ÞÚSUND OG EIN NÓTT. 


ARABISKAR SÖGUR. 


Badur kóngsdóttir í búningi Kamaralsamans kóngssonar. 


I. BINDI 


KAUPMANNAHÖFN. 
ÚTGEFANDI PÁLL SVEINSSON. 
PRENTUÐ HJÁ LOUIS KLEIN. 


1859. 


141, nótt, 
Sagan af krypplingnum litla. 


„Herra!“ tók Seheherasade til máls, þegar Dínarsade hafði 
vakið hana, „einusinni bjó skraddari í Kaschgar, sem átti afbragðs 
fríða konu; höfðu þau hina heitustu ást hvert á öðru. það var 
einhvern dag, er hann sat við vinnu sína, að lítill krypplingur 
settist fyrir utan sölubúð hans, og fór að syngja og slá bjöllubumbhu. 
Hafði skraddarinn skemmtun af þessu, og með því hann vildi að 
kona hans líka hefði unun af því, bauð hann krypplingnum heim 
með sjer. þetta var um kvöldverðar tíma og hafði skraddara- 
konan soðið ljúffengan fiskimat, bar hún hann nú fram og settust 
þau þrjú saman til borðs. En meðan þau snæddu hlekktist krypp- 
língnum á, því hann gleypti stórt fiskbein, og dó af því að vörmu 
spori og fengu þau hjónin ekki að gert. Fjellst þeim því meira 
um slys þetta, sem það vildi til á heimili þeirra, og þau máttu 
búast við, að þeim yrði refsað einsog morðingjum, þegar atburður 
þessi yrði kunnur. En skraddaranum kom úrræði í hug til að 
losast við líkið með hægu móti. þau hjónin tóku það, svo að 
annað þeirra hjelt undir höfuðið en hitt undir fæturna, og báru 
það til húss nokkurs í nágrenninu, sem læknir einn bjó í; hann 
var Gyðingur. þau drápu á dyr, en þar hagaði svo til, að upp 
frá þeim gekk brattur stigi til herbergis læknisins.  Ambátt 
nokkur kom undireins ofan til dyra og hafði eigi ljós með sjer, 
lauk hún upp og spurði, hvert erindi þeirra væri. „Segðu húss- 
bónda þínum,“ önsuðu þau, „að við höfum komið hingað með 
dauðveikan mann til þess, að hann skyldi ráðleggja honum eitt- 
hvert meðal. Fáðu honum þetta svo' hann ekki skuli halda, að hann 


6 


muni vinna ókeypis.“ Og laumaði þá skraddarinn silfurpenningi í 
lófa ambáttarinnar; en ámeðan hún fór inn til hússbónda síns, 
báru þau hjónin líkið í skyndingu upp stigann, lögðu það niður 
og flýttu sjer heim. 

Læknirinn brást glaður við boðskap ambáttarinnar og fje það, 
er honum galzt fyrifram, hugsaði hann með sjer, að ekki stoðaði að 
slá slöku við sjúklingi, sem svo mikil gróðavon var af. „Komdu 
fljótt með ljósið!“ segir hann við ambáttina og hleypur áundan í 
myrkrinu að stiganum og rak hann þá fótinn svo hart í kryppl- 
inginn, að hann valt ofan stigann og var við sjálft búið, að læknirinn 
yrði honum samferða. Hann kallaði eptir ljósi, og þá er ambáttin 
loksins kom með það, gengu þau bæði ofan stigann, og sáu þá að það, 
sem niður hatði oltið, var dauður maður. þá varð læknirinn dauð- 
hræddur, ákallaði Móses, Aron, Jósúa og alla spámenn Gyðinga og 
mælti: „Ó mig auman! að eg skyldi æða að stiganum í myrkrinu. 
Eg er banamaður hans og er mjer glötunin vís, nema hamingjan 
líkni mjer. Bráðum verð eg dreginn burt einsog morðingi!“ Svo 
hræddur sem hann var, hafði hann þó vit til þess að láta loka 
dyrum sínum svo að enginn af þeim, er framhjá gengju, kæmizt 
að óhamingju hans Loksins bar hann líkið inní herbergi konu 
sinnar og lá við hún liði í ómegin er hún sá þessa ólánsbyrði. 
„Æi!“ kallaði hún upp, „við erum frá ef við ekki komum líkinu 
burt í nótt. Liggi það hjer til morguns, þá verður það bani 
okkar, æl! hvernig atvikaðist það, að þú skyldir verða þessum 
manni að bana.“ „það varðar minnst um það,“ ansaði Gyðingurinn, 
„mestu varðar, að finna gott ráð til að sleppa úr þessum vandræðum.“ 


142. nótt. 


„þau hjónin báru nú saman ráð sín og reyndist konan úr- 
ræðabetri, rjeði hún til þess að bera líkið uppá þak og fleygja 
því niður um reykháfinn í hús nábúa þeirra, sem var mahóme- 
danskrar trúar og var soldáni í útvegum um flesk, olíu, smjör 08 
allskonar feitmeti; geymdi hann vistaforða sinn þar í húsinu 08 
skemmdist hann mjög af músum og völskum. Var nú gert að 
ráði konunnar, krypplingurinn var borinn upp á þak og látinn með 


4 


varkárni ofan síga á reipum, sem smeygt var undir hendur hon- 
um, ofaní reykháf nábúans. þannig kom hann niður standandi og 
stóð grafkyr í sömu stellingu, þegar reipin voru dregin upp. 

Óðar enn þau Gyðingahjón voru komin ofaní hús sitt, kom 
fleskmangarinu heim úr brúdkaupi einu með skriðljós í hendi, og varð 
honum hverft við, er hann sá mann standa á arni sínum. Bú 
með því hann var enginn gunga og hann hugði að þetta mundi 
vera þjófur, greip hann lurk, óð að. krypplingnum og grenjaði 
hátt: „Hana nú! eg hjelt að mýsnar og völskurnar ætu frá mjer 
feitmetið, en nú sje eg að þú ber það út um reykháfinn. En eg 
skal sjá svo um, að þig fýsi hingað ekki annað sinn.“ Lamdi 
hann þá líkið, svo að það datt niður á grúfu, og varð hann þá 
því ólmari að lemja, en er hann fann að maðurinn ekki hrærði 
legg nje lið, fór hann að skoða skepnu þessa, er hann misþyrmdi 
svo mjög, og sá að maðurinn var örendur. Snjerist nú reiði hans upp 
í hræðslu og hugsaði hann með sjer: „Hvað hef eg gert, ólánssamur 
maður! drepið mann — eg ætlaði ekki heipt minni af. Drottinn 
minn! ef þú ekki hefur miskunn með mjer, þá er eg glataður. 
Bölfað sje allt viðsmjör og feitmeti, því það hefnr komið mjer 
til að drygja þenna stórglæp.“ þarna stóð hann náfölur, grafkyrr 
og ráðalaus, og bjóst við að lögregluþjónar mundu þá og þegar 
koma og draga sig til lífláts. 


143. nótt. 


“ = 
„Í fyrstunni hafði fleskmangari soldáns ekki tekið eptir að 
það var krypplingur, sem hann hafði drepið, en er hann sá það, 
fór hann að heitast: „Bölfaður krypplingurinn!“ mælti hann, 
„krypplings hundur! guð gæfi að þú hefðir heldur stolið öllu feit- 
Mmetinu frá mjer enn að eg skyldi finna þig hjerma, þá hefði eg 
komizt hjá þessum vandræðum, sem eg hef ratað í vegna þín og 
kryppunnar á þjer. (0) þjer stjörnur himinsins! látið ljós yévart 
skína mjer í þessum voðalega háska.“ Svo mælti hann, tók 
krypplinginn uppá herðar sjer, bar hann útúr húsinn og allt til 
enda strætisins; þar reisti hann líkið keiprjett upp við sölubúð eina, 
hljóp síðan heim og þorði ekki að líta aptur fyrir sig. 


8 


Skömmu fyrir dag vildi svo til, að“ ríkur kristinn kaupmaður, 
sem hafði það umboð, að kaupa flestar nauðsynja vörur til hirðar 
soldáns, gekk frá húsi sínu til lauga, því hann hafði alla nóttina 
verið á svalli. Svo ölvaður sem hann var, sá hann að skammt 

Bú eptir nætur, og að bráðum mundi kallað til morgunbæna. 
Ína hann því sporið til lauganna, svo að hann næði þangað 
- fyrr, enn hann gæti orðið. á vegi nokkurra Mahómets manna, sem 

til musteris færu, svo að ekki yrði farið með hann í fangelsi fyrir 
drykkjuskap. En nú vildi svo til, að hann nauðsynja vegna þurfti 
að nema staðar hjá búðinni við strætisendann, þarsem fleskmang- 
arinn hafði sett krypplinginn. Kom kaupmaður einhvernveginn 
við hann, svo að hann datt ofaná bak honum, hjelt hann þá að 
þetta væri ræningi, sem rjeðist á sig, lamdi hann hnefa högg í 
höfuðið og kallaði eptir hjálp, þarsem hann var að berja líkið á 
jörðinni.  Næturvörður rann á ópið, og er hann sá, að hinn kristni 
maður misþyrmdi krypplingnum, sem var Mahómets trúar, spurði 
hann hvernig á því stæði. Svaraði þá kaupmaður: „Hann ætlaði 
að stela frá mjer og reyndi til að grípa fyrir * kverkar mjer.“ 
Næturvörðurinn þreif þá í handlegg honum og mælti: „þú hefur 
hefnt þín svo nægir, farðu burt hjeðan,“ ætlaði hann þá um leið 
„að! hjálpa krypplingnum á fætur, en varð skjótt þess áskynja,“ 
að hann var Örendur, og mælti: „Svona dirfast kristnir menn að 
myrða átrúendur Mahómets;“ að svo mæltu tók bann kaupmann 
fastan og fór med hann til lögreglu stjóra, var hann þar hnepptur 

í varðhald, þangaðtil dómarinn kæmi á fætur og prófaði hann. 

Nú rann af kaupmanninum og fór hann að hugsa um æfin- 
týri sitt, og því. lengur sem hann hugleiddi það, því torskildara 
virtist honum, að nokkur maður skyldi geta látið líf sitt fyrir 
meðal SG En allt fyrir það hlaut hann þó að telja 
sig sekan í glæp þessum, svo sem Öll atvik höfðu verið, og er til 
prófsins kom, gat hann ekki borið á móti því. En með því krypp- 
lingurinn hafði verið hirðfíbl soldáns, vildi lögreglustjóri hinna 
kristnu borgarmanna ekki láta taka hinn kristna mann af lífi, svo 
að soldán ekki vissi af, Fór hann því til hallarinnar og gerði soldáni 
grein fyrir málavöxtum, svaraði sóldán þá: „Eg get enga misk- 
unn sýnt kristnum manni, sem drepur Mahómets mann; farið og 


9 


gerið skyldu yðar!“ Ljet þá lögreglustjóri reisa gálga og kallara 
kunngjöra, að hengja ætti kristinn mann, sem hefði drepið Mahó- 
mets mann. Á tilteknum tíma var kaupmaður leiddur til gálg- 
ans, böðullinn brá snörunni um háls honum og ætlaði að draga 
hann upp, en í því ruddist fleskmangarinn fram ígegnum mann- 
þröngina og kallaði til böðulsins: „Hættu! hættu! hann hefur ekki 
drýgt glæpinn, heldur eg.“ Lögreglustjórinn, sem var nærstaddur 
við aftökuna Prófaði hann undireins og sagði fleskmangarinn, hversu 
hann hefði barið krypplinginn og borið hann síðan á strætisenda, 
þarsem hinn kristni maður fann hann. „Mjer nægir,“ sagði hann, 
„að hafa drepið Mahómets mann, og vil eg ekki ofþyngja samvizku 
mína með dauða saklauss kristins manns.“ 


144. nótt. 


„Þegar nú fleskmangarinn játaði hátt og opinberlega, að hann 
hefði myrt krypplinginn, varð lögreglustjórinn að láta kaupmann 
njóta rjettar síns. Hann skipaði því böðlinum að sleppa hinum kristna 
manni og hengja í hans stað þann, er sjálfur hafði játað sökinni á 
hendur sjer. Böðullinn hlýddi og ætlaði að þeyta fleskmangaranum 
upp í gálgann, en í því kom læknirinn að, ruddizt fram til gálgans 
og sagði böðlinum að hætta. (Og er hann kom á fund lögreglustjóra 
sagði hann, að Mahómets maður sá, er hengja átti, væri saklaus, 
skírði hann og frá, hvernig dauði krypplingsins hefði hlotizt af 
sjer „óviljandi og hvernig hann hefði komið líkinu í hús. Kvadst 
hann ekki hafa viljað verða orsök í dauða tveggja Mahómets 
manna, og hefði rúðið af að afplána misgjörð sína, vildi hann því 
ganga Í stað fleskmangarans, sem væri saklans. 

þegar dómarinn var orðinn sannfærður um, að Gyðingurinn 
væri morðinginn, skipaði hann að lífláta hann í stað fleskmangar- 
ans, en ljet sleppa honum. Snaran var látin um háls læknisins og 
átti hann að deya í sama vetfangi, en í því ljet skraddarinn til 
sín heyra og beiddi böðulinn að standa við. Ruddist skraddarinn 
fram fyrir lögreglustjórann og mælti: „Herra! nærri lá að þjer 
hefðuð líflátið þrjá saklausa menn, en ef þjer viljið veita mjer 


10 


áheyrn, munuð þjer komast að raun um, hver er hinn rjetti morð- 
ingi krypplingsins.“ þvínæst sagði hann honum, hvernig krypp- 
lingurinn hefði komið til búðar sinnar, að hann hefði farið heim, 
með honum, borðað með honum og hefði hann þá gleypt fiskbein 
og dáið af því; síðan hefði hann með konu sinni borið hann til 
Gyðingsins og lagt hann á efstu tröppuna í stiganum. „þegar 
læknirinn gekk út,“ sagði hann, „spyrndi hann við krypplingnum, svo 
að hann valt ofan tröppurnar, og hjelt hann að hann á þann hátt hefði 
orðið honum að bana. En fyrst málið er nú þannig vaxið, þá 
sleppið læknirnum og líflátið mig í hans stað.“ 

Lögreglustjórinn og þeir, sem viðstaddir voru, furðuðu sig 
stórum á hinum kynlegu atvikum, sem orðið höfðu samfara dauða 
krypplingsins, skipaði lögreglustjóri að sleppa læknirnum og hengja 
skraddarann í hans stað, úr því hann gengist við glæp sínum. Brá 
þá böðullinn snörunni um háls skraddaranum. 


145, nótt. 


„Meðan böðullinn bjóst til að hengja skraddarann, hafði sol- 
dán spurt eptir fíbli sínu, krypplingnum, því honum var ómög- 


= 


ulegt að vera án hans til lengdar. Sagði þá einn af hirð- 
mönnum hans: „Herra! krypplingurinn, sem þjer viljið finna, hafði 
drukkið sig kenndan í gærkveldi, hann læddist útúr höllinni, aldrei 
þessu vanur, og fór að ráfa um borgina, en ímorgun snemma 
fannst hann dauður. Nú hefur verið leiddur fyrir lögreglustjóra 
sá, sem drap hann og lætur dómarinn reisa honum gálga, en í 
því að á að hengja hann kemur annar maður og þriðji og gefa 
sig hver um sig fram einsog morðingjar, og segja hver annan 
sýknann; nú er dómarinn að prófa einn, sem þykist vera hinn 
rjetti morðingi.“ 

Þegar soldáninn í Kaschgar heyrði þetta, sendi hann undir- 
eins mann til aftökustaðarius með þau boð, að lögreglustjóri skyldi 
að vörmu spori koma með hina ákærðu og lík krypplingsins, því 
soldán langaði til að sjá hann einusinni ennþá. Skilaboð þessi 
komu einmitt þegar böðullinn var að taka í bandið til að togð 


skraddarann upp; var hann nú tekinn úr snörunni og var farið 


 / 


1 


með hann til soldáns með fleskmangaranum, hinum kristna kaup- 
manni og krypplingaum, sem lögregluþjónarnir báru. Lögreglu- 
stjóri fleygði sjer flötum fyrir fætur soldáns og er hann var upp- 
staðinn, sagði hann honum allt, er hann vissi sannast af sögu 
krypplingisins. þókti soldáni hún vera svo: merkileg, að hann skip- 
aði hirðsagnaritara sínum að skrifa hana upp nákvæmlega. þvínæst 
mælti hann til þeirra, sem viðstaððir voru: „Hafið þið nokkurn- 
tíma heyrt nokkuð fáheyrðara enn það, sem hefur viljað til krypp- 
lingnum, veslings fíblinu mínu ?“ 

Hinn kristni kaupmaður laut honum svo lágt, að enni hans 
snerti jörðina og sagði: „,Voldugi herra! undarlegri sögu kann eg 
enn þessa, og skal eg segja hana ef yðar hátign leyfir. Enginn 
mún heyra hana svo að hann ekki komist við.“ Soldán sam- 
þykktist þetta og sagði hinn söguna. 


Sagan, er hinn kristni kaupmaður sagði. 

Áðurenn eg byrja sögu þá, er eg hjet að segja, dirfist eg 
með leyfi yðar hátignar að geta þess, að mjer varð ekki þeirr- 
ar sæmdar auðið að fæðast í ríki yðru. Eg er frá Kairó í 
Egyptalandi, Kopta þjóðar og kristinnar trúar. Faðir minn var 
milligöngumaður í kaupskap og ljet mjer töluverða fjármuni eptir 
Sig. Eg stundaði sömu iðn og hann og einn dag bar svo til, er 
eg var í hinu opinbera húsi kornverzlunarmanna í Kairó, að ungur 
Maður vel til fara, ríðandi asna, heilsaði mjer; hann spurði mig, 
hvað stór mælir af sesam (baunategund) kostaði, álfka góðum og 
hann hafði í poka einum, er hann sýndi mjer. 


146. nótt. 


„Eg skoðaði baunirnar og svaraði, að eptir kaupverði á torgum 
kostaði stór mælir af þeim hundrað silfurdrökmur.*) „Farið þá til 
kaupmanna,“ segir hann, „þeirra, er vilja kaupa það af mjer fyrir 
Þetta verð, komið síðan í gestaherbergi eitt hjá Sigurporti, sem 
Stendur þar einstakt og afskekkt frá öðrum húsum.“ Að svo 
FS a ad A SR 


x 
) Drakma er griskur peningur, hjerumbil tvö mörk. 


12 


mæltu fór hann og skildi eptir hjá mjer sýnishornið, sýndi eg það“ 


mörgum kaupmönnum, kváðust þeir mundu kaupa hvað mikið 
sem fáanlegt væri, ef þeir fengju mælirinn á hundrað og tíu 
drökmur, og græddi eg þannig tíu drökmur á mæli. Fór eg 
feginn gróða mínum til Sigurports, þarsem hinn ungi kaupmaður 
beið mín; tók hann mig með sjer í geymslubúr sitt, sem var fullt 
af sesam; þar voru í fimmtíu stórmælirar, ljet eg mæla þá og 
láta uppá asna, og seldi eg fyrir fimmþúsund silfurdrökmur. þá 
sagði kaupmaðurinn: ;Yður bera tíu drökmur af mælirnum, eða 
fimm hundruð drökmur samtals, og skal eg láta yður fá þær. 
Hins, sem eptir er og eg á, þarf eg ekki að sinni, veitið því mót- 
töku fyrir mína hönd og geymið það þangaðtil eg kem og sæki 
það.“ Sagði eg þá að eg skyldi hafa peningana á reiðum höndufn, 
hvenær sem hann kæmi. Eg kyssti á hönd honum að skilnaði og 
gekk burt glaður af stórmennsku hans. Eptir mánaðar tíma kom 
hann til mín og mælti: „Hvar eru nú hinar fjögur þúsund og 
fimmhundruð drökmur, sem eg á ?“ „þær eru til taks,“ ansaði eg, 
„og skal eg greiða yður þær útí hönd.“ Nú með því hann sat á 
asna sínum, beiddi eg hann að fara af baki, og sýna mjer þá 
virðingu að þiggja hjá mjer einhvern beina, en hann svaraði: 
„Nei! nú má eg ekki fara af baki, eg hef ýmislegt að annast 
hjer nálægt, sem ótt kallar að, en á heimleiðinni skal eg taka við 
fjenu og bið eg yður að hafa það til taks handa mjer.“ þvínæst 
reið hann burt og kom ekki aptur fyrr enn að heilum mánuði 
liðnum.  Hugsaði eg þá með mjer, að kaupmaður hefði mikið 
traust á mjer, þarsem hann skildi svo mikið fje eptir í vörzlum mínum. 
Þegar hinn þriðji mánuður var liðinn, kom hann aptur og reið 
asna sínum einsog áður, en var nú betur búinn enn að undan- 
förnu. Eg gekk á móti honum, sárbeiddi hann að fara af baki 
og spurði, hvort eg ætti ekki að greiða honum fje sitt. „það 
liggur ekki á,“ sagði hann með hýru yfirbragði, „eg veit að það 
er í góðum stað, og mun sækja það þegar allir aðrir fjármunir 
mínir eru uppgengnir, og eg á ekkert eptir nema þetta. Lifið 
heilir! þjer megið vonast eptir mjer seint í vikunni. Svo mælti 
hann, keyrði asnann með svipunni og var óðara horfinn mjer úr 
augsýn. „Gott og vel,“ hugsaði eg, „hann sagði að eg mætti 


7 


13 


vonast eptir sjer seint í vikunni, en eptir því sem honum fórust 
orð mun eg ekki sjá hann í langan tíma. En hvað sem því 
líður, mun eg koma fje hans á vöxtu og hafa af því drjúgan arð.“ 

Þetta fór og sem eg gat til, því eg sá ekki hinn unga kaup- 
Mann fyrr enn árið var umliðið. Eptir árslokin kom hann og 
var þá skrautbúinn einsog þegar eg hafði sjeð hann síðast; en nú 
þókti mjer sem honum væri mikið niðri fyrir. Beiddi eg hann að 
Sera mjer þann sóma að koma inní hús mitt. Svaraði hann þá: 
„Svo skal vera í þetta sinn, en samt með því skilyrði, að þjer 
ekki kostið miklu til mín vegna.“ „það skal vera sem þjer 
viljið,“ ansaði eg, „en farið fyrir alla muni af baki.“ Hann 
gerði svo og fór inn með mjer, skipaði eg þá að tilreiða máltíð - 
þá, er eg ætlaði að veita honum, en meðan á því stóð vorum 
við að tala saman. En er maturinn var tilbúinn settumst við til 
borðs.  Undireins og hann ljet upp í sig fyrsta bitann, tók eg 
eptir því að hann borðaði með vinstri hendinni, og þókti mjer 
kynlegt, að hann alls ekki neytti hægri handarinnar. Eg vissi ekki 
hvað eg ætti að halda um þetta, því hinn ungi kaupmaður hafði 
jafnan sýnt mjer kurteisi frá því eg kynntist honum fyrst. „Getur 
það verið,“ hugsaði eg með mjer, „að hann geri þetta til þess að 
virða mig ? því borðar hann ekki með hægri hendinni 2“ 


147. nótt. 


„Mer ljek mesta forvitni á að vita, hversvegna gestur minn 
snæddi með vinstri hendinni. þegar þjónustufólk mitt hafði tekið 
upp borð eptir máltíðina og var farið út, settumst við hver hjá 
öðrum í legubekk og bauð eg hinum unga kaupmanni ljúffengasta 
sætabrauð, en hann tók við því með vinstri hendinni. „Herra!“ 
tók eg til máls, „misvirðið ekki, að eg dirfist að spyrja, hversvegna 
þjer neytið ekki hægri handarinnar.  Yður mun sjálfsagt vera illt 
Í henni.“ Hann stundi við. og sókti andvörpin djúpt neðan, tók 
hægri handlegg sinn frammundan skikkjunni, sem allt til þessa 
hafði hulið hann, og sá eg nú, að hann hafði misst höndina, þókti 
Mjer það kynlegt. „Yður hefir víst þókt fyrir,“ mælti hann, „að 
ég skyldi snæða með vinstri hendinni, en nú sjáið þjer, hvort eg 


14 


átti annars úrkosti.“ Sagði eg þá: „Mætti eg spyrja yður, af 
hverju slysi hafið þjer misst höndina?“ Við spurningu þessa hrundu 
honum tár af augum, en er hann hafði þerrað þau af sjer, sagði 
hann mjer sögu sína á sömu leið og eg mun segja yður hana. 

„Eg er frá Bagdad,“ tók hann til máls, „og sonur auðugs 
manns, sem var afbragð annara manna þar í borginni bæði sökum 
mannkosta og metorða. Undireins og eg var kominn útí heiminn, 
kynntist eg mönnum, sem víðförlir voru, sögðu þeir mjer marga 
undursamlega hluti frá Egyptalandi og einkum frá stóru Kairó, 
svo að ákafur ferðahugur kom í mig. Faðir minn var þá enn á 
lífi og mundi ekki hafa leyft mjer það; en er hann var andaður 
og eg var orðinn sjálfs mín ráðandi, ásetti eg mjer að ferðast til 
Kairó. Keypti eg þá fyrir stórmikið fje allskonar dýrindis vefnað 
frá Bagdad og Mussul, og lagði á stað. þegar eg var kominn til 
Kairó ljet eg staðar numið við gestaherbergi, sem kennt er við borg- 
ina Mesrúr. Leigði eg mjer þar hús og geymslubúr, og ljet bera 
þangað varningsstranga, er eg hafði flutt á úlföldum. þegar eg var 
búinn að því, gekk eg til herbergis míns til þess að hvílast eptir 
ferðina, en fylgdarmenn mínir keyptu vistir á meðan og mat- 
bjuggu. þegar eg hafði snætt, gekk eg út til að skoða höllina, 
nokkur musteri, opinber torg og annað það, er vert var að sjá, 
Daginn eptir bjó eg mig vel, ljet taka nokkuð af hinum fegursta 
og dýrasta vefnaði úr ströngum mínum, og þræla mína bera það 
til hinnar Sirkassisku sölubúðar til þess að vita, hvað mjer byðist 
fyrir það.  þyrptist þar í kringum mig fjöldi verzlunarmanna og 
kallara, er spurt höfðu tilkomu mína. Eg fjekk mörgum köllurum 
sýnishorn af vefnaðartegundum mínum, og sýndu þeir þau og 
höfðu á boðstólum í öllum sölubúðum. En allir kaupmenn buðu 
mjer miklu minna fyrir vefnaðinn enn eg hafði sjálfur borgað og 
kostað til flutnings, þókti mjer þetta hvimleitt. En er eg ljet 
óánægju mínu í ljósi við kallarana, sögðu þeir: „Ef þjer viljið 
hlýða oss, skulum vjer kenna yður gott ráð, svo að þjer munuð 
engan skaða hafa á vörum yðar.“ 


15 


148. nótt. 


„Ég spurði kallarana, hvert ráð þetta væri og svöruðu þeir 
mjer: „þjer skuluð skipta varningi yðar niður á marga verzlunar- 
menn og láta þá selja lítið í senn. Skuluð þjer sækja til þeirra 
andvirði hins selda tvisvar í viku, Mánadag og Föstudag og munuð 
þjer þannig hafa ábata öllu fremur enn skaða og kaupmennirnir 
munu einnig græða nokkuð. Meðan á því stendur getið þjer stytt 
yður stundir og farið um borgina og Nílfljótið yður til skemmtunar. 
Eg hlýðnaðist ráði þessu, skipti varningnum niður á verzlunarmenn 
þá, sem mjer var sagt, að skilríkastir væru, fengu þeir mjer kvittun 
fyrir varningnum, staðfesta af vitnum, með því skilyrði, að eg ekki 
mætti krefja þá gjaldsins hinn fyrsta mánnó. En er eg hafði 
ráðstafað efnum mínum þannig, hugsaði eg ekki um annað enn 
skemmtanir og kynntist við. marga menn, sem voru á aldur við 
mig, og gerðu sitt til að stytta mjer stundir. þegar hinn fyrsti 
mánuður var liðinn fór eg tvisvar í viku til kaupmanna og var þá 
með mjer embættismaður, sem skoðaði bækur þeirra, og víxlari, 
sem prófaði gjaldið; hafði eg á hverjum gjalddegi töluvert fje 
heim með mjer. Ljet eg þó ekki hjá líða að vitja á fund kaup- 
manna á öðrum dögum, og var eg Vanur að sitja á tali við þá á 
morgnana og horfa á það, sem fram fór í sölubúðunum. 

Einhvern morgun þegar eg sat í búð kaupmanns nokkurs, er 
Bedreddín hjet, kom inn til hans kona; var það auðsjeð að hún 
mundi vera göfug bæði á búningi hennar og framgöngu, og eins því 
að henni fylgði vel búin ambátt. Hún settist niður nálægt mjer 
og leitst mjer vel á hana sakir fríðleika hennar og hins nátturlega 
þokka, sem lýsti sjer í öllu látbragði hennar, svo að mig langaði til 
að verða nokkurs vísari hver hún væri. Mun hún hafa tekið eptir 
því, að mjer var yndi að horfa á hana, en ekki tók hún því með 
styggð heldur lypti hún blæu þeirri, er hún bar utanyfir hinni þunnu 
nettludúks blæju, sá eg þá hin fögru svörtu augu hennar og varð frá 
mjer numinn. En samt varð hugur minn einkum fanginn af sætleika 
raddar hennar, og kurteisi þeirri og hæversku, er hún sýndi þegar 
kaupmaður heilsaði henni og spurði, hvernig henni hefði liðið síðan 


16 


þau sáust seinast. En er hún hafði talað við hann stundarkorn 
um hitt og þetta, kvaðst hún vera að leita að einhverskonar gull- 
stöfuðum silkivefnaði og þykjast vera viss um, að hún mundi fá hann 
hjá honum, því hann ætti byrgasta búð, og væri sjer þökk á að 
skoða vefnað þenna, ef hann hefði hann til. 

Bedreddín sýndi henni margskonar vefnað og kaus hún einn 
úr og spurði um verð hans; hann setti upp ellefu hundruð silfur- 
drökmur og ljet hún sjer það líka, kvaðst hún taka vefnaðinn með 
sjer og ekki borga hann fyrr enn næsta dag, því hún hefði ekki 
peninga á sjer. þá mælti Bedreddín: „Eg skyldi gjarna fá yður 
vefnaðinn og eiga hjá yður andvirðið, ef það væri sjálfs mín eign, en 
þessi ungi maður er eigandinn og á eg þegar í dag að standa 
honnm skil á fjenu.“ „því farið þjer svo með mig?“ segir 
konan, „kaupi eg ekki opt hjá yður og hef eg ekki ætíð sent 
yður borgunina næsta dag, þegar þjer hafið leyft mjer að hafa 
eitthvað burt með mjer óborgað.“ Kaupmaður kvað svo vera en 
krafðist borgunar í þetta skipti. „Eigið þjer það þá sjálfur!“ 
mælti hún í reiði og fleygði í hann vefnaðinum, „Guð tortýni öllum 
kaupmönnum og öllu, sem þeirra er! þið eruð hver öðrum líkir 
og sýnið aldrei neina nærgætni.“ Að svo mæltu spratt hún upp og 
gekk burt með miklum reiðihug til Bedreddíns. 


149, nótt. 


„þegar eg sá að konan ætlaði að fara, fann eg að hjarta 
mínu var hlýtt til hennar og kallaði eg eptir henni og mælti: 
„Göfuga jungfrú! auðsýnið mjer þá náð, að koma aptur, hver veit 
nema mjer hugsizt ráð til að gera svo báðum ykkur líki.“ „Hún 
snjeri þá við og kvaðst gera það mjer að skapi, en eg vjek mjer 
að kaupmanni og spurði hann, hvað dýran hann vildi selja vefnað 
þenna, er eg átti. Á ellefuhundruð drökmur,“ segir hann, „mjer 
er ómögulegt að selja hann ódýrari.“ „Fáið konunni hann þá,“ 
sagði eg, „og lofið henni að hafa hann, með sjer. Eg skal ábyrgjast 
yður hundrað drakma ágóða og ávísa yður þær í öðrum varningi, 
sem eg á í búð yðar.“ Eg gerði svo, fjekk síðan konunni vefn- 


17 


aðinn og mælti; „þjer megið hafa hann með yður og getið sent 
mjer andvirðið á morgun, eða þegar yður lízt; eða, ef þjer leyfið, 
þá þækti mjer vænst, ef þjer vilduð þiggja hann að gjöf.“ þá 
mælti hún: „Ekki ætlaðist eg til þess, en svo fer yður vel og 
kurteislega til mín, að eg mætti fyrirverða mig að koma fyrir 
nokkurs manns augu, ef eg ekki vottaði yður þakklæti mitt. Guð 
umbuni yður með eflingu fjármuna yðar, hann láti. yður lifa lengi 
eptir minn dag, og uppljúki dyrum himnanna fyrir yður, þegar 
þjer deyið, en örlyndi yðar verði kunnugt um alla borgina.“ Þegar 
eg hafði heyrt þessi orð, óx mjer hugur og mælti eg: „Látið mig, 
þá í launa skyni sjá andlit yðar, því þannig borgið þjer greiða 
minn margfaldlega. Vjek hún sjer þá að mjer, lypti nettludúks. 
blæunni, er hún hafði fyrir andlitinu og sýndi mjer frábæra feg- 
urð sína. En svo varð mjer mikið um, að eg kom engu orði upp 
til að lýsa því, er mjer bjó í brjósti, og gat eg ekki þreytzt á að 
virða hana fyrir mjer. Hún huldi sig skjótt aptur blæjunni, því 
hún var hrædd um, að eptir sjer mundi verða tekið, hún ljet og 
hina ytri blæu falla fyrir andlitið, tók vefnaðinn og gekk útúr 
búðinni, en eg sat eptir, allt öðruvísi í skapi, enn þegar eg kom 
þangað. Eg var langan tíma kynlega ringlaður og órór. En áður 
enn eg skildi við kaupmann, innti eg hann eptir, hvort hann þekkti 
konuna, kvað hann hana vera dóttur emírs nokkurs, sem hefði 
látið henni stórmikil auðæfi eptir sig andaðan. 

þegar eg var kominn heim til gestaherbergisins Mesrúr, hafði 
eg enga lyst á kvöldverði þeim, er þjónustufólk mitt bar á borð fyrir 
mig; alla nóttina kom mjer ekki dúr á auga, og enga nótt þóttist 
eg muna lengri. En er dagur var kominn, stóð eg upp í þeirri 
von, að eg mundi sjá hana, sem olli órósemi minni, bjó eg mig 
að öllu sem vandlegast, til þess henni mætti því betur lítast á mig, 
og gekk eg þvínæst til búðar Bedreddíns. 


lö0. nótt. 


„Þar hafði eg skamma stund verið, þegar eg sá konuna, sem 
eg hafði hitt daginn áður, koma með ambátt sinni. Var hún 
Þúsund og ein nótt. II. 2 


18 


enn skrautbúnari enn daginn áður; hún leit ekki við kaupmann- 
inum, heldur vjek sjer að mjer og mælti: „Herra! þjer sjáið, 
hvað rækilega eg efni það, sem eg lofaði yður í gær. Eg kem 
beinlínis til þess að færa yður fje það, sem þjer með einstakri 
ljúfmennsku og stórlyndi trúðuð mjer fyrir, þó þjer þekktuð mig 
ekki.“ Svaraði eg þá: „Ekki lá svo mikið á. Eg var óhræddur 
um það, og þykir mjer leitt, að þjer skulið hafa gert yður svo 
mikið ómak.“ „það hefði verið rangt,“ sagði hún, „að hagnýta 
sjer greiðvikni yðar,“ fjekk hún mjer um leið peningana og settist 
niður hjá mjer. Eg sá mig ekki úr færi að tala við hana, og ljet 
eg í ljósi, hversu og elskaði hana, en hún stóð upp og gekk frá 
mjer, einsog hún hefði styggzt við játningu mína. Horfði eg eptir 
henni svo lengi sem eg gat, síðan kvaddi eg kaupmann og gekk 
frá búðinni einsog í leiðslu, svo eg vissi ekki, hvert eg fór. Eg 
gekk þungt hugsandi um æfintýri mitt, og vissi ekki fyrri til, 
enn tekið var aptan í mig, varð mjer þá litið aptur og var mjer 
það fagnaðar sjón að sjá þar komna ambátt konunnar, sem ég 
elskaði. „Hússmóður mína,“ segir hún, „konuna ungu, sem þjer 
töluðuð við í búðinni kaupmannsins, langar til að tala eitthvað við 
yður, komið með mjer ef þjer viljið.“  Fylgdi hún mjer þá til 
hússmóður sinnar, þarsem hún sat í búð víxlara nokkurs og beið 
mín. Hún ljet mig setjast hjá sjer og mælti: „Kæri herra! látið 
yður ekki þykja fyrir, að eg gekk frá yður heldur snúðugt, en 
það kom af því, að eg hugði ekki sæmandi, að svara ástar játn- 
ingu yðar með vilyrði í viðurvist kaupmannsins. En svo var 
fjærri, að eg styggðist við, að eg hafði yndi af því, og tel eg mig 
sæla þess, að slíkur afbragðs maður sem þjer eruð, skuli vera 
elskhugi minn. Eg veit ekki, hvernig yður hefur brugðið við að sjá 
mig, en undireins og eg sá yður, fann eg að hugur minn hneigðist 
til yðar. Síðan í gær hef eg ekki hugsað um annað enn það, sem 
þjer sögðuð; megið þjer nærri geta, að eg mundi ekki hafa leitað 
yður upp í morgun, ef þjer ekki yrðuð mjer vel að skapi.“ 

Eg svaraði henni gagntekinn af elsku og fögnuði, að eg gæti 
ekkert inndælla heyrt enn það, er hún hafði sagt, „enginn maður 
getur elskað ákafar enn eg elska yður,“ sagði eg; „allt frá þeirri 
sælustund þegar eg sá yður fyrst, hafa augu mín verið blinduð af 


19 


frábærri fegurð yðvarri, og hjarta mitt gaf sig mótstöðulaust yður 
á vald.“ Hún greip þá frammí og mælti: „„Eyðum ekki tímanum 
til ónýtis, eg efast ekki um hreinskilni yðar, og einlægni mína 
munuð þjer bráðum komast að raun um. Viljið þjer gera mjer 
þá sæmd, að koma til mín, eða á eg að koma til yðar?“ „„Göfuga 
Jungfrú |“ ansaði eg, „eg bý einsog annar útlendingur í gestaherbergi, 
og er það ekki samboðið jafn tíginni og ágætri konu, sem þjér eruð, 
að eg taki við yður á slíkum stað. Ætti betur við, ef þjer vilduð 
svo vel gera, að þjer segðuð mjer bústað yðvarn, svo að eg mætti 
hljóta þá virðingu að koma til yðar.“ Hún tók því vel og mælti: 
„Komið að einum degi liðnum á Föstudaginn eptir miðdegisbænir. 
Eg bý í Guðhræðslustræti, og þurfið þjer ekki annað enn að spyrja 
eptir húsi Abu Sahamma, sáluga, sem kallaður var Berkur, og var 
yfirmaður emíranna. þar skuluð þjer hitta mig.“  Skildum við 
að svo búnu, og rjeði eg mjer ekki fyrir óþolinmæði daginn eptir. 

Á Föstudegi stóð eg upp í býtið, fór í hin beztu föt mín, stakk 
á mig pyngju með fimmtíu gullpeníngum í og fór til Guðhræðslu- 
strætis, ríðandi asna, sem eg hafði leigt handa mjer daginn áður, 
og fylgdi mjer essrekinn. Varð mjer lítið fyrir að finna hús það, 
er mjer hafði verið til vísað, fór eg þar af baki, borgaði essrek- 
anum ríkmannlega og beiddi hann að skilnaði, að koma morguninn 
eptir með asna og sækja mig. Nú drap eg á dyr og komu út 
lveir litlir þrælar, hvítir sem mjöll og snoturlega búnir og sögðu: 
„Gerið svo vel og gangið inn, hússmóðir okkar bíður yðar næsta 
óþolinmóð, og hefur ekki um annað talað enn yður í tvo daga.“ 
Þegar eg kom inní hallargarðinn, sá eg tjaldbúð eina; uppað henni 
lágu sjö tröppur, en umhverfis hana var grind og skildi hana frá 
Undurfögrum garði, voru í honum auk þeirra trjáa, sem til prýðis 
Voru eða veittu forsælu, mörg önnur, sem báru allskonar fullþroskuð 
aldin. þar kvað við sönglist óteljandi fugla, og þókti mjer unun 
að heyra, hversu kliður þeirra blandaðist saman við nið eins 
Sjósandi brunns, er var mitt í grasblett einum, blikandi af blómum. 
Á hinum fjórum hornum brunnskálarinnar voru fjórir gullnir drekar, 
98 spúðu þeir án afláts kristallsskæru vatni, rjeði eg af fegurð 
Staðar þessa, hve mikilsháttar unnusta mín mundi vera. Báðir 
litlu þrælarnir fylgdu mjer inní skrautlegan sal, fór annar þeirra 

31 


20 


inn til hússmóðúr sinnar til að boða komu mína, en hinn sýndi 


# 


mjer á meðan allt það, er fegurst var í salnum. 


löl. nótt. 


„Ég Þurfti ekki að bíða lengi í salnum; unnusta mín kom 
ríkuglega skreytt perlum og demöntum, og ljómaði hún þó skærar 
af birtu augna sinna enn bliki gimsteinanna. Nú var hún ekki í 
neinum utanhafnarbúningi, er leyndi vexti hennar, sem mjer nú virtist 
vera hinn fegursti og ásjálegasti. Eg vil ekki reyna til að lýsa 
því, hvað við urðum fegin að finnast, því sú lýsing mundi verða 
ónóg. þegar við höfðum heilsazt, settumst við í legubekk og 
skemmtum okkur vel. þvínæst voru framreiddir hinir útvöldustu 
rjettir, og er við höfðum matazt, skemmtum við okkur frammá 
nótt. Þá var inn borið ágætt vín og þorstsælir ávextir, sátum við 
og drukkum, en þrælar sungu ámeðan og ljeku á hljóðfæri. Hús- 
freyan söng líka og með söngnum tendraði hún ást mína, svo að eng- 
inn elskhugi getur orðið ákafari enn eg varð þá. Leið nóttin svo 
að við nutum allskonar unaðsemda, en um morguninn laumaði eg 
pyngju minni með fimmtíu gullpeningum í undir höfðalag kon- 
unnar og kvaddi hana síðan. Spurði hún mig, nær eg mundi koma 
aptur, og lofaði eg að koma til hennar aptur um kvöldið. og sýnd- 
ist mjer hún verða sárfegin loforði mínu. Síðan fylgdi hún mjer 
til dyra og særði mig að skilnaði, að efna orð mín.  Essrekinn. 
sem hafði fylgt mjer þangað, beið mín með asnann og reið eg aptur 
til gestaherbergis. En er eg skildi við hann þar, sagði eg honum, 
að eg ekki borgaði honum að sinni, því hann ætti að koma til 
mín eptir hádegi á tilteknum tíma. þegar eg nú var kominn heim. 
ljet eg mjer fyrst annt um að kaupa vænt lamb og allskonar sæta- 
brauð eg sendi eg konunni þetta með daglaunamanni nokkrum, 
Eptir það annaðist eg alvarleg störf þangaðtil essrekinn kom 08 
eg reið aptur til konunnar, fagnaði hún mier og veitti mjer eing 
vel og í fyrra skiptið. En er eg skildi við hana morguninn eptir, 
ljet eg aðra pyngju, með fimmtíu gullpeningum í, verða eptir 08 
fór síðan aptur til gestaherbergis. þannig kom eg til hennar á 


21 


degi hverjum með sama hætti og atvikum, þangaðtil vörur mínar 
voru útseldar og eg átti ekkert hjá kaupmönnum, var eg þá með 
öllu fjelaus og vissi mjer enga fjárvon. þegar eg var kominn í 
þetta hryggilega ástand og mjer lá við að örvílnast, gekk eg frá 
gestaherberginu öldungis ráðalaus. Mjer varð gengið til hallarinnar, 
og stóð svo á, að þar var mikil mannfjöldi kominn til að horfa á 
leika, er soldán Egyptalands gekkst fyrir að halda. Eg fór inní mann- 
þyrpinguna og vildi svo til, að eg staðnæmdist hjá manni nokkrum, 
sem hafði góðan hest og fögur klæði; við söðul hans hjekk taska 
opin tilhálfs og lafði útúr gvæn silkisnúra.  þreifaði eg um tösk- 
una og þókti líklegt, að snúran mundi föst við peningapyngju, sem 
í töskunni væri. Meðan eg var að hugsa um þetta, gekk hinu- 
megin við hinn ríðandi mann karl einn með viðarbyrði, og fór svo 
nærri honum, að hann varð að víkjast undan á hlið, til þess að 
trjeð ekki skyldi rífa klæði hans. Í þessu bili freistaði djöfullinn 
mín; eg greip annari hendi snúrana, með hinni liðkaði eg opið á 
töskunni og togaði eg pyngjuna út svo enginn sá, mun í henni 
hafa verið gull eða silfur, því hún var allþung. Nú var karlinn 
genginn framhjá, og með því riddaranum mun hafa virzt athæfi 
mitt ískyggilegt, fór hann í töskuna og saknaði pyngjunnar einsog 
von var, sló hann mig þá til jarðar með exi sinni. þeir, er sáu 
ofríkisverk þetta, gengu í lið með mjer, þrifu í tauma riddarans og 
spurðu, því hann hefði barið mig og hvort hann dirfðist að leika 
Mahómets mann svo illa? Svaraði hann þeim önugt og mælti: 
„því slettið þið ykkur frammí þetta? eg gerði það ekki að ósekju, 
hann er þjófur.“ 

þegar hann sagði þetta, stóð eg upp, og gengu allir í lið með 
mjer, svo vel leizt þeim á mig. Hann var kallaður lygari og 
€nginn trúði því, að eg, svo ungur, gæti drýgt svo andstyggilegan 
glæp. Allir stóðu fast á því, að eg væri saklaus, og leituðust við 
að hjálpa mjer til að flýa, með því að halda í hest riddarans; en 
til allrar óhamingju kom lögreglustjórinn með þjónum sínum, og 
spurði, hvað á gengi, sakfelldu allir riddarann í einu hljóði og 
Sögðu, að hann hefði ranglega misþyrmt mjer og borið það fyrir, 
að eg hefði stolið frá honum. En lögreglustjóranum þókti það 
ekki einhlýtt, sem lýðurinn sagði, heldur spurði bann riddarann, 


22 


hvort hann hefði nokkurn annan grunaðan enn mig, kvað hann 
nei við, og sagði allt það, er hann hafði til síns máls. þvínæst 
skipaði lögreglustjóri þjónum sínum, að taka mig fastan og leita 
á mjer; tók einn þeirra töskuna af mjer og sýndi hana opinber- 
lega, en eg hnje í öngvit af óvirðingu. 


152. nótt. 


„Nú spurði lögreglustjóri riddarann, hvort hann ætti pyngjuna, 
og hversu mikið í henni væri. Hann kvaðst eiga hana og sagði 
tuttugu sekkínur vera í henni. Dómarinn opnaði hana og reyndist 
þá, áð rjett var til sagt, fjekk hann riddaranum pyngjuna aptur. 
Hann skoraði þá á mig, að segja sannleikann, svo ekki þyrfti að 
taka til pyndinga. Eg horfði til jarðar og hugsaði með mjer að 
þó eg segði nei, sannaði þó pyngjan, að eg væri lygari. Eg leit 
því upp og meðgekk misgjörð mína.  Kallaði þá lögreglustjóri 
jafnskjótt á vitni og skipaði að höggva af mjer hægri höndina, 
var það gert og kenndu allir, sem viðstaddir voru, í brjóst um mig; 
sá eg jafnvel að riddaranum sárnaði það, ekki síður enn öðrum. 
Lögreglustjórinn vildi og láta höggva undan mjer annan fótinn, en 
þá beiddi eg riddarann að biðja mjer miskunnar, gerði hann það 
og var honum eigi synjað. En er dómarinn var farinn, kom ridd- 
arinn til mín, rjetti mjer pyngjuna og kvaðst-um leið vera sann- 
færður um, að ekkert annað enn neyðin hefði getað komið mjer 
til að drygja svo óviðurkvæmilegt verk. „Eigið þessa óláns- 
pyngju,““ mælti hann ennfremur, „eg gef yður hana og harma 
óhamingju þá, er þjer hafið ratað í“ Að svo mæltu skildi hann 
við mig og af því eg var orðinn næsta máttfarinn af blóðrás, 
sáu nokkrir menn aumir á mjer, er bjuggu þar nálægt, fluttu mig 
til húsa sinna og gáfu mjer staup af víni. þeir bundu handlegg 
minn og vöfðu dúk um stúfinn, festi eg hann við belti mitt og fór 
síðan burt. Í gestaherberginu Mesrúr mundi eg eigi hafa notið 
þeirrar hjúkrunar, sem var mjer ómissandi, svo aumlega stöddum, 
en mikil vogun þókti mjer að fara á fund hinnar ungu konu. 


a 


23 


Eg hugsaði með mjer, að hún mundi alls ekki vilja kannast við 
mig, ef hún kæmist að svívirðingu minni, en þó rjeði eg það af 
að leita til hennar. Hljóp eg ígegnum mörg afvikin stræti, til þess 
að komast undan mönnum þeim, er eltu mig, þangaðtil eg kom til 
hennar, svo sjúkur og uppgefinn, að eg undireins varð að fleygja 
mjer niður í legubekk. Hægri handleggnum hjelt eg undir skikkju 
minni og varaðist að láta hann sjást. 

Þegar konunni var sagt, að eg væri kominn, og að mjer væri 
illt, flýtti hún sjer til mín; sá hún hversu eg var fölur og hnugginn 
og mælti: „EÆlskan mín! hvað gengur að þjer?“ Eg brá á yfir- 
drepskap og svarati: „Mjer er dauðillt í höfði.“ Varð hún þá 


sorgbitin og mælti: „Seztu niður,“ — því eg hafði staðið upp til 
að heilsa henni — „hvernig stendur á því — þú varst svo brattur, 
Þegar eg sá þig seinast. — Hjer hefur eitthvað gerzt, sem þú 


leynir mig, segðu mjer hvað það er?“ En er eg þagði og grátur 
kom upp fyrir mjer, mælti hún ennfremur: „Eg skil ekki, hvað 
angrar þig, veld eg því óviljandi? eða kemur þú hingað til þess 
að segja elsku þinni slitið við mig.“ Eg svaraði andvarpandi: 
„Eigi er svo varið, en heldur þyngir mjer, þarsem þú gerir mjer 
gersakir.“ Eg gat samt ekki fengið af mjer að segja henni sann- 
leikann. þegar dymmt var orðið, var kvöldverður á borð borinn 
og beiddi hún mig að neyta nokkurs, en af því eg hafði ekki 
nema vinstri höndina til taks, færðist eg undan og sagðist enga 
lyst hafa á mat. þá mælti hún: „Lystin mun koma þegar þú 
hefur látið mjer uppskátt það, sem þú leynir mig svo þrálátlega. 
Ólyst þín á matnum kemur af því, hvað örðugt þjer veitir að 
koma þjer að því.“ 

„Eg mun þá verða að ráðast í það,“ ansaði eg, og óðara enn 
eg hafði sagt þetta, skenkti hún mjer vín í skál, rjetti mjer hana 
og mælti: „Drekktu þetta, og mun þjer þá vaxa hugur.“ 


153. nótt. 


„tig tók við skálinni með vinstri hendinni, og kom þá upp 
fyrir mjer enn meiri grátur eg ekki enn áður. „Af hverju stynur 


24 


þú og grætur svo beisklega ?“ spurði konan; „og því tekur þú ekki 
heldur við skálinni með hægri hendinni?“ „Taktu það ekki illa 
upp, eg hef kýli á henni,“ mælti eg; þá segir hún: „Láttu mig sjá 
kýlið, eg ætla að stinga á því.“ Bar eg þá þáð í vænginn, að það 
væri ekki fullþroskað enn, og tæmdi eg um leið skálina. Rann þá 
innanskamms á mig einsog ómegin af víninu, máttleysi og hugar- 
víli og sofnaði eg fast, og lá svo allt til morguns. Meðan á því 
stóð, hafði konan, sem langaði til að vita, hvað gengi að hægri 
hendi minni, skoðað undir skikkju mína og sjeð að hönd mín var 
'afhöggin, og að eg hafði borið hana í líni; megið þjer nærri geta, 
hversu henni hefur brugðið við. Skildi hún þá, hversvegna eg 
hafði þverskallazt við sárbeiðni hennar, og sat hún alla nóttina 
harmandi hrakfall mitt, því henni ljek enginn efi á, að eg hefði 
ratað í ólánið af elsku til hennar. þegar eg vaknaði, sá eg að 
vísu á henni, að hún var yfirkomin af ákafri hryggð, en ekki 
mælti hún orð um það, því hún vildi ekki særa mig. Hún ljet 
færa mjer styrkjandi fuglakjöts soð, er hún hafði látið sjóða handa 
mjer, beiddi hún mig að eta og drekka mjer til viðhressingar. 
Eg ætlaði þá að ganga burt, en,hún hjelt í skikkju mína og mælti: 
„Eg sleppi þjer ekki hjeðan. Eg er sannfærð um, þó þú hafir 
ekki sagt mjer, áð óhamingja sú, er þig hefur hent, hefur hlotizt 
af mjer. Fellur mjer það svo nær, að skammt mun eptir minnar 
æfi, en áður enn eg dey,-verð eg að koma áformi mínu fram, sem 
báðum okkur er fyrir beztu.“ Gerði hún þá boð eptir yfirvaldi 
einu og vitnum og ljet semja skjal þess efnis, að hún gæfi mjer 
allar eigur sínar; þegar hún hafði borgað yfirvaldinu og vit- 
nunum ómak sitt, og þau voru farin, lauk hún upp stórri kistu, 
voru í henni gullpyngjur þær, er eg hafði gefið henni frá því við 
fyrst þekktumst. „þú átt þetta allt,“ sagði hún, „eg hef ekki 
snert á því. Hjerna er lykillinn og ertu rjettur eigandi hans.“ 
Eg þakkaði henni gæzku sína og göfuglyndi. „það sem eg hef 
gert fyrir þig,“ mælti hún, „er einskisvert, og mun eg ekki fyrr. 
ánægð enn eg dey og get sýnt þjer með því, hversu eg elska þig.“ 
Eg særði hana við allt það, sem ástinni er helgast, að láta af svo 
hræðilegu áformi, en mjer tókst ekki að telja hana af því Hún 


25 


hryggðist svo mjög af því, að vita mig einhentan, að hún tók sótt 
og andaðist úr henni eptir fimm eða sex vikna legu. þegar eg 
hafði harmað dauða hennar einsog skylt var, kastaði eg eigu minni 
á alla fjármuni hennar, sem eg vissi af, þar á meðal voru sesams 
baunirnar, sem þjer hafið selt fyrir mig. 


154. nótt. 


„inn ungi maður sagði hinum kristna kaupmanni áfram sögu 
sína þannig: „$Nú er eg hef sagt yður þetta, munuð þjer vorkenna 
mjer, að eg hef snætt með vinstri hendinni: „Eg þakka yður fyrir 
ómak það, er þjer hafið haft fyrir mína hönd, en trúmennsku yðar 
fæ eg ekki metið til fulls. Nú með því að eg, sem guði sje lof 
og þökk fyrir, er nógu ríkur, þó eg hafi. sóað miklu út, þá bið 
eg yður þiggja að gjöf af mjer fje það, er eg á hjá yður. Enn 
vil eg bjóða yður annan kost. Eptir atburði þá, er eg hef sagt 
yður frá, get eg ekki lengur verið hjer í Kairó, mun eg því kveðja 
borgina fyrir fullt og allt. Ef þjer viljið verða mjer samferða, 
skulum við verzla í fjelagskap og skipta gróða vorum til jafns.“ 
Þegar hinn ungi maður frá Bagdad hafði lokið sögu sinni, þakkaði 
eg honum sem bezt eg gat fyrir gjöfina og tók feginshendi kosti 
þeim, er hann bauð mjer. Við tiltókum daginn, nær við skyldum 
leggja á stað, og er hann kom að hendi, hófum við ferð okkar og 
fórum um Sýrland, Mesopotamíu og alla Persíu, dvöldlum við um 
stund í nokkrum borgum, en loksins komum við í höfuðborg yðar 
hátignar. Ljet hinn ungi maður þá í ljósi við mig, að sjer væri 
hugur á að fara aptur til Persalands og taka sjer bólfestu þar, 
skildum við þá fjelagið og skiptum; kvöddumst síðan með vináttu. 
Eg varð hjer eptir, og varð mjer þeirrar sæmdar auðið að þjóna 
Yðar hátign. 

Svona er sagan, sem eg ætlaði að segja. þykir yður hún 
ekki miklu undarlegri enn saga krypplingsins ?“ 

Soldáninn í Kaschgar reiddist hinum kristna kaupmanni og 
Svaraði: „þú ert furðu djarfur, að þora að segja mjer svo 
ómerkilega sögu og bera hana saman við sögu krypplings- 
ins. — Heldur þú að þú getir byrlað mjer inn með þvaðri þínu, 


26 


að hin bragðlausu æfintýri þessa saurlífa unga manns sjeu merk- 
ari enn æfintýri krypplingsins? Eg skal láta hengja ykkur alla 
fjóra til þess að hefna dauða fíflsins míns.“ þegar fleskmangarinn 
heyrði þetta, varð hann lafhræddur, fleygði sjer fram fyrir fætur 
soldáns og mælti: „Herra! eg bið yður auðmjúklegast að stilla 
reiði yðra, þó sakir sjeu til, en hlýða á sögu mína og sýna okkur 
fjórum líkn, efað saga sú, sem eg ætla að segja yðar hátign, er 
fallegri enn saga krypplingsins.“ Soldán veitti honum bæn sína 
og tók þá fleskmangarinn til frásagna. 


Sagan, er fleskmangari soldánsins í Kasehgar sagði. 


„Herra! tíginn maður bauð mjer í gær í brúðkaup einna dætra 
sinna, fór eg í boðið á tiltekinni stund um kvöldið. Kom eg þar 
í samkvæmi lærðra manna, yfirvalda og annara hinna helztu manna 
í borginni. Eptir hjónavígsluna var haldin dýrðleg veizla, voru 
þar margskonar rjettir, en þó var einn, sem var afbragðs ljúffengur 
og var hvítlaukur í, vildu allir eta af honum. Einn af gestunum, 
bragðaði hann ekki, þó fullur diskur af honum stæði fyrir framan 
hann, og vjer beiddum hann hvað eptir annað, að eta hann okkur 
til samlætis. En hann beiddi oss umfram allt að láta sig sleppa 
hjá því og mælti: „Eg skal vara mig á því, að eta nokkurn rjett, 
sem hvítlaukur er í, en hússbóndinn gaf honum engan tíma til að svara 
oss, tók hann þannig til máls: „Sýnið þjer veizlu minni ekki meiri 
sóma enn svo? þessi matur er ágætur og þjer skuluð ekki komast 
undan að smakka á honum, þjer verðið að láta að mínum orðum 
og snæða hann einsog hinir.“ ; 

þá svaraði gesturinn, sem var kaupmaður frá Bagdað: 
„Herra! þjer skuluð eigi ætla, að eg geri þetta af tepruskap, og ef 
þjer fyrir hvern mun viljið, skal eg gjarna hlýða yður; en þjer 
verðið að leyfa mjer að þvo hendur mínar á eptir fjörutíusinnum 
með kalí, fjörutíu sinnum með öskusalti og einsmörgum sinnum 
með sápu. þjer megið ekki taka þetta illa upp, því eg hef unnið 
þess dýran eið, að eta aldrei mat, sem hvítlaukur er í, nema með 
þessu skilyrði. 


21 


lýð. nótt. 


„Hússbóndinn, sem ekki vildi láta kaupmanninn frá Bagdad 
komast hjá að eta hvítlauksrjettinn, skipaði þjónum sínum að koma 
með vatnsskál og kalí, öskusalt og sápu, til þess að kaupmaður 
gætið þvegið sjer þegar honum líkaði. — Síðan segir hann við 
kaupmann: „Gerið, nú einsog vjer og snæðið!“ yður skal hvorki 
vanta kalí, öskusalt nje sápu.“ Kaupmaður varð leiður á nauði 
Þessu, rjetti út höndina, tók einn bita, ljet hann skjálfandi upp í sig 
Og tuggði hann með slíkum viðbjóð, að vjer urðum hlessa. þó 
undruðumst vjer enn meir, er vjer sáum, að hann vantaði þumal- 
fingurinn og spurði hússbóndinn hann, hvernig hann hefði misst 
hann. „Mig vantar hann líka á vinstri hendinni“ ansaði kaup- 
maður og rjetti hana fram til sannindamerkis; „eins vantar mig 
stóru tá á báðum fótum. Hef eg orðið fyrir meiðingum þessum fyrir 
fáheyrt æfintýri, sem eg skal segja yður, ef yður leiðist ekki á að 
heyra. Mun yður ekki síður virðast það aumkvunar vert enn 
undrunar, en leyfið mjer samt fyrst að þvo hendur mínar.“ Stóð 
hann þá upp og þvoði þær stórthundrað sinnum, því næst gekk 
hann til sætis síns og sagði sögu þessa. 

„Eg er frá Bagdad, bjó faðir minn þar á ríkisárum kalífans, 
Harúns Alraschids, og þókti vera einhver hinn auðugasti verzlun- 
armaður í borginni. En af því hann var mjög hneigður til eyðsl- 
usemi og skemmtana, afrækti hann störf sín, og fór því svo fjærri, 
að eg erfði nokkra fjármuni eptir hans dag, að eg varð að hrófla 
öllu saman, sem eg gat, til að láta upp í skuldir hans. Tókst mjer 
að borga þær og fyrir eljusemi mína snjerist hagur minn mjög til 
batnaðar. það bar til einhvern morgun er eg lauk upp sölubúð 
Minni, að kona ein kom ríðandi múlasna, fylgdu henni tvær am- 
báttir og einn geldingur, stóð hún þar við og hjálpaði hann henni 
af baki og mælti: „Náðuga jungfrú ! mig grunaði þetta að þjer munduð 
koma of snemma, enn er enginn kaupmaður á ferli. Hefðuð þjer 
trúað mjer, þá hefðuð þjer ekki þurft að bíða.“ Hún sást um til 
allra hliða, og með því engin búð var opin nema mín, kom hún 
nær, heilsaði mjer og beiddi mig að lofa sjer að bíða í búðinni, 
Þangaðtil hinir aðrir kaupmenn kæmu. 


28 


l56. nótt. 


„Ég tók kveðju hennar kurteislega og settist hún niður í búð 
minni. Af því að enginn var á kauptorgi nemá eg, gelding- 
urinn og ambáttir hennar, tók hún blæuna frá andliti sínu til 
þess að draga að sjer hið hressandi morgunlopt, og hef eg aldrei 
litið fegri sýn. Mjer reyndist það vera hið sama, að sjá hana og 
elska, og hafði eg ekki auga af henni. það virtist líka svo, sem 
henni þækti ekkert að eptirtekt minni, því hún ljet ekki blæuna 
falla niður fyrr enn hún fór að verða hrædd um, að menn mundu 
taka eptir sjer. Spurði hún mig eptir ýmsum hinum dýrasta og 
fegursta vefnaði, og varð eg að svara henni því, að eg, sem væri 
nýbyrjaður á verzlun, væri ekki nógu ríkur til þess að selja svo 
dýra vöru. „þykir mjer leitt,“ mælti eg, „að geta ekkert sýnt 
yður af því, er yður leikur hugur á. En til þess að taka af yður 
ómak, skal eg, ef þjer leyfið mjer, ganga búð úr búð og sækja 
allt það, sem þjer viljið, undireins og kaupmenn koma. Getið þjer 
sagt mjer hæzta verð, sem þjer viljið borga og keypt hjer, en komizt 
hjá að fara lengra.“  Ljet hún sjer þetta vel líka; teygði eg sem 
lengst úr tali okkar og bar það fyrir, að kaupmenn þeir væru enn 
ókomnir, sem hefðu vefnað þann, er hún ætlaði að kaupa. þó 
eg væri nú töfraður jafnt af vitsmunum hennar og fegurð, varð 
eg samt að slíta mig frá skemmtun þeirri, er eg hafði af tali 
okkar. Sókti eg í flýti vefnaðar tegundir þær, er hún vildi og er 
hún hafði valið úr, sömdum við svo, að hún skyldi borga fimm 
þúsund drökmur fyrir það, er hún keypti. Geldingurinn tók vör- 
una, konan stóð upp, kvaddi mig og gekk burt. Horfði eg á 
eptir henni allt að hliðum kauptorgsins þangaðtil hún stje á 
bak múlösnu sinni; en er hún var úr augsýn, datt mjer fyrst Í 
hug, að blindni ástarinnar hafði glapið mig svo, að eg ekki hafði 
tekið eptir því, að konan hafði ekki borgað mjer, og hafði eg ekki 
einusinni spurt hana um nafn eða heimili. Hugleiddi eg það 08, 
að eg nú var kominn í töluverðar sknldir til margra kaupmanna, 
sem ekki voru líklegir til umlíðunar, fór eg því á fund þeirra til 
þess að rjettlæta mig í augum þeirra, og sagði eg þeim, að €8 


29 


Þekkti konuna. Gekk eg þá aptur til sölubúðar minnar eins ást- 
fanginn og eg var áhyggjufullur útaf: skuldinni. 


57. nótt. 


„Ég hafði beðið skuldheimtumenn mína um átta daga frest, 
og er þeir voru umliðnir kröfðust þeir borgunar. Eptir beiðni 
Minni veittu þeir mjer átta daga frest enn, en daginn eptir kom 
konan með sama föruneyti og á sama tíma og áður rakleiðis til 
búðar minnar. „Eg hef látið standa nokkuð á mjer,“ mælti hún, 
„en nú kem eg með andvirði vefnaðarins. Farið með það til víx- 
lara til þess hann prófi gjaldið og telji. Geldingurinn, sem bar 
fjeð, fór með mjer til víxlarans og reyndist allt með skilum, og 
Þegar eg kom aptur, varð mjer á ný þess fagnaðar auðið, að tala 
við konuna, þangaðtil öllum búðum á kauptorginu var lokið upp. 
þó að við nú einungis töluðum um marklausa hluti, hafði hún 
samt lag á að víkja samtali okkar á þá leið, að eg hafði skemmt- 
un af því, sannfærði það mig enn betur um vitsmuni hennar. 

þegar hinir aðrir kaupmenn höfðu lokið upp búðum sínum, 
færði eg þeim fje sitt, er trúað höfðu mjer fyrir varningnum, varð 
mjer auðsótt að fá lán aptur á vefnaði, er konan vildi kaupa. 
Tók eg vefnað fyrir þúsund. gullpeninga, hafði hún hann á burt 
með sjer, en borgaði ekki nje sagði. hver hún væri. Hugsaði eg 
þá með mjer: Hún hefur borgað mjer allmikið fje, en nú. hef eg 
þó hleypt mjer í enn stærri skuld hennar vegna. Skyldi hún vera 
Þrettvís og hafa ætlað að ginna mig, til þess að steypa mjer því 
dýpra í glötunina ? Ekki þekkja kaupmennirnir hana, og munu þeir 
Veitast að mjer einum. Gat ástin jafnvel ekki niður þaggað hinar 
döpru hugleiðingar mínar útaf þessu, og fóru áhyggjur mínar dag- 
Vaxandi í heilan mánuð, því allan þann tíma gerði konan ekkert 
Vart við sig. Kom þar loksins að skuldheimtumenn mínir vildu 
ekki þíða lengur, og var eg reiðubúinn tilað selja allt, sem eg átti 
til þess að geta borgað þeim; þá kom konan allt í einu einn 
Morgun einsog fyrri. „Sækið þjer gullvogina,“ mælti hún, „til 
þess að vega, gullið, sem eg færi yður.“ 


30 


Við þessi orð hvarf mjer allur kvíði og óx elska mín um 
helfing. En óðar enn gullið yrði vegið, spurði hún mig að ýmsu. 
og að því meðal annars, hvort eg væri kvongaður. Kvað eg nei við 
og sagði henni, að eg aldrei hefði verið kvæntur. Fjekk hún þá 
geldingnum gullið og mælti: „Hjálpa þú okkur til að afljáka kaup- 
unum.“  Glotti þá geldingurinn, tók mig afsíðis og ljet mig vega 
gullið. Hvíslaði hann að mjer um leið: „Eg sje glöggt á yður, að 
þjer hafið ástarhug á hússmóður minni, og furðar mig mest á því, 
að þjer skulið ekki hafa djörfung til að játa það. Hún elskar 
yður enn heitar enn þjer elskið hana.  þjer skuluð eigi ætla, að 
hún þurfi á vefnaði yðar að halda, hingað dregur hana ekkert 
annað enn ást á yður og því vildi hún vita, hvort þjer væruð 
kvæntur. Nú er undir yður komið, hvort þjer viljið ganga að eiga 
hana.“ Svaraði eg þá, að eg hefði fellt ástarhug til hennar undir- 
eins og eg sá hana í fyrsta sinni, en hefði aldrei hugsað svo hátt, 
að eg mundi verða henni að skapi. „Eg er allur á hennar valdi,“ 
mælti eg, „og skal eg ekki láta góðvilja þinn ólaunaðan.“ Nú var eg 
loksins búinn að vega gullpeningana og meðan eg hellti þeim í pokann, 
snjeri geldingurinn sjer að konunni og sagði að „mjer líkaði vel.“ 
þau höfðu aftalað sín ímilli að hafa þetta orðatiltæki; stóð konan 
upp og sagði um leið og hún kvaddi mig, að hún skyldi senda 
geldinginn til mín, og skyldi eg aðeins gera það, sem hann skilaði 
til mín frá henni. Eg borgaði kaupmönnum skuldir mínar og beit 
nokkra daga óþolinmóður eptir geldingnum. Loksins kom hann ... 


158. nótt. 


„Ég fagnaði geldingnum með mestu vinsemd og spurði, hvernig 
hússmóður hans liði. þá svaraði hann: „þjer eruð hinn sælasti 
unnusti í öllum heimi, hún er sjúk af elsku, og er ómögulegt að 
nokkur þreyi yður ákafar enn hún. Mætti hún ráða sjer sjálf, 
mundi hún leita yður upp og lifa með yður allar stundir æfi sin- 
nar.“ þá sagði eg: „Eg hef ráðið það af göfugri kurteisi 0$ 
fagurri háttprýði hennar, að hún mundi vera tígin kona. þar eigið 
þjer líka kollgátuna,“ mælti geldingurinn, „hún er vildarmær $0- 


ál 


beide, drottningar kalífans, þykir henni því vænna um hana, sem 
hún hefur uppalið hana frá blautu barnsbeini, og lætur hún hana 
annast öll kaup fyrir sig. Nú með því hana langar til að gipt- 
ast, hefur hún látið drottningu konungs rjetttrúaðra manna upp- 
skátt, að hún hafi kosið yður; hefur hún beðið drottningu síns 
Jáyrðis. —Sobeide hefur heitið henni því, en vill sjá yður fyrst 
til þess að vita, hvort hún hefur valið vel, og mun hún halda 
brúðkaup ef henni lízt svo. þjer hafið þessvegna lánið í hendi 
Yðar, því úr því þjer hafið orðið vildarmey drottningar að 
Skapi, mun drottningu eigi lítast lakar á yður, því hún reynir á 
allar lundir að gleðja hana, og mun engin bönd leggja á vilja 
hennar. Nú ríður á, að þjer komist inn í höllina, og í því skyni 
er eg hingað kominn.“ „Eg er alráðinn,“ mælti eg, „og reiðu- 
búinn til að fylgja yður hvervetna.“ „þá er vel,“ ansaði gelding- 
urinn, „en það munuð þjer vita, að karlmenn mega eigi koma í 
herbergi kvenna í höllinni, og verður yður því ekki inn komið 
nema með vjelum, og hlýtur slíkt að fara leynt.  Vildarmærin 
annast það, en þjer skuluð gera hvað í yðar valdi stendur. Verið 
umfram allt þagmælskur því líf yðar liggur við.“ 

Eg lofaði að pera allt, sen; fyrir mig yrði lagt, og sagði hann 
þá: „Komið í kvöld þegar náttar í musteri það, er Sobeide drottn- 
ing kalífans hefur látið byggja hjá Tígrisfljótinu, skuluð þjer bíða 
þar þangaðtil þjer verðið sóktur.“  þókti mjer langt að bíða til 
agseturs, en er það var komið, fór eg á stað. Var eg í muster- 
inu við bænagjörð. þá, sem haldin er hálfri annari stundu eptir 
Sólarlag; að henni aflokinni varð eg einn eptir. Leið nú eigi á 
löngu að bátur kom, rjern honum tómir geldingar og báru upp úr 
honum margar stórar kistur inn í musterið, gengu þeir síðan allir 
á burt nema einn, sá eg að það var hinn sami, sem vanur var að 
fylgja unnustu minni; hún kom einnig inní musterið, gekk eg á móti henni 
Og kvaðst boðinn og búinn að hlýða skipunum hennar. „Við megum 
Engum tíma eyða til ónýtis,“ mælti hún, lauk upp einni kistunni 
08 beiddi mig að fara niður í hana og hræðast ekki, kvaðst hún 
ábyrgjast allt. Eg var nú líka kominn of langt á leið til að snúa 
aptur. Fór eg því ofaní kistuna, en hún ljet hana aptur og læsti 
henni með lykli. Geldingurinn, trúnaðarmaður hennar, kallaði nú á 


32 


hina geldingana, og ljet þá bera allar kisturnar útá bátinn aptur; 
vildarmærin og hann stigu síðan bæði útí bátinn og ljetu róa honum 
til. hallarinnar. Meðan á þessu stóð var eg næsta hugsjúkur, 
og er eg hugsaði til hættunnar, sem yfir mjer vofði, ljet eg hvorki 
skorta bænir nje áheit. Bátnum var lent við hallarhlið kalífans, 
voru þá kisturnar teknar og bornar í herbergi höfuðsmanns gelding- 
anna. Hann geymir lykilinn að kvennahúsinu, og sleppir hann engu 
þangað inn, fyrr enn það er ransakað til hlítar. Var hann þá 
sofnaður og varð því að vekja hann. 


159. nótt. 


„Höfuðsmaður geldinganna ljet vildarmey drottningarinnar kenna 
á þykkju sinni, útaf því að honum var glapinn svefn, og átaldi 
hana fyrir það, að hún kæmi svo seint heim. „það skal ekki verða 
yður svo hægt sem þjer hugsið,“ mælti hann, „engin af þessum 
kistum skal hrærð verða hjeðan úr stað, fyrr enn þær eru vand- 
lega ransakaðar.“  Skipaði hann geldingunum að taka hverja af 
annari og ljúka þeim upp. Tóku þeir fyrst þá, er eg var í, og 
kom þá yfir mig svo fjarskaleg angist, að eg hugði mjer ekki 
lífvænt. — Vildarmær drottningar færðist samt undan að skila 
lyklinum, og vildi fyrir engan mun láta ljúka upp kistunni. „þjer 
vitið vel,“ mælti hún, „að eg læt ekkert flytja hingað, sem ekki er 
ætlað Sobeide, drottningu yðvarri og minni. Í kistu þessari erl 
einkum dýrmætar vörur, sem nýkomnir kaupmenn hafa trúað mjer 
fyrir, auk þess eru í henni nokkrar vatnsflöskur frá Sesemslindinni 
í Mekka og brotni nokkur þeirra eða skemmist varningurinn, þá 
er það yðar ábyrgðarhluti. Mundi drottning konungs rjetttrúaðra 
manna láta yður gjalda slíkrar ósvífni.“ Er stutt þar af að segja, 
henni fórust svo sköruglega orð, að höfuðsmaður geldinganna þorði 
ekki að gera henni á móti skapi, og skipaði í reiði að bera kist- 
urnar burt og varð ekki af ransókn. Var farið með þær inní 
kvennabúrið, en jafnskjótt, sem þær voru komnar þangað, beyrði 
eg kallað: „Kalífinn kemur!“ Kom þá yfir mig slíkt dauð- 
ans ofboð, að mjer er óskiljanlegt, að eg skyldi ekki deya á 


33 


augabragði. Enda kom kalífinn sjálfur og spurði vildarmeyna, hvað í 
kistunum væri. Svaraði hún þá: „Drottinn rjetttrúaðra manna! 
það er nýr vefnaður, sem drottningu yðar hátignar langar til að 
sjá.“ „Ljúktu þeim upp!“ segir kalífinn, „eg vil sjá hann líka,“ 
leitaðist hún þá við að telja hann af því og sagði, að allur vefnað- 
urinn væri einungis hafandi í kvennfatnað, og að hann svipti konu 
sína þeirri gleði, að skoða varninginn fyrst. Kalífinn skipaði henni 
á ný að ljúka upp kistunum. þá hafði hún þá mótbáru, að 
hann kæmi sjer útundan hjá hússmóður sinni, ef hann neyddi 
sig, til að gera á móti boðum hennar, en hann lofaði henni því, 
að hún skyldi engum átölum sæta fyrir þá sök og sagði: „Ljúktu 
upp! og láttu mig ekki bíða lengur.“ Hlaut þá vildarmærin að 
hlýða, og kemur hrollur í mig enn, þegar eg hugsa til hræðslu 
minnar. Kalífinn settist niður, og var nú ein kistan borin til hans 
eptir aðra og lokið upp. Til þess að draga tímann sem lengst, 
var vildarmærin alltaf að telja honum upp kosti hverrar vefnaðar 
tegundar, og leitaðist hún þannig við að þreyta þolinmæði hans, 
því henni var ekki síður áríðandi enn mjer, að þeirri kistunni yrði 
ekki upp lokið, sem eg var í. þar kom samt loksins, að hún var 
ein eptir og mælti kalífinn þá: „Nú höfum við geymt það, sem 
bezt er, þangaðtil seinast;“ í þessu vetfangi veit eg valla hvort eg 
var lífs eða liðinn, en ómögulegt hugði eg, að eg gæti sloppið úr 
slíkum háska.“ 


160. nótt. 


„Þegar vildarmær Sobeide sá, að kalífinn vildi einnig láta 
ljúka upp þessari kistu, mælti hún: „Hvað þessa kistu snertir, ætla 
eg að biðja yðar hátign þeirrar náðar, að lofa mjer að ljúka henni 
upp, það er sumt í henni, sem eg ekki má sýna yður, nema kona 
Yðar sje við.“ „Ekkert þykir mjer að því,“ ansaði kalífinn, „berið 
kisturnar burt.“ Sá hún undireins um, að það væri gert og ljet 
bera þær inní herbergi sitt, og varð mjer þá ljettara um and- 
ardráttinn. þegar geldingarnir, sem báru kisturnar, voru farnir, 
lauk hún upp fangelsi mínu, beiddi mig að koma upp, og vísaði 

Þúsund og ein nótt. II. 3 


34 


mjer til dyra, var innar af þeim stigi, en upp af honum herbergi eitt, 
og sagði hún mjer að bíða sín þar. En óðara enn hún hafði 
lokað dyrunum eptir mjer, kom kalífinn og settist á kistuna, sem 
eg hafði verið í. 'Var hann kominn fyrir forvitni sakir, og vildi 
vita, hvað mærin hefði sjeð og heyrt í borginni. En er þau 
höfðu talazt við góða stund, gekk hann aptur til herbergja sinna, 
en mærin kom inní herbergið, sem eg var í. Beiddi hún mig að 
fyrirgefa sjer alla þá angist, sem hún hefði bakað mjer og mælti: 
„En þjer hafið ekki verið óttaslegnari enn eg var; eg var hrædd 
um yður af elsku minni og hrædd um sjálfa mig, því eg var Í 
sama háska og þjer. Mundu margar aðrar konur ekki hafa sloppið 
jafn vel og eg úr slíkum bobba. þurfti bæðihugprýði og snarræðis, eða 
öllu heldur svo heitrar ástar, sem eg hef á yður, til þess að geta sloppið 
úr öðrum eins vandræðum. En nú megið þjer vera ókvíðinn og 
þurfið ekkert að hræðast,“ Þarna vorum við nokkra stund að tala 
saman með mestu blíðu þangaótil hún mælti: „Nú er tími til 
kominn að þjer hvílist; leggist því niður. Einhverntíma á morgun 
skal eg leiða yður á fund Sobeide, drottningar minnar, og er það 
hægðarleikur, því kalífinn kemur aldrei til hennar nema á nóttinni.“ 
Hughreystist eg við þessi orð hennar og svaf vel, en yrði mjer 
svefninn stundum órór, þá var það með inndælu móti, því það 
kom af tilhlökkun minni, að eignast svo gáfaða og fríða konu. 
Næsta dag sagði hún mjer, hvernig eg ætti að hegða mjer Í 
viðurvist drottningar, og hvernig eg ætti að svara ýmsu, er hún 
mundi spyrja mig um; þvínæst fylgði hún mjer í stóran sal, var 
allt í honum aðdáanlega skrautlegt og ríkmannlegt. Óðara enn eg 
var kominn þangað, komu tuttugu gamlar ambáttir skrautklæddar og 
allar í samkyns búningi út úr herbergi Sobeide, og skipuðust með 
mikilli kurteisi í tvær jafnar raðir beggja megin hásætisins. Á 
eptir þeim komu tuttugu ungar ambáttir eins búnar og hinar fyrri, 
nema hvað klæði þeirra fóru betur, og gekk Sobeide fram í miðj- 
um hópnum, hátignarleg í framgöngu. Var hún svo hlaðin gim- 
steinum óg gersemum, að hún valla gat gengið og settist hún Í 
hásæti.  Vildarmær hennar kom með henni og stóð hjá henni til 
hægri handar, en hinar fylgikonurnar skiptu sjer í tvo flokka sinn 
hverjum megin hásætisins. þegar drottning kalífans var sezt niður, 


35 


bentu mjer ambáttir þær, er fyrst voru komnar inn, að eg skyldi 
færa mig nær, og gekk eg milli raðanna allt inn að hásætinu, og 
fleygði mjer niður, svo að enni mitt snerti ábreiðuna undir fótum 
drottningar. Skipaði hún mjer þá að standa upp, spurði að nafni 
mínu, ætterni og efnahag, svaraði eg spurningum þessúm svo, að 
henni líkaði vel, og gat eg bæði ráðið það af svip hennar og svari. 
Hún tók þannig til máls: „það fær mjer fagnaðar, að dóttir mín — 
því mjer þykir eins vænt um hana og hún væri dóttir mín — hefur 
valið sjer mann eptir geðþekkni minni, og samþykki eg giptingu 
ykkar. Skal eg sjálf annast allan viðbúnað til brúðkaupsins, en eg 
áskil dóttur minni tíu daga frest, svo að eg á þeim tíma geti 
öðlast samþykki. kalífans. Meðan á því stendur skuluð þjer vera 
hjer og skal verða sjeð fyrir yður.“ 


l6l. nótt. 


„Var eg nú tíu daga í kvennabúri kalífans og sá eigi unnustu 
mína allan þann tíma, en eptir skipun hennar var svo vel með 
mig farið, að eg mátti vera ánægður.  Kalífinn ljet konu sína hafa 
fullt frelsi til að ráða giptingu okkar og veitti unnustu minni tölu- 
vert fje til heimanfylgju. þegar hinir tíu dagar voru liðnir, ljet 
Sobeide semja kaupmála, og var henni færður hann í fullkomnu 
lagasniði. Var nú efnað til brúðkaups og fengnir dansmenn og 
söngmenn, og var Í níu daga mikið um dýrðir í höllinni. En á, 
hinum tíunda degi skyldi brúðkaupið vera. Var okkur hjónaefn- 
unum fylgt til lauga, og um kvöldið settist eg til borðs, voru þar 
allskonar rjettir, meðal annars kjötrjettur einn með hvítlauki í, 
gagnlíkur þessum mat, sem eg áðan var neyddur til að snæða. 
Smakkaðist mjer þessi kjötrjettur svo vel, að eg bragðaði alls ekki 
aðra rjetti, en er eg stóð upp, ljet eg mjer til allrar óhamingju 
hægja, að þerra hendur mínar, í stað þess að þvo þær vandlega, 
hefur mig aldrei hent slíkt gáleysi fyrr nje síðar. Af því nótt var 
komin, var kvennabúrið dýrðlega lýst mörgum ljósum, svo ekki 
þurfti að sakna dagsbirtunnar; hljómaði hljóðfærasláttur, og var 
sleginn dans og tekið til allskonar skemmtana, glumdi undir í allri 

gr 


36 


höllinni af gleðilátunum. Okkur brúðhjónunum var fylgt inní stóran 
sal og vorum við látin setjast í tvö öndvegi. Konur þær, er 
þjónuðu brúðurinni, ljetu hana margsinnis hafa fataskipti og löguðu 
hár hennar margvíslega, einsog siður er við brúðkaup, var hún 
leidd fram fyrir mig í hvert skipti, sem hún var komin í nýan 
búning. En er öllum þessum hátíðlegu skyldusiðum var fullnægt, 
var okkur fylgt í brúðarhúsið. Jafnskjótt sem við vorum þar ein 
inni, færði eg mig nær konu minni og ætlaði að faðma hana, en 
í stað þess að taka ástar atlotum mínum, hratt hún mjer hart frá 
sjer og. hljóðaði hátt upp yfir sig, svo að allar konur þar í húsinu 
flykktust að, til þess að vita hvernig á því stæði. En eg varð svo 
sem agndofa af undrun og hafði ekki einusinni rænu á að spyrja 
konu mína, hvernig á þessu stæði. En konurnar sögðu: „Elsku 
systir! hvað hefur þjer viljað til síðan við skildum við þig ? segðu 
okkur það, svo að við getum hjálpað þjer.“ „Takið vesalmenni þetta 
burt,“ æpti hún, „svo eg sjái hann aldrei framar.“ #„„Elskan 
mín!“ tók eg þá til máls, „hvernig hef eg reitt þig til reiði?“ 
„þú ert siðlaus rusti,“ mælti hún með heipt, „þú hefur etið hvít- 
lauk, og ekki þvegið hendur þínar. Heldur þú að eg vilji koma 
nærri slíkum óþokka og verða veik af ódaun. Fleygið honum 
niður!“ sagði hún við konurnar, „og færið mjer nautasvipu!“ þær 
vörpuðu mjer undireins til jarðar og hjeldu sumar um handleggi 
mína, en sumar um fætur, en kona mín lamdi mig miskunar- 
laust, þangaðtil hún varð máttlaus. Sagði hún þá við konurnar: 
„Hafið hann á burt með ykkur og færið hann lögreglustjóranum 
til þess hann láti höggva af honum höndina, sem hann át með 
hvítlauksrjettinn.“ En er eg heyrði þetta, kallaði eg upp: „Guð 
minn! eg er lúbarinn og líkt sem hjólbrotinn, á eg þá að missa hönd- 
ina svo að enn bætist við ofurmegn hörmunganna? og hvað veldur ? 
það að eg át hvítlauk og gleymdi að þvo mjer um hendurnar á 
eptir. Skárri er það gauragangurinn útaf engu, djöfullinn hafi 
allan mat, sem hvítlaukur er í, bölfaður sje sá, sem matreiddi hann, 
og bölfaður sje sá, sem bar hann á borð.“ 


31 = 


162. nótt. 


„Állar konurnar, sem sáu þegar eg var laminn með nautasvip- 
unni, komust við af meðaumkvun, þegar þær heyrðu, að höggva ætti 
af mjer höndina.  Leiddu þær konu minni fyrir sjónir, að hún 
væri of heiptrækin, og beiddu þær hana að gleyma ávirðingu minni 
og fyrirgefa mjer, þó eg væri ósiðaður maður og hefði misboðið 
tign hennar með rustahætti mínum. En hún ansaði: „Eg er ekki 
ánægð enn, og vil eg að hann læri góða siðu, og beri svo til- 
finnanleg merki sóðaskapar síns, að hann aldrei framar á æfi 
sinni eti hvítlauksrjetti, svo að hann ekki þvoi sjer á eptir.“ En 
konurnar ítrekuðu árnaðarorð sín, fleygðu sjer fram fyrir fætur hennar 
og kysstu á hönd henni svo mælandi: „Tignaða frú! fyrir guðs 
sakir stillið reiði yðar og veitið oss bæn vora.“  Ansaði hún þeim 
engu, heldur stóð hún upp og ljet verstu illyrði dynja yfir mig, 
síðan gekk hún út úr herberginu. Fóru allar konurnar með henni, 
og sat eg eptir aleinn og óumræðilega sorgbitinn. Í tíu daga sá 
eg engan, nema ambátt nokkra gamla, er færði mjer mat, spurði 
eg hana, hvernig konu minni liði og svaraði hún: „Hún er veik 
af hinum eitraða ódaun, sem þjer hafið andað að henni. því 
bvoðuð þjer yður líka ekki um hendurnar, þegar þjer höfðuð etið 
bannsettan laukinn?“ Hugsaði eg þá með mjer: Er þá svo vand- 
gætt til skaps kvenna þessara, og geta þær verið svo hefnigjarnar 
utúr jafnlítilli yfirsjón? þó að kona mín væri næsta skaphörð, 
unni eg henni samt og var mjer mikil raun að veikindum hennar. 
Loksins sagði ambáttin við mig einn dag: „Kona yðar er nú heil- 
brigð og er farin til lauga, kvaðst hún mundu vitja yðar á morgun. 
Hafið því þolinmæði enn og leitist við að laga yður eptir skap- 
ferli hennar. Hún er annars skýr kona og vel viti borin og unna 
henni allar konur þær, er þjóna Sobeide, drottningu vorri: „Kona 
mín kom daginn eptir og segir við mig: „Vel fer mjer við þig, 
að eg skuli koma til þín aptur, eptir að þú hefur gert mjer slíka 
Skapraun. En ekki get eg sætzt við þig heilum sáttum fyrr enn 
eg hef refsað þjer til hlítar fyrir það, að þú ekki þvoðir hendur 
þínar, þegar þú hafðir etið hvítlaukinn.“ Kallaði hún þá á þjón- 
Ustukonur sínar, lögðu þær mig niður á gólf og bundu mig, því- 


38 


næst tók hún skegghníf og var svo grimmúðug, að hún skar af 
mjer báða þumalfingur og báðar stóru tær. Ein af konunum lagði 
jurtarrót nokkra við sárin til að stilla blóðrásina, en blóðmissir 
minn varð þó svo mikill, að eg bæði af honum og sársaukanum 
fjell í óvit. En þegar eg raknaði við, fjekk eg vín mjer til styrk- 
ingar og sagði eg þá við konu mína: „Ef eg nokkurntíma borða 
hvítlauksrjett framar þá sver eg, að eg ekki skal þvo mjer einu- 
sinni, heldur stórthundraðsinnum með kalí, öskusalti og sápu.“ „Gott 
og vel,“ ansaði hún, „með því skilyrði skal eg gleyma því, sem 
gert er, og búa saman við þig einsog eiginmann minn.“ þetta er 
orsökin í“ mælti kaupmaðurinn og vjek sjer að samkvæminu, 
„hversvegna eg ekki vildi eta hvítlauksrjettinn.“ 


163. nótt. 


„Auk rótarinnar lögðu konurnar Mekkasmyrsli við sár mitt, 
sem munu hafa vera ósvikin, því þau voru úr lyfjasafni kalífans. 
Undrasmyrsli þessi læknuðu mig á fám dögum og voru nú sam- 
farir okkar hjóna svo góðar, sem ekkert hefði á milli borið. En 
með því ég var vanur frjálsræðinu, leiddist mjer að vera lokaður 
inni í höll kalífans, en ekki þorði eg að gera konu minni það 
uppskátt, því eg var hræddur um, að henni mundi þykja fyrir. 
Allt fyrir það tók hún sjálf eptir því og langaði hana líka til að 
sleppa úr kreppunni, hjelt henni ekkert hjá Sobeide nema þakk- 
látsemi ein. En með hyggindum sínum tókst henni svo vel að 
leiða drottningu fyrir sjónir, hversu mjer mætti vera móti skapi 
að geta ekki haft samblendi við jafningja mína í borginni, einsog 
eg væri vanur, að hin góða drottning kaus heldur að svipta sjálfa 
sig gleði þeirri, er hún hafði af konu minni, enn að láta á móti 
sameginlegri ósk okkar beggja. Mánuði eptir giptingu okkar sá 
eg því konu mína koma með fjölda geldinga, er báru peninga 
poka, og er þeir voru farnir mælti hún: „þú hefur ekki sagt 
mjer, hvað þjer leiðist að dvelja hjer við hirðina, en eg hef tekið 
eptir því, og til allrar hamingju fundið ráð til þess að gera við 
því. Sobeide drottning mín leyfir mjer að fara úr höllinni; þarna 


39 


eru fimmtíu þúsund sekkínur, sem hún gefur okkur svo að við 
getum lifað góðu lífi í borginni; taktu tíu þúsundir sekkína af 
þeim og kauptu hús handa okkur.“ 

Eg var ekki lengi að útvega húsið þegar eg hafði svo mikið 
milli handa, og er eg hafði komið öllu fyrir innanhúss með við- 
höfn og prýði, fluttum við í það. Hjeldum við fjölda þræla og 
ambátta og bárumst allmikið á, en sælulíf okkar varð ekki lang- 
gætt, því kona mín sýktist að einu ári liðnu og andaðist að fárra 
daga fresti. Hefði eg þá að vísu getað tekið annað kvonfang og 
lifað sæmilega í Bagdad, en með því mig fýsti mjög að skoða 
mig um í heiminum, brá eg á aðra ætlun. Seldi eg hús mitt, 
keypti allskonar varning og slóst í lestaferð eina til Persalands, 
þaðan fór eg til Samarkand og að endingu settist eg um kyrt 
hjer í borginni. ; 

„þetta er sagan, herra!“ mælti fleskmangarinn við soldáninn í 
Kaschgar, „sem kaupmaðurinn frá Bagdad sagði ígær í veizlunni, 
sem eg var í. þá mælti soldán: „Að vísu er sumt í henni fá- 
heyrt, en í engan samjöfnuð kemst hún við sögu krypplingsins;“ 
fleygði þá Gyðingurinn sjer niður fyrir fætur soldáns og mælti, er 
hann var uppstaðinn: „Ef yðar hátign vill auðsýna mjer þá náð 
að hlýða á mig, er eg vongóður um, að saga sú muni fullnægja 
yður, sem eg ætla að segja.“ „Segðu hana þá,“ ansaði soldán, „en 
ef hún ekki er fágætari enn saga krypplingsins, skaltu ekki vænta 
þjer lífgjafar.“ 


164. nótt. 


„Þegar Gyðingurinn hafði fengið samþykki soldáns tók hann 
til frásagna og sagði söguna: 


Sagan, er Gyðingurinn sagði. 


„Herra! þegar eg stundaði læknislist í Damaskus, og var orð- 
inn nokkuð kunnur fyrir lækningar mínar, fjekk eg einu sinni boð 
með þræl nokkrum, að koma til manns, er lægi veikur hjá bæar- 
stjóranum. þegar eg kom þangað, var mjer vísað til herbergis 


40 


eins og lá þar ungur maður fríður sýnum og næsta máttfarinn af 
veikindum, heilsaði eg honum og settist niður hjá honum. Svaraði 
hann engu, en ljet mig skilja á augnaráði sínu, að hann skildi mig 
og þakkaði mjer.  Beiddi eg hann að rjetta mjer hönd sína til 
þess eg gæti þreifað á lífæðinni, rjetti hann mjer þá vinstri höndina, 
og furðaði eg mig á því. Hugsaði eg þá með mjer: það kalla eg 
fávizku, að vita ekki, að lækni skal rjetta hægri höndina og ekki 
hina vinstri. Eg þreifaði samt á lífæðinni, skrifaði upp eitthvert 
læknisráð handa honum og gekk síðan burt. 

Eg vitjaði hans í níu daga öðru hverju, og rjetti hann mjer 
í hvert skipti vinstri höndina þegar eg vildi þreifa á lífæðinni; á 
hinum tíunda degi leizt mjer hann alhress og sagði eg, að nú 
þyrfti hann ekki annars enn að taka laugar.  Borgartjórinn í Da- 
maskus, sem var nærstaddur, vottaði mjer gleði sína með því að 
láta færa mig í skrautlega skikkju, gerði hann mig og að lækni 
borgarspítalans og heimilislækni sínum, sagði hann mjer að eg 
mætti eta við bord hans, þegar mig lysti. Hinn ungi maður var 
líka mjög vingjarnlegur við mig og mæltist til, að eg fylgdi honum 
til lauga. Sá eg þar þegar þjónar hans afklæddu hann, að hann 
vantaði hægri höndina og var auðsjeð, að hún hafði verið afhöggin 
fyrir skömmu. Var þetta aðalorsök veikinda hans og var eg 
þess dulinn, en meðan verið var að græða hann með sára meðölum, var 
ráða leitað hjá mjer til þess að brunasóttin, er í hann var kom- 
inn, ekki skyldi snúast til ills. þegar eg sá að hinn ungi maður 
var þannig á sig kominn, varð eg hissa og kenndi í brjóst um 
hann, sá hann það á mjer og mælti: „Furðið yður ekki á því að 
sjá mig með afhöggna hönd, eg skal einhverntíma segja yður, 
hvernig á því stendur og mun yður þykja sú saga undarleg.“ 
Þegar við vorum farnir frá laugum, gengum við til borðs, og er 
við höfðum matazt, fórum við að tala saman, spurði hann mig þá, 
hvort það mundi. skaðvænt heilsu sinni, ef hann gengi sjer til 
skemmtunar í garði borgarstjórans fyrir utan borgina.  Leyfði eg 
honum það og áfýsti hann jafnvel að hreifa sig úti, því það mundi 
mjög stuðla til heilsubata hans. „Ef svo er,“ mælti hann, 
„og þjer viljið ganga með mjer, skal eg á meðan segja yður sögu 
mína.“ Sagði eg honum að eg væri fús til að fylgja honum þann 


3! 


e 


dag; skipaði hann þá þjónum sínum að koma með ljettan máls- 
verð og gengum við síðan útí garð borgarstjórans. Gengum við 
Þar nokkra stund hingað og þangað og settumst á ábreiðu, sem 
bjónarnir breiddu undir trje nokkurt; undir því var hin bezta forsæla 
Og sagði hinn ungi maður mjer þar sögu sína. 

„Eg er frá Mússúl,“ tók hann til orða, „;og er ætt mín ein- 
hver hin tignasta í borg þessari. Faðir minn var elztur tíu 
bræðra, voru þeir allir á lífi og kvæntir þegar afi minn andaðist. 
En engum af þeim varð barna auðið, nema föður mínum, og var 
eg einbirni hans. Vandaði hann uppeldi mitt af mestu alúð og 
ljet kenna mjer allt, sem tíginna manna börn verða að kunna. 


165. nótt. 


„Þegar eg var orðinn fulltíða og farinn að kynnast mönnum, 
bar svo til að eg einn Föstudag var staddur í hinu stóra musteri 
í Mússúl við hádegis bænagjörð með föður mínum og föðurbræðrum. 
Eptir bænagjörð fóru allir útúr musterinu nema faðir minn og 
bræður hans; þeir settust á gólftjald musterisins og töluðu saman. 
Eg settist hjá þeim og fóru þeir ósjálfrátt að tala um ferðir. 
Lofuðu þeir það, sem fagurt og merkilegt er í ýmsum ríkjum og 
höfuðborgum, en einn af föðurbræðrum mínum stóð fast á því, að 
eptir sögusögn margra ferðamanna væri ekkert land fegra til enn 
Egyptaland, og ekkert fljót fegra enn Nílelfin. Gerði eg mjer eptir 
lýsingu hans svo miklar hugmyndir um það, að eg upp frá þeirri 
stund hafði mesta hug á að ferðast þangað. Fannst mjer miklu 
minna um það, er hinir aðrir föðurbræður mínir sögðu, þó þeir 
nefndu Bagdad, er þeir kölluðu: klett Íslams trúar og höfuðborg 
allra annara borga á jörðu, eða reyndu að halda Týígrisfljótinu fram. 
Þókti mjer vænt um að faðir minn lofaði Egyptaland og mælti: 
„Hver, sem ekki hefur sjeð Egyptaland, á það eptir ósjeð, sem 
Merkast er á jörðinni. þar er jarðvegurinn skírt gull, því frjóf- 
Semi hans auðgar landsbúa. Allar konur töfra með fegurð sinni 
eða yndislegu látbragði, og hvar er dásamlegra vatnsfall til enn 
Nílfljótið ? jafnvel leðjan, sem það flytur með sjer í vatnavöxtum, 


42 


frjófgar akrana, svoað þeir þrautalaust veita þúsundfalt meiri upp- 
skeru enn þeir akrar, sem annarstaðar eru ræktaðir með mestu 
fyrirhöfn? Heyrið það, sem skáld eitt kvað til Egyptalands manna, 
þegar hann varð að skilja við laudið: 


Auðsæl Nílelfur 

Yður veitir 

Dag hvern dýrar gjafir. 
Frjófgandi fljót 

Úr fjöllum hinnig 

Yðar vegna veltur. 


Hrynja tár mí, 

Er eg hjeðan sný, 
þung sem elfar unnir, 
því eg sorgbitinn 

Við sveitir fagrar 
Skil að skapa dómi. 


Ef litið er til eyar þeirrar, er myndast af tveimur hinum stærstu 
ósum Nílfljótsins, hversu iðgræn er hún, hversu fjöllit af ótal 
glitrandi blómum, hvílíkt ógrynni er þar að sjá, bæði borga, þorpa 
vatnsskurða og ótal annara farsællegra hluta! En ef litið er á 
hinn veginn til Eþíópíu, hversu mart er þar aðdáanlegt! Hinum 
skrúðgrænu engjateigum, sem eru umflotnir af svo mörgum vatns- 
rennum, get eg ekki líkt við annað betur, enn skínandi smaragð- 
steina Í silfurumgjörðum. Og er ekki Kairó hin mesta, fjölmenna- 
sta og auðugasta borg í heimi? Hversu skrautleg eru húsin, bæði 
þau, sem stjórnin og einstakir menn eigal En ef þið komið til 
grafstöplanna, þá verðið þið gagnteknir af undrun og standið eins- 
og dæmdir, þegar þið sjáið þessar feiknahrúgur, hlaðnar upp Úr 
heljarbjörgum, nema við skýin.  Hljótið þið að játa, að Faraónar 
þeir, er höfðu svo mikinn mann og fjárafla til að reisa þá, báru 
langt af öllum hinum seinni konungum jarðarinnar bæði að stór- 
mennsku og hugviti, þarsem þeir ljetu eptir sig slíka varða til 
minningar um sig. þessi minnismerki, sem eru svo gömul, að fróðum 
mönnum ber ekki saman um, nær þau hafi verið reist, eru ennþá til 


43 


og munu haldast um eylífð. Að eg ekki nefni sæborgir Egypta- 
lands, Damiette, Rosette og Alexandríu, því þangað sækir mesti 
grúi manna óteljandi korntegundir, ljerept og aðra hluti, sem eru 
til gagns eða skemmtunar. Eg segi þetta af eigin reynslu, því eg 
hef dvalið þar mörg ár æsku minnar og mun sá tími sælastur 
æfi minnar. 


166. nótt. 


„F öðurbræður mínir voru því samdóma, er faðir minn sagði 
um Nílfjótið Kairó og Egyptaland, en mjer stóð það svo lifandi 
fyrir hugskots sjónum, að eg fjekk ekki sofið um nóttina. Skömmu 
síðar ljetu föðurbræður mínir í ljósi við föður minn, hve mikið 
þeim hefði fundizt til lýsingar hans á Egyptalandi, og stungu þeir 
uppá, að þeir skyldu allir takast þangað ferð á hendur. Tók hann 
vel undir það, og með því þeir bræður voru auðugir kaupmenn, 
rjeðust þeir í að hafa með sjer varning til sölu.  Jafnskjótt sem 
eg varð þess áskynja, að þeir bjuggust til ferðar, fór eg til föður 
míns og beiddi hann grátandi, að lofa mjer með sjer, og fá mjer í 
hendur nokkurn varning, sem eg mætti sjálfur selja. Svaraði hann 
því, að eg væri of ungur til svo erfiðrar ferðar, kvaðst hann þar 
að auki vera sannfærður um, að eg mundi illt af hljóta. Allt fyrir 
bað rjenaði ferðahugur minn hvergi, og fyrir milligöngu föður- 
bræðra minna hafði eg út leyfi, til að fara með þeim til Damaskus, 
og vera þar meðan þeir færu leiðar sinnar til Egyptalands. Faðir 
minn kvað margt fagurt vera að sjá í Damaskus, og skyldi eg láta 
mjer lynda að fara svo langt. Ljet eg hann ráða þessu, svo ákaft 
sem mig langaði til Egyptalands. Vjer lögðum á stað frá Mússúl, 
fórum gegnum Mesopotamiu yfir Euphrat og komum til Aleppó, 
og vorum þar tvo daga. þvínæst hjeldum vjer til Damaskus- 
borgar og brá mjer vel við að sjá hana; fórum vjer þar allir 
til gestaherbergis nokkurs. Nú var eg kominn í stóra, fjöl- 
byggða og glæsilega borg; vorum vjer þar nokkra daga og skoð- 
uðum hina inndælu aldingarða er liggja kringum hana, og bar 085 
Saman um, að það væri rjetthermt, er sagt er: að Damaskus liggi 


44 


mitt í paradís. Loksins fóru föðurbræður mínir að hugsa til ferða, 
en fyrst seldu þeir varning þann, er eg átti, mjer til svo mikils 
ábata, að eg græddi fimm hundruð á einu hundraði, og varð eg 
stórglaður við svo mikið fje.  Föðurbræður mínir og faðir minn 
skildu mig þvínæst eptir í Damaskus og fóru leiðar sinnar. En 
er þeir voru farnir, gætti eg þess vandlega, að eyða fje mínu ekki 
til óþarfa. Að vísu leigði eg mjer skrautlegt hús hjá gimsteina 
kaupmanni nokkrum, var það allt gert afmarmara, og voru á það 
dregnar laufmyndir með gullnum og himinbláum lit, fylgdi því og 
aldingarður með hinum fegursta lystihver. En ekki vandaði eg 
svo búnað þess að innan, sem jafn skrautlegu húsi hæfði, en þó 
svo að í minni stöðu mátti fullvel sæma. Eg lifði í öllu hófi, 
hjelt allmarga þjóna, veitti kunningjum mínum hjá mjer eða þeir 
veittu mjer, og gekk á því meðan eg beið apturkomu föður míns 
til Damaskus. Engin ástríða glapti rósemi mína og viðkynning 
góðra manna var öll mín skemmtun. 

Einn dag sat eg fyrir utan dyrnar á húsi mínu til þess að draga 
að mjer hressandi lopt, þá kom til mín kona vel búin og fríð að 
því er mjer virtist, spurði hún mig, hvort eg hefði ekki vefnað til 
sölu, og gekk inn í hús mitt. í 


167. nótt. 


„Þegar eg sá hana fara inn í hús mitt, gekk eg undireins 
á eptir henni, lokaði dyrunum og leiddi hana inn í sal einn 08 
bauð henni sæti: „Göfuga frú!“ tók eg til máls, „eg átti vefnað, 
sem vert hefði verið að sýna yður, en því er verr, að eg hef 
ekkert af honum sem stendur.“ þá tók hún blæuna frá andliti 
sínu og var það svo afbragðs frítt, að í brjósti mínu tóku að hreifa 
sjer“ tilfinningar, er eg aldrei fyrr hafði þekkt. „Eg þarf einskis 
vefnaðar,“ mælti hún, „eg kom ekki hingað vegna annars enn 
yðar sjálfs, til þess, að vera hjá yður í kvöld, ef þjer eruð ekki 
vant við látinn, og læt eg mjer lynda ljettan kvöldverð.“ þetta 
æfintýri fjekk mjer mesta fagnaðar og skipaði eg þjónum mínum 
að bera vín og ýmskonar aldin á borð. Snæddum við og drukkum 


45 


og gömnuðum okkur frammá miðnætti, og hef eg enga sælli nótt 
lifað, það sem af er æfinnar. Morguninn eptir ætlaði eg að stinga 
tíu sekkínum í hönd hinnar fögru konu, en hún hnykkti aptur 
hendinni og mælti: „Eg kom ekki hingað af ágirnd, og styggið þjer 
mig með þessu. Er mjer svo fjærri skapi að þiggja fje af yður, að 
eg vil heldur að þjer þiggið af mjer, ella mun eg ekki optar koma á 
yðar fund.“ Tróð hún þá upp á mig tólf sekkínum og kvaddi mig 
svo mælandi: „Bíðið mín í þrjá daga og mun eg á þriðja degi koma 
eptir sólarlag.“ Eg fann vel á mjer, að hún hafði hjarta mitt á burt 
með sjer. Hún kom aptur á tilteknum tíma og fagnaði eg henni svo 
vel, sem vænta má af þeim, er þráir af óðfúsri ást. Leið kvöldið 
og nóttin allteins og í fyrra skiptið, og lofaði hún morguninn eptir 
að koma innan þriggja daga, en ekki fór hún fyrr enn eg hafði 
þegið af henni tíu sekkínur. En er hún kom í þriðja sinn og 
vínið var tekið að svífa á hana mælti hún: „Hvernig lízt yðar á 
mig? er eg ekki falleg og skemmtileg?“ Svaraði eg þá: „Þetta 
Þykir mjer óþarfa spurning, þarsem eg hef sýnt yður svo margfaldan 
Vott elsku minnar. Eg er frá mjer numinn af því að vera unnusti 
yðar, þjer eruð drottning mín, þjer eruð öll sæla lífs míns.“ þá 
Mælti hún: „Eg veit fyrir víst, að þjer munduð ekki tala slíkt ef 
þjer hefðuð sjeð eina af vinkonum mínum, sem bæði er yngri og 
og fríðari enn eg, og svo glaðlynd, að hún getur komið hinum 
bunglyndasta manni til að hlægja. Eg verð að koma með hana; 
eg hef sagt henni frá yður og brennur hún af löngun eptir að sjá 
Yður. Hefur hún beðið mig að gera sjer það til eptirlætis, en eg 
hef ekki þorað að gera henni að skapi fyrr, enn eg talaði við 
yður.“ „Gerið sem þjer viljið,“ ansaði eg, „en hversu mjög sem 
þjer lotið vinkonu yðar, þá er hjarta mitt yður ábangandi þrátt 
fyrir alla fegurð hennar, og það svo fast, að ómögulegt er að 
slíta það frá yður!“ „Hafið gætur á yður,“ mælti hún, „eg mun 
leiða elsku yðar í þunga freistni.“ þegar við kvöddumst um morg- 
Uninn fjekk hún mjer fimmtíu sekkínur. „Munið það!“ mælti 
hún, „að innan tveggja daga kemur til yðar nýr gestur og búizt 
til að fagna honum vel. Við munum koma um sama leyti og eg 
Er vön að koma, eptir sólarlag.“  Ljet eg á hinum ákveðna degi 
Prýða salinn og efna til góðrar máltíðar. 


46 


168. nótt. 


„Ég kvaldist af óþolinmæði meðan eg beið eptir konunum, 
en um dagsetur komu þær og tóku blæurnar frá andliti sínu- 
Svo sem eg hafði orðið frá mjer numinn af fegurð hinnar fyrri, 
varð eg þó enn hugfangnari af vinkonu hennar. Andlit hennar var 
allt við sig og fullkomið, með fegurstu litaskiptum, og voru augu 
hennar svo skær, að eg þoldi valla ljóma þeirra. Eg þakkaði henni 
sóma þann, er hún sýndi mjer með því að koma á minn fund, og 
beiddi hana að virða á betra veg, ef viðtökurnar færu ekki eptir 
verðleikum hennar. Svaraði hún þá: „Sleppið allri óþarfa hæv- 
ersku, og ætti betur við, að eg talaði svo til yðar, þarsem þjer 
leyfðuð vinkonu minni að hafa mig með sjer. En fyrst þjer leyfið 
mjer að vera hjer, skulum við ekki um annað hugsa enn að skemmta 
okkur.“ Eg hafði áður skipað, að jafnskjótt sem konurnar kæmu, 
skyldi reiða fram mat og vín, og settumst við því til borðs. Hin 
nýi gestur minn sat andspænis mjer, og horfði án afláts á mig, 
síbrosandi. Eg fjekk eigi staðizt þessi sigrandi augu og tók hún 
hjarta mitt, svo eg kom engri vörn fyrir. En jafnframt sem hún 
innbljes mjer ástinni, glæddist hún og hjá sjálfri henni, og sagði 
hún mörg blíðmæli við mig hispurslaust. Konan, sem eg hafði 
kynnzt fyrr við, hafði áuga með okkur, hló í fyrstunni og mælti: 
„Eg sagði yður alltjend, að yður mundi lítast vel á vinkonu mína 
og hafið þjer nú þegar rofið trúnaðareidinn, sem þjer unnuð mjer.“ 
Eg svaraði líka hlæjandi: „Elskan mín! þá mættuð þjer kvarta 
undan mjer, ef eg ekki sýndi kurteisi tíginni konu, sem þjer hafið 
komið með í hús mitt, og mættuð þið þá báðar ámæla mjer fyrir, 
að eg ekki kynni að fagna gestum mínum.“  Hjeldum við nú 
áfram að drekka og jafnframt því sem vínið sveif á okkur, fórum 
við hin nýkomna kona og eg að gera okkur svo dælt hvert við 
annað, að vinkona hennar fylltist brennandi afbrýði. Hún stóð 
upp og sagði um leið og hún gekk út, að hún mundi undireins 
koma aptur; en rjett á eptir bliknaði hin fagra kona í framan, 
sem eptir var inni hjá mjer, og fjekk óstjórnlegann sinadrátt, 
kallaði eg á menn til hjálpar henni, en hún andaðist samstundis Í 
faðmi mínum. Gekk eg undireins út og sögðu þjónar mínir að 


MT 


hin konan væri farin burt. Grunaði mig því, að hún mundi valda 
hinum sviplega dauða vinkonu sinnar. Enda var svo og hafði 
hana ekki skort illsku nje lagkænsku til að byrla henni eitur í 
síðustu skálinni, sem hún rjetti henni. Fjellzt mjer mikið um at- 
burð þenna og vissi eigi hvað úr skyldi ráða, eða hvað um mig 
mundi verða. Hugsaði eg, að eg mætti engum tíma eyða til 
ónýtis, ljet eg því við tunglsskin næsta hljóðlega taka upp eina af 
Marmarahellum þeim, er lagðar voru yfir húsgarðinn, ljet eg 
Steptra líkið þar, og leggja helluna í samt lag. þvínæst klæddist 
eg ferðafötum, tók alla peninga mína, lokaði dyrunum, innsigl- 
aði þær og galt gimsteinakaupmanninum fyrirfram eins árs húsa- 
leigu; beiddi eg hann að geyma lyklana og sagði honum, að eg 
yrði í skyndingu að fara til föðurbræðra minna í Kairó. Síðan 
kvaddi eg hann og lagði á stað með fylgdarmönnum mínum. 


169. nótt. 


„Ég náði farsællega til Kairó og bar það fyrir við föður- 
bræður mína, sem furðuðu sig á komu minni, að eg hefði ráðizt í 
ferð þessa af leiðindum og áhyggjum, af því eg ekkert hefði frjett 
til þeirra. Fögnuðu þeir mjer vel og lofuðu að sjá svo um, að 
faðir minn skyldi fyrirgefa mjer ferð þessa, er eg hafði farið í 
Óleyfi hans. Eg bjó í sama gestaherbergi og þeir og varð skjótt 
kunnugur öllu því, sem vert er að sjá í Kairó. Eptir að þeir 
höfðu selt varning sinn, bjuggust þeir til heimferðar, en af því 
Mig langaði til að sjá meira af Egyptalandi, fór eg á laun til 
Sestaherbergis nokkurs, er lá langt frá því, sem þeir bjuggu í, 
Og varð þeim ekki samferða. Leituðu þeir mín vandlega og fundu 
hvergi, hjeldu þeir því, að eg mundi hafa yðrast eptir að hafa 
farið til Kairó gegn vilja föður míns, og þessvegna horfið aptur 
til Damaskus; fóru þeir á stað í þeirri von, að þeir mundu hitta 
mig þar. Eg dvaldi nú þrjú ár í Kairó til þess að seðja forvitni 
mína á því, að sjá öll furðuverk Egyptalands. Um þenna tíma 
Sendi eg gimsteina kaupmanninum í Damaskus húsaleigu, og fór 
þangað loksins með þeim ásetningi, að dvelja þar nokkur ár. 


48 


Gimsteinakaupmaðurinn tók mjer vingjarnlega og fylgdi mjer til 
húss míns og var innsiglið fyrir því óskert. Fór eg inn og var 
þar allt einsog þegar eg skildi við það. Þegar salurinn var sóp- 
aður og þveginn, sem eg hafði snætt í með konunum, fann eiun 
"af, þjónum mínum hálsmen úr gulli með tíu stórum og fögrum 
perlum, fjekk hann mjer það, og kannaðist eg við, að það var hið 
sama, sem hin unga kona hafði borið, er drepin var með eitrinu. 
Skildi eg, að það mundi hafa dottið af hálsi hennar svo að eg tók 
ekki eptir. Eg gat ekki horft á það ógrátandi, því eg minntist 
hinnar elskulegu konu, er eg hafði sjeð deya svo hryggilegum 
dauða, braut eg menið saman og stakk því í barm miun. þegar 
eg hafði hvílt mig nokkra daga eptir hina erfiðu ferð, fór eg að 
leita upp fornvini mína, hugsaði eg ekki um annað enn skemmt- 
anir, og var allt fje mitt uppgengið fyrr enn eg vissi af. Í vand- 
ræðum þessum rjeði eg af, að selja heldur menið enn nokkuð af 
húsgögnum mínum, fór eg því með það, til kauptorgs, tók 
kallara einn afsíðis, sýndi honum dýrgrip minn og beiddi hann að 
sýna gimsteinakaupmönnum. Maðurinn varð hlessa á fegurð háls- 
mensins, virti það lengi fyrir sjer og mælti: „Enn hafa kaupmenn 
vorir aldrei sjeð neitt svo dýrmætt? þeir munu verða stórglaðir og 
bjóða hver í kapp við annan.“ Að svo mæltu fylgdi hann mjer 
til sölubúðar einnar, vildi svo til, að það var búð hússbónda 
míns; þar beiddi hann mig að bíða sín, Meðan hann með mesti 
íbyggni gekk úr einni búðinni í aðra og bauð hálsmenið til sölu, 
settist eg á tal við gimsteinakaupmanninn, sem varð feginn að 
finna mig. þegar kallarinn kom aptur tók hann mig afsíðis, en Í 
stað þess að bjóða í minnsta lagi tvö þúsund sekkínur fyrir menið, 
sór hann mjer, að enginn vildi gefa meira enn fimmtíu, því perl“ 
urnar væru sviknar. Eg hafði ekkert vit á perlum og trúði því 
manninum kvaðst eg treysta honum og öðrum, sem betra skyn“ 
bragð hefðu á þeim, og skyldi hann færa mjer peningana undir- 
eins. En kallarinn hafði boðið mjer fimmtíu sekkínur fyrir 
hönd einhvers hins ríkasta gimsteinakaupmanns á kauptorginu , til 
þess að komast eptir, hvort eg vissi hið sanna verð mensins- 
Óðara enn kallarinn hafði sagt honum, hverju eg svaraði, fór hann 
með honum til lögreglustjóra, sýndi honum menið og mælti : 


49 


„Herra! meni þessu hefur verið stolið frá mjer og þjófurinn, sem 
hefur tekið á sig kaupmanns gerfi, er svo ósvífinn, að hann býður 
það hjer til sölu og er sjálfur á torginu. - Hann lætur sjer nægja 
fimmtíu sekkínur fyrir þá gersemi, sem er tvö þúsund sekkína 
virði; sýnir það ljóslega að: hann er þjófur að meninu.“ Lög- 
reglustjórinn ljet jafnskjótt taka mig fastan og leiða mig fyrir 
Sig, spurði hann mig, hvort eg hefði ætlað að selja menið á 
kauptorginu, kvað eg já við og spurði hann þá, hvort eg hefði 
ætlað að láta það á fimmtíu sekkínur. En er eg hafði játað 
því, mælti hann í háði: „Gefið honum iljabarning, hann mun 
fljótt játa, að hann er ekki annað enn falsari, þó hann sje í fall- 
egum kaupmanns fötum.  Lemjið hann þangaðtil hann meðgengur.“ 
Hin hörðu slög knúðu mig loksins til að segja ósannindi, og 
játaði eg því þvert á móti sannleikanum, að eg hefði stolið meninu, 
ljet þá lögreglustjórinn óðara höggva af mjer höndina. Varð mikill 
þyss af þessu á kauptorginu og jafnskjótt sem eg var kominn 
heim, kom húseigandinn og mælti: „Sonur! þú virðist vera skyn- 
samur og vel uppalinn unglingur, hvernig gaztu þá fengið af þjer 
að drýgja svo auðvirðilegt verk, sem eg heyri um talað? þú hefur 
sjálfur sagt mjer af efnahag þínum og efast eg ekki um, að svo 
muni vera, sem þú sagðir, en því beiddirðu mig ekki um fje? eg 
mundi fúslega hafa lánað þjer. En einsog nú er komið, get eg 
ekki lengur þolað þig í húsum mínum, vertu þjer því úti um 
annað herbergi.“ Mjer var mesta skapraun að orðum hans og 
beiddi eg hann grátandi að lofa mjer að vera hjá sjer í þrjá daga. 
„Æ hvílíkt ólán! hvílík svívírðing!“ kallaði eg upp, „á eg að hætta 
á það að koma aptur til Mússúl? mun eg geta sannfært föður 
minn um sakleysi mitt með öllu því, ér eg færi mjer:til rjett- 
lætingar. 


170. nótt. 


„Þremur dögum eptir að þessi óhamingja hafði hent mig, 
brá mjer illa við er húseigandinn „og flokkur lögregluþjóna komu 
með kaupmanni þeim, er ranglega hafði ákært mig fyrir stuld á 

Þúsund og ein nótt. IL. 4 


50 


hálsmeninu. Eg spurði, hvert erindi þeirra væri, en í stað þess að 
svara mjer, bundu þeir mig, kefluðu mig og hundskömmuðu mig; 
sögðu þeir að borgarstjórinn í Damaskus ætti menið, hefði hann 
misst það fyrir þremur árum og ein af dætrum hans horfið um 
sama leyti. Nú megið þið nærri geta, hvernig mjer varð við þessa 
sögu. Allt fyrir það einsetti eg mjer, að segja borgarstjóranum 
sannleikann og láta undir því vera komið, hvort hann fyrirgæfi mjer 
eða fyrirdæmdi mig. það þókti mjer góðs viti, er eg var leiddur 
fram fyrir hann, að hann horfði vorkunsamlega til mín og ljet leysa 
mig úr böndum. „þegar hann hafði spurt mig, hvort eg væri sá, 
sem bauð perlumenið til sölu, og eg hafði játað því, tók hann 
þannig til máls: „Eg er viss um, að hann hefur ekki stolið því, 
og fær mjer undrunar að honum hefur verið slíkur órjettur gjör.“ 
Við þetta óx mjer hugur og mælti eg: „Herra! eg sver yður, að 
eg:er með öllu saklaus, og það er sannfæring mín að hálsmenið 
hafi aldrei. verið eign ákærandans, hef eg aldrei sjeð hann fyrr, 
og er það illmennsku hans að kenna, að eg hef orðið fyrir sve 
óviðurkvæmilegri meðferð. Að vísu hef eg játað stuldinum á 
hendur mjer, en það var fyrir eintómar pyndingar og af ástæðu 
einni, sem eg skal segja yður ef þjer viljið hlýða á.“ þá mælti 
borgarstjóri: „Nú veit eg svo mikið, að yður skal ekki verða synjað 
alls þess rjettar, sem þjer eigið heimting á. Dragið hinn lýgna 
sakarábera burt og. skal hann að vörmu spori þola hina sömu 
refsingu, og hann hefur bakað unglingi þessum, sem eg veit að 
er saklaus.“ Skipun þessari var undireins fullnægt. Eptir það 
ljet borgarstjóri alla, sem viðstaddir voru. ganga út og mælti við 
mig: „Sonur! seg mjer án ótta og undandráttar, hvernig kom 
hálsmenið í þínar hendur?“ Sagði eg honum það og gat þess, að 
eg hefði heldur viljað heita þjófur, en segja frá hinum hryggilega 
atburði. þegar eg var þagnaður kallaði borgarstjórinn upp: „Mikli 
drottinn! þínar ráðsályktan;r eru óskiljanlegar og oss ber að taka 
þeim möglunarlaust; með djúpri auðmýkt tek eg mótlæti því, sem 
þjer hefur þóknast að leggja mjer á herðar.“ þvínæst vjek hann 
sjer að mjer og mælti: „Ssnur! fyrst þú hefur sagt mjer tildrög 
óhamingju þinnar, sem fær mjer mikillar hryggðar, skal eg segja 


öl 


þjer frá mínu óláni. Vita skaltu að báðar konurnar, sem þú 
sagðir mjer frá, voru dætur mínar. 


"I. nótt. 


„Sú konan, sem fyrst var svo ósvífin að leita á fund þinn, 
var elzt allra dætra minna. Eg hafði gipt hana bróðursyni mínum 
í Kairó, en hann andaðist og kom hún aptur til mín, spillt af 
allskonar ósiðum, er hún hafði numið á Egyptalandi.  Áðurenn 
hún kom, hafði yngri systirin, sem dó svo hörmulega í faðmi 
þínum, verið skynsöm og hegðað sjer svo, að eg gat ekkert að 
fundið. En hin eldri leiddi hana smámsaman afvega, þangaðtil þær 
voru báðar orðnar jafnspilltar. Þegar eg saknaði hennar daginn eptir 
um leið og eg settist til borðs, og eg spurði eptir. henni, tók hin 
eldri að gráta beisklega, svo að eg bjóst ekki við góðu. Lagði eg 
fast að henni, að hún skyldi segja mjer sannleikann og svaraði 
hún þá grátandi: „Faðir minn! eg veit ekki annað enn að hún 
systir mín gekk út í gær í beztu fötunum með perlumenið og er 
ekki komin enn.“ Ljet eg þá leita að dóttur minni um alla 
borgina og kom fyrir ekki, en hin eldri harmaði og grjet óaf- 
látanlega dauða systur sinnar og yðraðist hún vafalaust eptir 
hina óstjórnlegu afbrýðisemi; smakkaði hún ekki mat og leiddi 
þannig hina hryggilegu æfi sína til lykta. þetta er hlutskipti 
manna, svona er ólánið, sem yfir þeim vofir,“ mælti borgar- 
stjórinn ennfremur, en úr því við erum báðir jafn ólánsamir, þá 
látum okkur bera harma okkar sameginlega og aldrei skiljast. Eg 
gef þjer til eiginkonu hina þriðju dóttur mína, sem er yngri og 
fríðari enn systur hennar og ólík þeim í dagfari sínu, munuð þið 
eiga skap saman; uppfrá þessu er hús mitt þín eign og eptir 
mig látinn takið þið bæði allan arf.“ „Herra |“ svaraði eg, „eg 
er einsog forviða af allri góðsemi yðvarri og mun !eg aldrei til 
fulls fá vottað yður þakklátsemi mína.“ „Sleppum þvíl“ mælti 
hann, „við skulum ekki eyða tímanum með fánýtu hjali.“ því- 
næst ljet hann sækja vitni og fór giptingin fram viðhafnarlaust. 
Hann gerði og mjer í hag upptækar eigur gimsteinakaupmannsins, 

4 


52 


er ranglega hafði ákært mig, voru þær töluverðar. Vitið þjer, 
sem eruð hjer einsog heimamaður, hvert álit borgarstjórinn hefur 
á mjer. Vona eg nú að þjer fyrirgefið mjer ókurteisi mína, að 
eg í sjúkleika mínum rjetti yður vinstri höndina í stað hinnar 
hægri. Svona var sagan, sem hinn ungi maður frá Mússul sagði 
mjer,“ mælti Júðalæknirinn við soldáninn í Kaschgar. „Eg var í 
Damaskus þangaðtil borgarstjórinn dó, og með því eg var ungur er 
það gerðist, rjeðist eg í ferðalag, fór í gegnum Persaland og kom 
til Indíalands; loksins tók eg mjer bólfestu í höfuðborg ríkis yð- 
vars og leik eg hjer læknislist mína við góðan orðstír.“ 

Soldáninum í Kaschgar þókti saga þessi að vísu merkileg, en 
ekki eins undrunarverð og krypplingsins, gaf hann því ekki heldur 
Júðalækninum líf, heldur vildi hann láta hengja þá alla fjóra. þá 
fjell skraddarinn fram fyrir hann, beiddi hann um frest og 
mælti: „Úr því yðar hátign hlýðir fúslega á skemmtilegar sögur, 
þá mun yður ekki líka illa sú, er eg nú ætla að segja.“ „Eg 
skal að vísu hlýða á hana,“ ansaði soldán, en vonastu ekki eptir 
lífgjöf, nema þú segir sögu, sem er skemmtilegri enn krypplings- 
ins.“ Tók þá skraddarinn óhræddur til frásagna. 


Sagan, er skraddarinn sagði. 


„Herra! maður nokkur hjer í borginni bauð mjer fyrir tveimur 
dögum til veizlu einnar, er hann hjelt vinum sínum í gær; fór eg 
þangað á tilteknum tíma og var þar nær tuttugu manns fyrir. 
Vjer biðum eptir hússbóndanum, sem var genginn út erinda sinna, 
en hann kom skjótt og fylgdi honum ungur maður útlendur, vel 
búinn og fríður sýnum, en haltur. Stóðum vjer þá allir upp húss- 
bóndanum til virðingar, buðum vjer útlendingnum að setjast hjá 
oss í legubekkinn. þáði hann það, en í því hann var að setjast 
niður, varð honum litið til rakara eins, sem var í boðinu, hrökk 
hann þá aptur snútugt:og ætlaði að fara út. Hússbóndinn 
undraðist þetta, aptraði honum og mælti: „Hvert ætlið þjer? eg 
kom með yður hingað, til þess þjer skylduð vera í veizlu, er eg 
held vinum mínum, en jafnskjótt, sem þjer eruð kominn inn, viljið 
þjer fara burt.“  Hiun ungi útlendingur mælti þá: „Fyrir guðs 
sakir, haldið mjer ekki aptur, lofið mjer að fara. það fer um mig 


53 


hryllingur, þegar eg horfi á rakarann þarna, viðurstyggðina þá. 
Þó hann sje fæddur á því landi, þarsem allir menn eru hvítir, er 
hann samt líkur blökkumanni; en sálin í honum er þó enn svartari 
enn andlitið.“ 


172, nótt. 


„Þegar vjer heyrðum þetta, urðum vjer forviða og fengum 
illan hug til rakarans þó vjer ekki vissum, hvort hinn ungi út- 
lendingur hefði rjett að mæla. Kváðum vjer uppúr og sögðumst 
engan mann þola við borð vort, sem svo viðbjóðslega væri lýst. “ 
Hússbóndinn beiddi þá útlendinginn að segja, hvað honum gengi 
til að hata rakarann og svaraði þá hinn ungi maður: „Herra! 
þjer skuluð vita, að þessum bölfaða rakara er um það að kenna, 
að eg er haltur, og af hans völdum hefur mig hent hið grimmasta 
ólán, sem hugsast getur. Hef eg því svarið, að flýa alla staði, 
þarsem hann er, og dvelja í engri borg, sem hann býr í. þess- 
vegna fór eg frá Bagdad og skildi hann þar eptir, og fór eg hina 
löngu leið hingað til þess að taka mjer bólfestu mitt í hinu stóra 
Tattaralandi, því eg vonaði, að hann aldrei mundi koma fyrir 
augu mín þar. þvert á móti von minni hitti eg hann hjer og 
verð eg því, þó mjer sje nauðugt, að synja mjer þeirrar sæmdar 
að sitja í gleðiboði yðar. Eg ætla að fara úr borginni þegar í 
dag, og reyna til að fela mig einhversstaðar, þar sem hann ekki 
verður á vegi mínum.“ Að svo mæltu ætlaði hann að fara, en 
hússbóndinn og vjer gestirnir lögðum fast að honum og beiddum 
hann að vera kyrran og segja ossi, af hverju andstyggð hans á 
rakaranum væri sprottin. Hinn ungi maður ljet til leiðast, settist 
í legubekkinn og snjeri bakinu að rakaranum til þess, að sjá hann 
ekki; þvínæst sagði hann oss sögu sína á þessa leið: 

„Faðir minn var göfugur maður í Bagdad og borinn til hinna 
æðstu embætta, en þrátt fyrir það kaus hann heldur að lifa í kyrð 
enn að njóta allra þeirra virðinga, er hann átti kost á. Eg vár 
einbirni hans og er hann andaðist, skorti mig eigi aldur nje þroska 
til að ráða hinum miklu fjármunum, er hann ljet mjer eptir sig. 


54 


Fór eg svo vel með auð minn, að allir menn virtu mig. Engar 
ástríður höfðu enn hreift sjer hjá mjer, og fór því svo fjærri, að 
eg væri gjarn til ásta, að eg, þó skömm sje frá að segja, forð- 
aðist alla viðkynning við konur. Einn dag er eg var úti á stræti, 
sá eg koma á móti mjer fjölda kvenna, beygði eg þá útaf leið 
minni inn í annað stræti til þess að verða ekki á vegi þeirra; 
settist eg þar á bekk einn. fyrir utan hússdyr. Andspænis mjer 
var gluggi og stóð fyrir neðan hann ker með fegurstu blómum 
í, og varð mjer starsýnt á. Í sama vetfangi var lokið upp glugg- 
anum og sá eg þá unga mey, sem þvínær blindaði augu mín, og 
um leið og hún döggvaði blómin með hendi sinni, sem var hvítari 
enn alabastur, horfði hún á mig brosandi, og leizt mjer nú þeim 
mun betur á hana, sem eg áður hafði haft óbeit á kvennfólki. En 
er hún hafði vökvað blómin, renndi bún töfrandi ástar augum til mín, 
svo að hjarta mitt varð gagntekið, þvínæst lokaði hún glugganum 
og skildi við mig í svo ringluðu og órósömu hugar ástandi að 
því verður eigi með orðum lýst. Í sama bili heyrði eg hár- 
eysti í strætinu, og kom eg við það til sjálfs mín; stóð eg þá 
upp og litaðist um. Sá eg hinn æðsta dómara borgarinnar koma 
ríðandi múlasna og fylgdu honum fimm eða sex þjónar; fór hann 
af baki hjá húsinu; þarsem yngismærin hafði lokið upp glugganum, 
og gekk þar inn, rjeði eg af því að hann mundi vera faðir hennar. 
þegar eg kom heim til mín voru skapsmunir mínir harla frá- 
brugðnir því, sem þeir voru þegar eg gekk út; eg var nú í upp- 
námi af ástríðu, sem var því ákafari, sem eg aldrei hafði orðið 
var við hana fyrr. Eg lagðist til hvíldar og var ólga í blóði 
mínu. Olli það mikilli hryggð á heimili mínu og margir ástvinir 
mínir, sem urðu áhyggjufullir útaf þessum snögglegu veikindum, 
komu til mín og spurðu mig, hvernig á þeim stæði, en eg var svo 
hygginn, að eg þagði yfir því. Urðu þeir því hræddari um mig og 
fengu læknarnir alls ekki hughreyst þá, því þeir þekktu ekki sjúk- 
leika minn, og vesnaði mjer af meðölum þeirra. Tóku menn að 
örvænta mjer lífs, en þá vildi svo til að gömul kona, sem vinir mínir 
þekktu, heyrði talað um veikindi mín og kom hún til mín. Hún 
virti mig grandgæfilega fyrir sjer og spurði mig úr spjörunum; SÁ 
hún hvað sjúkleika mínum mundi valda. Eptir tilmælum hennar gengu 


öð 


allir útúr herberginu, sem viðstaddir voru, og þegar við vorum 
tvö ein, settist hún við höfðalagið og mælti::,,þjer hafið til þessa 
Þverskallast við að segja orsakir sjúkleika yðar; nú þurfið þjer ekki 
að segja mjer þær, því eg er svo reynd, að eg þekki þær, þó. Þjer 
ekki segið mjer, jog ekki: munuð þjer bera á móti því, að þjer eruð 
Sjúkur af elsku. Eg skal gera yður alheilan af meini þessu, ef þjer 
Segið mjer, hver sú er, sem bar gæfu til að sigra svo harðsnúið 
hjarta, sem yðar er, því þjer eruð enginn kvenna vinur kallaður, og 
hafa fleiri tekið. eptir því enn eg. En nú er það fram komið, er eg 
sá fyrirfram og þykir mjer vænt um, að mjer gefst tækifæri til að 
hjálpa yður úr vandræðum þessum með mínu fulltingi.“ 


I73. nótt. 


„Þegar hin gamla kona hafði talið þannig um fyrir mjer 
Þagnaði hún, en þó mjer finndist mikið um orð hennar, þorði eg 
ekki að birta henni hugskot mitt, svaraði eg því engu, en varpaði 
öndinni mæðilega og snjeri mjer að henni. „Komið þjer yður ekki 
að því að tala,“ mælti hún, „fyrir uppburðaleysi eða tortryggni ? 
efist þjer um, að eg geti staðið við orð mín? eg gæti nefnt ótal 
unga menn af kunningjum yðar, sem eg hef hjálpað úr sam- 
kyns vandræðum.“ Hin góða kona hjelt þannig áfram að tala til 
mín og kom mjer loksins til að ljúka munni sundur, og sagði eg 
henni, hvað að mjer gengi og hvernig æfintýri mitt hefði atvikast. 
Lofaði eg henni öllu fögru ef hún gæti komið mjer í mjúkinn hjá 
hinni fögru mey. Svaraði hún þá: „Sonur! eg þekki þá, er þjer 
talið um, og eigið þjer kollgátuna, að hún er dóttir hins æðsta dóm- 
ara í borginni. Mjer þykir ekki kyn, þó þjer elskið hana, því hún 
er hin fegursta og 'elskulegasta mær í Bagdad, en hitt fær mjer 
áhyggju, að hún er næsta stórlát og er örðugt að fá hana í tal. 
Auk þessa vitið þjer, hversu. ríkt dómarar vorir ganga eptir, að 
hinna hörðu laga sje gætt, er halda konum í þungbæru ófrelsi, og 
beim mun strangari eru þeir á heimilinu, en dómari sá, er þjer 
sáuð, tekur öllum öðrum fram í þessu. Með því þeir ávallt inn- 
ræta dætrum sínum, að það sje stórglæpur að láta karlmann sjá 


56 


sig, þá trúa þær því svo fastlega, að ef þær einhverntíma ganga 
út, hafa þær ekki augun af veginum, sem þær ganga á. Að vísu 
hygg eg að dóttir hins æðsta dómara sje ef til vill ekki svo skapi 
farin, en samt er eg hrædd um, að ekki verði minni örðugleikar 
af hennar hálfu enn föður hennar. Hefði drottni þóknast að láta 
yður elska einhverja aðra, mundi mjer hafa veitt allt hægra. Eg 
skal samt hafa. alla kænsku mína við, en engu mun eg koma 
áleiðis nema eg hafi tímann fyrir mjer; meðan á því stendur skuluð 
þjer ekki láta hugfallast, heldur treysta mjer.“ Hin gamla kona skildi 
þá við mig, þungt hugsandi útaf örðugleikum þeim, er hún ræddi 
um og vonlausan um, að hún mundi nokkru til vegar koma. Kom 
hún daginn eptir og sá eg á henni, að hún ekki færði mjer góð 
tíðindi. „Sonur!“ mælti hún, „eg hef getið rjett til, og á eg við 
meira að stríða enn aðgætni föður hennar. Þþjer elskið kaldgeðjaða 
mey, og hefur hún gaman af að blása brennandi ást í brjóst 
hverjum, sem lætur töfrast af henni, Hún hlýddi ljúflega á mig 
meðan eg var að segja henni frá kvölum þeim, er þjer þolið 
hennar vegna, en jafnskjótt, sem eg ympraði á því, að þjer skylduð 
lofa honum að koma til yðar og tala við yður, hvessti hún augun 
á mig hræðilega og mælti: „þú ert furðu djörf, að ætla mjer 
slíkt, eg banna þjer að koma nokkurntíma fyrir mín augu, ef þú 
minnist á það framar.“ En þjer skuluð ekki verða hugsjúkur útaf því, 
það er ekki svo hægt að bola mig frá, og ef yður ekki brestur 
þolinmæði, hygg eg að eg innanskamms komi öllu mínu fram.“ 
Er þar stutt frá að segja, hin gamla kona fór marga ónýtisferð 
til hinnar stórlátu meyjar, fjekk það mjer mikillar hryggðar og 
vesnaði mjer svo, að eg varð dauðvona. En þá kom hún og gaf 
mjer líf mitt. „Hugsið nú til mín með góða gjöf,“ hvíslaði hún 
að mjer,“ því eg færi yður gleðifregn.“ Orð þessi höfðu undrun- 
arverð áhrif. Eg reis upp í rúminu og svaraði frá mjer numinn 
af fögnuði: „Gjöfina skuluð þjer fá. Hvað segið þjer mjer?“ 
„Ekki verður þetta dauðamein yðar, góði herra!“ ansaði hún, „mun 
sá fögnuður veitast mjer bráðum að sjá yður alheilan og ánægðan. 
Eg var í gærdag hjá jungfrúnni, sem þjer elskið og hitti eg á 
hana í góðu skapi? „Tignaða, elskulega jungfrú!“ mælti eg þá, 
„eg kem núna frá unglingnum, sem eg sagði yður frá fyrir 


57 


skemmstu. Honum er ekki lífvænt, og hlýtur hann að deya af 
elsku til yðar, það er mikill skaði að honum, það segi eg yður 
Satt, og þjer eruð enn svo harðbrjósta.“ þá svaraði hún: „Eg 
Veit ekki, hvernig eg ætti að valda dauða hans? hvernig hef eg 
stuðlað til þess 2“ „Hvernig!“ mælti eg, „sagði eg yður ekki rjett 
í þessu bili, að hann sat andspænis glugga yðar, þegar þjer lukuð 
honum upp til þess að döggva blómin yðar? Hann sá furðuverk 
fegurðarinnar, er spegill yðar sýnir yður á degi hverjum; uppfrá 
Þeirri stund hefur hann verið sjúkur og nú er hann aumkvunar- 
lega á sig kominn.“ 


174. nótt. 


„Þier munið víst,“ mælti eg ennfremur, „hversu þjer átöld- 
uð mig, þegar eg sagði yður frá sjúkleika hans og stakk upp 
á meðali nokkru honum til frelsis. Eg fór frá yður til hans og 
Vesnaði honum um helfing er hann sá á mjer, að eg ekki mundi 
færa góð tíðindi. Síðan hefur hann verið að fram kominn og 
veit eg ekki, hvort þjer gætuð einusinni bjargað honum, þó þjer 
vilduð miskuna honum.“ Svo mælti eg og mýktist hjarta hennar 
af hræðslunni, að þjer munduð deya; hún skipti litum og mælti: 
„Er saga þín sönn? og er hann svo veikur af eintómri elsku til 
mín?“ Sagði eg víst svo vera og mælti hún þá: „Er það ætlun 
þín, að vonin um að finna mig og tala við mig, muni frelsa hann 
Úr háska þeim, sem hann nú er í?“ „það er sízt fyrir að synja,“ 
Svaraði eg, „eg skal gera tilraun ef yður þóknast.“ „Gott og vel!“ 
mælti hún og stundi þungt við, „seg þú honum, að hann skuli fá 
að sjá mig, en ekki má hann ætlast til frekara eptirlætis, nema 
hann vilji ganga að eiga mig og faðir minn samþykki.“ „Tignaða 
jungfrú!“ mælti eg, „mikil er hjartagæzka yðar. Nú mun eg 
færa hinum unga manni þau gleðitíðindi, að hann skuli fá að tala 
við yður.“ „Eg veit engan hentugri tíma,“ mælti hún, „til þess 
að veita honum þetta enn næsta Föstudag meðan á hádegis bæna- 
gjörð stendur. Skal hann hafa gætur á, nær faðir minn gengur 
frá húsi sínu til musterisins, og skal hann þá koma til húsdyr- 


58 


anna. Eg mun sjá úr glugga mínum þegar hann kemur, 0g 
undireins hleypa honum inn, en þegar faðir minn kemur heim 
verður hann að fara.“ Í dag er þriðjudagur og á Föstudaginn 
munuð þjer verða svo heilbrigður, að þjer getið farið á fund hennar.“ 

Meðan hin gamla kona talaði þannig fann eg að mjer batn- 
aði með hverju orði og var eg alheill er hún þagnaði. „Takið 
við þessu,“ mælti eg við hana og rjetti henni troðfulla pyngju 
mína, „eg á yður einni að þakka heilsubata minn og er fje þessu 
betur varið enn því, er eg hef goldið læknirunum, sem ekkert hafa 
gert annað enn að kvelja mig í veikindum mínum.“ þegar kerling var 
farin út, var eg svo styrkur, að eg gat staðið upp, og á Föstu- 
degi kom hún að mjer þarsem eg var að velja úr hinn feg- 
ursta klæðnað minn. „Eg þarf ekki,“ tók hún til máls, „að spyrja, 
hvernig yður líði, eg sje það, en ætlið þjer ekki að taka laugar 
áðurenn þjer farið til hins æðsta dómara, eða rjettara sagt, til dóttur 
hans? Svaraði eg því að það tæki oflangan tíma og að eg ætlaði 
einungis að gera boð eptir rakara til að skera hár mitt og raka 
af mjer skeggið. Sendi eg þá að vörmu spori einn af þrælum 
mínum og skipaði honum .að sækja dugandis rakara, er gerði verk 
sitt bæði fljótt og vel. Þrællinn kom aptur með ólukku rakarann 
þarna, heilsaði hann mjer og mælti: „þjer lítið út fyrir að vera 
lasinn, herra!“ Svaraði eg þá að eg væri nýstaðinn upp úr sótt. 
þá segir hann: „Guð varðveiti yður frá öllu illu og hans miskunn 
fylgi yður æfinlega.“ þá svaraði eg: „Eg vona, að guð bænheyri 
yður og kann eg yður þökk fyrir óskir yðar mjer til handa.“ „Fyrst 
yður er batnaður krankleiki yðar,“ mælti hann, „bið eg drottinn að 
varðveita heilbrigði yðar? En segið mjer nú: hvað skal gera? Eg kom 
bæði með skegghnífana og bíldana; á eg að raka yður, eða á eg taka 
yður blóð ?“ „Eg sagði yður í þessu bili,“ mælti eg, „að eg væri ný 
staðinn upp úr sótt, og megið þjer því skilja, að eg einungis vil 
láta raka mig. Flýtið yður því og höfum ekki tímann af okkur 
með óþarfa masi, því það er á mjer mesti asi og eg á að vera 
kominn á einn stað um hádegið.“ 


59 


175. nótt. 


„Rakarinn var eylífðar tíma. að tína tækin upp úr poka 
Sínum og að hvessa hnífinn. En í stað þess að hella vatni í 
skálina tók hann upp lítinn og laglegan hæðarmælir og gekk næsta 
Seinstígur út í garðinn til að mæla sólarhæðina. „ Kom hann aptur 
Með viðhafnarlegri alvörugefni og mælti: „Herra! eg get glatt yður 
með þeirri frjett, að í dag er Föstudagur, hinn átjándi dagur í 
Mánuðinum Safar á sexhundrað fimmtugasta og þriðja ári frá því 
að vor mikli spámaður flýði úr Mekka tilMedína, og á sjöþúsund- 
ásta og tuttugasta ári í tímabili hins mikla tvíhyrnda Ískanders 
(Alexanders mikla), og að sólstefna Mars og Merkúriusar táknar 
Það, að þjer gátuð ekki valið hentugri tíma enn daginn í dag og 
Stundina, sem yfir stendur, til að láta raka yður. En þessi hin 
Sama staða stjarnanna er yður ills viti, því hún boðar, að þjer 
Munið í dag rata í mikinn háska. Að vísu mun yðuc verða 
lífs auðið, en yfir yður vofir ólán, sem ekki mun skilja við yður 
Æfilangt.  Yður ber að taka því þakklátlega, að eg vara yður við 
Óhamingjunni og mundi mjer þykja illt ef þjer yrðuð fyrir henni.“ 
Nú megið þið nærri geta, hvað mjer varð gramt í geði útaf því, 
að vera kominn í hendur svo þvoglsams og málóðs rakara og 
Svaraði eg í reiði: „Eg hirði hvorki um spár yðar nje varnaðar- 
orð, eg hef ekki sent eptir yður til þess að spyrja yður um 
Stjörnuþýðingar. þjer eruð hingað kominn tll að raka mig, gerið 
því annaðhvort að raka mig eða snáfa burt, svo eg geti látið 
Sækja annan rakara.“ Svaraði hann mjer þá með mestu stillingu, 
Sem reyndi þolinmæði mína til þrautar: „því stökkvið þjer upp á 
hef yður? Þjer skuluð vita, að enginn rakari jafnast við mig og 
að Þjer finnið engan slíkan, þó þjer gerið boð eptir honum.  þjer 
hafið ekki beðið nema um einn rakara og þarsem eg er, hafið 
þjer sannkallaðan þúsund vjela smið, hinn bezta rakara í Bagdad, 

 Margreyndan lækni, skarpvitran efnafræðing, óbrigðulan stjörnu- 
Sþámann, fullkominn málfræðing, glöggsýnan hugsunarfræðing, stærða- 
fræðin, sem er heima í mælingafræði, talnafræði, bókstafareikningi 
9g stjörnufræði, sagnafræðing, sem veit sögu allra ríkja í veröld- 
inni uppá sína tíu fingur. Auk þessa þekki eg allar greinir heim- 


60 


spekinnar út í hörgul, kann utanbókar öll landslög og lagavenjur. 
Eg er skáld, húsasmiður, hvað er það til, sem eg ekki kann? Í 
allri náttúrunni er mjer ekkert hulið, og hann faðir yðar sæli, sem 
eg ætíð minnist á með tárugum trega, vissi til hlítar, hvílíkur 
maður eg er. Hann elskaði mig, hældi mjer og lofaði mig í hvers 
manns eyrum, einsog hinn mesta mann heimsins. Eg ætla nú að 
taka ástfóstri við yður af vinsemd og þakklátsemi við hann, eg 
ætla að taka yður að mjer og vernda yður fyrir allri óhamingju, 
sem himintunglin ógna yður með.“ Svo reiður, sem eg var, gat 
eg samt ekki að mjer gert að hlægja að þvættingi þessum og sagði: 
„Hafið þjer nú ekki bráðum úttalað, bannsett skrafskjóðan? ætlið 
þjer þá ekki að raka mig ?“ 


I76. nótt. 


„Þjer misbjóðið mjer, herra!“ ansaði rakarinn, „með því að 
kalla mig skrafskjóðu; allur heimur breytir gagnstætt og kallar 
mig í heiðurs skyni: „hinn þögula.“ Eg átti sex bræður, þá 
hefðuð þjer með öllum rjetti mátt kalla skrafskjóður. Hinu elzti 
hjet Bakbúk, annar Bakbarah, þriðji Bakhak, fjórði Alkus, fimmti 
Alnaschar, sjötti Skakabak -- það voru ljótu hljóðabelgirnir. En 
eg, sem er yngstur okkar bræðra, er ráðsettur og orðfár.“  Ímyndið 
ykkur nú að þið hefðuð verið í mínum sporum! hvað átti eg að 
taka til bragðs í slíkum vandræðum? Eg kallaði til gjaldkyra 
míns og sagði: „Gefðu honum brjá gullpeninga! svo haun fari 
og láti mig í friði, eg læt ekki raka mig í dag hjeðan af.“ „Hvað 
á þetta að þýða,“ segir rakarinn, „eg hef ekki leitað yður upp, heldur 
hafið þjer látið sækja mig, og fyrst svo er, fer eg ekki eitt fet 
hjeðan fyrr enn eg er búinn að raka yður, það sver eg svo sannar- 
lega, sem eg er rjetttrúaður maður. Eg get ekki gert að því, að 


þjer ekki kannist við verðleika mína, og hvað það snerti, ljet hann 


faðir yðar sæli mig njóta meira sannmælis enn þjer. Í hvert 
skipti, sem hann gerði boð eptir mjer til að taka sjer blóð, ljet 
hann mig setjast hjá sjer og þá var sannarlegt yndi að heyra 
alla þá vizku; sem rann upp úr mjer. Hann sat orðlaus 08 


61 


agndofa ámeðan eg talaði, svo. var hann hrifinn, „en þegar eg 
þagnaði, kallaði hann upp: „Ól þú óþrjótandi vizku brunnur! við 
yðar djúpvitru þekkingu fær enginn jafnast.“ þá svaraði eg: 
„Góði herra! þjer heiðrið mig fram yfir verðleik minn. Ef eitt- 
hvað gott dettur upp úr mjer, þá þakka eg það hinni náðugu 
áheyrn, sem þjer veitið mjer af góðsemi yðar. „Yðar örlæti blæs 
mjer í brjóst öllum þeim háleitu hugsunum, sem yður til allrar 
hamingju geðjast vel að.“ Einusinni varð hann svo frá sjer num- 
inn af einni aðdáanlegri ræðu, sem eg hjelt, að hann sagði: „Gefið 
honum hundrað gullpeninga og færið hann í eina af hinum dýr- 
ustu skikkjum mínum!“ Fjekk eg gjöf þessa| samstundis, stillti 
eg þá stjörnumátið og sá, að hann var hinn sælasti maður í 
heimi. þaráofan vottaði eg honum þakklátsemi mína með því, að 
setja honum blóðhorn.“  Rakarinn ljet ekki sitja við þetta, heldur 
byrjaði hann nýa þvættings runu, er stóð í rúma hálfa stund. 
Var eg þá bæði orðinn þreyttur að hlýða á hann og örvænti, þegar 
eg sá, hversu tíminn leið og eg var engu nær, vissi eg ekki hvað 
Segja skyldi: „Nei!“ sagði eg, „það er ómögulegt, að þjer eigið 
nokkurstatar í heimi yðar jafningja, sem hefur gaman af að erta 
Menn, þangaðtil þeir verða frá sjer af heipt og örvæntingu. 


I77. nótt. 


„Nú hjelt eg að mjer mundi verða mest ágengt, ef eg færi 
með góðu að þessum. djöfullega rakara og mælti: „Hættið nú fyrir 
guðs sakir þessari viðhafnarlegu orðmælgi og afgreiðið mig í flýti. 
Eg þarf að fara út í áríðandi erindi einsog eg sagði yður fyrr.“ 
Að þessum orðum mínum fór hann að hlæja og mælti:.,„það væri 
lofsvert, ef andi vor væri jafnan eins, ef vjer ætíð værum hyggnir 
og skynsamir; nú ef þjer eruð mjer reiður, þá ætla eg að kenna 
um það veikindum yðar, sem breytt hafa skaplyndi yðar. Í þessu 
efni er yður ekki vanþörf á heilræðum, og mun yður ekki reynast 
annað betra enn að feta í fótspor föður yðar og afa; þeir kvöddu 
Mig til ráða um allt, og það þori eg að segja, án alls oflofs, að 
Þeir voru ánægðir með ráðleggingar mínar. Gætið þess herra' að 


62 


sjaldan verður nokkru áformi framgengt, nema vitrir menn sje 
til ráða kvaddir. Máltækið segir: „að enginn verði dugandis 
maður, nema hann leiti ráða hjá dugandis mönnum“, og eg er 
boðinn og búinn til að gera yðar vilja, bæði í orði og verki, segið 
þjer bara till“ þá greip eg frammí og mælti: „Get eg þá ekki 
fengið yður til að hætta þessu óþolandi bulli, sem gerir mig 
ringlaðann og tefur mig í erindagjörðum mínum? rakið mig 
annaðhvort eða farið!“ Stóð eg þá upp í reiði og stappaði fætinum 
í gólfið. En er hann sá, að eg var reiður að marki, tók hann 
þannig til máls: „Reiðist mjer ekki, herra! nú skal eg taka til 
verka.“ Enda þvoði hann þá höfuð mitt og fór að raka mig, en 
er hann hafði tæplega tekið fjórar sköfur með hnífnum, hætti hann 
aptur og mælti: „Herra! þjer eruð bráðlyndur og ættuð að varast 
slík uppbot, því þau koma frá djöflinum. Auk þess ber yður að 
sýna mjer lotningu sakir aldurs míns, lærdóms míns og frábærra 
mannkosta.“ „Haldið áfram að raka mig og þvaðrið ekki,“ 
sagði eg. „það er þá svo að skilja,“ mælti hann, „að áríðandi 
störf kalla hart að yður; eg þori að veðja um það, að eg get rjett 
til“ „það sagði eg yður fyrir tveimur stundum síðan,“ svaraði eg. 
„og ættúð þjer að vera búnir að raka mig.“ Stillið yður,“ segir 
hann, „það er vísast, að þjer hafið ekki íhugað áform yðar vand- 
lega; þeir, sem flana að gjörðum sínum, yðrast opt síðar meir. 
Eg vildi þjer segðuð mjer, hvað það er, sem rekur svo hart eptir 
yður, eg skyldi þá segja yður minn dóm um það. Annars hafið 
þjer nógan tímann, fyrst menn ekki búast við yður fyrr enn um 
hádegi, því þangað til eru þrjár stundir.“ „það skiptir mig engu 
ansaði eg „orðheldnir menn, sem gæta sóma síns, koma fyrr enn 
ákveðið er. En það er satt, eg gæti þess ekki, að með þessu verð 
eg undir sömu syndina seldur og hinir þvoglsömu rakarar; ljákið 
yður nú af að raka migl“ því meira flýtisæði, sem á mjer var; 
því tregari var hann að hlýða mjer. Hann lagði skegghnífinn frá 
sjer og tók hæðarmælirinn í hönd sjer; þvínæst tók hann hnífinn 
aptur og svo hæðarmælirinn, til þess að vita hvað frammorðið væri. 


63 


178. nótt. 


„Herra |“ mælti rakarinn, er hann kom aptur úr garðinum, 
„eg vissi það, að eg gat ekki skakkt til. Ennþá eru þrjár stundir 
til hádegis, nema allar reglur stjörnufræðinnar ljúgi.“ „Guð á 
himnum |!“ kallaði eg upp, „þolinmæði mín er nú á förum, eg þoli 
það ekki lengur, þinn bölfaður rakari! óhræsis rakari! það er rjett 
komið að mjer að fljúga á þig og kyrkja þig.“ „Látið yður hægt 
herra!“ svaraði hann með mestu hægð og brá sjer alls ekki við 
reiði mína, „eruð þjer ekki hræddur um að yður slái niður? verið 
fyrir alla muni ekki reiður, eg skal undireins gera yður skil.“ 
þvínæst ljet hann hæðarmælirinn niður og tók aptur skegghnífinn, 
slípaði hann á ól, er hjekk við belti hans og fór aptur að raka 
mig. En meðan hann var að því, gat hann ekki á sjer setið að 
þvaðra. „Ef þjer nú vilduð trúa mjer fyrir því.“ segir hann, 
„hvaða erindi þjer eigið fyrir höndum um hádegið, þá mundi eg 
geta gefið yður heilræði þar að lútandi.“ Til þess að þagga niður 
forvitni hans, sagði eg honum, að vinir mínir biðu eptir mjer, og 
að þeir ætluðu að halda mjer gleðiveizlu í minningu þess, að eg 
væri staðinn upp úr veikindum mínum. þegar rakarinn heyrði 
mig nefna veizlu, kallaði hann upp: „Guð varðveiti yður bæði í 
dag og endrarnær! þjer minnið mig á það, að eg í gær bauð fjórum 
eða fimm vinum mínum til borðs hjá mjer í dag, en eg hef síðan 
gleymt því, og hef því alls engan viðbúnað haft.“ „Verið ekki 
hugsjúkur útúr því,“ ansaði eg, „því þó eg ætli að snæða utan- 
húss, er matarbúrið mitt vel byrgt. Þjer megið eiga allt, sem í 
því er. Eg skal líka gefa yður svo mikið vín, sem þjer viljið, því 
eg á afbragðs vín í kjallara mínum; en þjer verði að ljúka við 
að raka mig í mesta flýti, og skuluð þjer gæta þess, að þarsem 
fair minn gaf yður gjafir til að tala, þá gef eg yður gjafir til að 
begja.: En hann ljet sjer ekki nægja loforð mitt, heldur segir 
hann: „Guð umbuni yður gæzku yðar mjer til handa! en lofið 
mjer nú þegar að sjá vistir þessar, svo eg megi ganga úr skugga 
um, að þær hrökkvi til að veita vinum mínum stórmannlega, því 
eg vil að þeir verði ánægðir með gildið.“ Svaraði eg þá: „Eg á 
titt lamb, sex gelta hana, tólf hænur og nóg í fernskonar spóna 


64 


mat.“  Skipaði eg jafnskjótt einum:af þrælum mínum að bera 
allt þetta inn ásamt fjórum stórum kerum víns. „það er gott og 
blessað,“ mælti rakarinn, „en það þarf líka aldina og krydds til 
kjötrjettanna.“  Ljet eg þá fá honum það, er hann beiddi um, og 
hætti hann við raksturinn til að skoða hvað um sig og var nærri 
hálfa stund að því.  Bölfaði eg þá og hamaðist, en þrællinn flýtti 
sjer ekki að heldur. Loksins tók hann skegghnífinn aptur í hönd 
sjer, rakaði mig, en hætti allt í einu aptur og mælti: „Eg hefði 
aldrei trúað því, herra! að þjer væruð slíkur rausnarmaður, nú 
sje eg, að hann faðir yðar sæli er endurborinn í yður. Eg er í 
sannleika ómaklegur velgjörða þeirra, er þjer veitið mjer svo ríkug- 
lega og sver eg yður, að eg skal muna yður það að eylífu — því 
yður að segja, góði herra! á eg ekkert til annað enn það, sem 
mjer gefst af stórlyndi manna. sem eru eins drenglundaðir og þjer 
eruð; í þeirri grein er eg líkur honum Santút, sem nýr menn og 
þerrar í baði og honum Saly, sem selur þurkaðar fuglabaunir á 
strætunum og honum Salus, sem selur baunir og honum Akerscha, 
sem hefur akurmeti á boðstólum, honum Abú Mekares, sem stökkvir 
vatni um strætin til að eyða rykinu og honum Kassem í lífverði 
kalífans. Enginn þessara manna setur neitt ógeð í sig, þeir eru 
hvorki fúllyndir nje þrætugjarnir, heldur eru þeir ánægðir með 
hlutskipti sitt einsog kalífinn í hirð sinni, ætíð glaðlyndir og reiðu 
búnir til söngs og dansleika, hefur hver þeirra sína uppáhalds 
vísu og sinn dans og gleður með því alla borgina Bagdad. En 
það virði eg mest við þá, að þeir eru engir málskapsmenn, heldur 
eru þeir eins lausir við mælgi og þræll yðar, sem nú veitist sú 
sæmd að tala við yður. „Svona er nú t. a. m. kvæðið hans Sant- 
úts, sem þjónar mönnum til lauga, takið nú eptir, hvort eg ekki 
kveð líkt honum. 


179. nótt. 


„Rakarinn fór með kvæði Santúts og dansaði eptir því 08 
hvað, sem eg sagði til þess að þagga niður fíblalæti hans, hætti 
hann ekki fyrr enn hann hafði hermt eptir öllum þeim, sem hann 


65 


hafði nefnt. þvínæst mælti hann: „Herra! eg ætla að bjóða öllum 
þessum góðu mönnum, og ef þjer viljið gera mjer að skapi, þá 
komið þjer með mjer og yfirgefið vini yðar, sem munu vera hinir 
mestu. skraffinnar; hver veit nema yður verði illt í höfði af enda- 
lausum þvættingi þeirra, og slái síðan niður, svo. sjúkleiki yðar 
verði hálfu verri enn áður. En hjá mjer er ekki nema glaumur og 
gleði.“ Svo reiður, sem eg var, gat eg ekki að mjer gert að 
„ hlægja að bulli hans og mælti: „Eg vildi eg hefði engar annir, 
því þá skyldi eg gjarna þiggja boð yðar, en eg ætla að biðja yður 
að afsaka mig í dag, úr -því eg hef lofað mjer annarstaðar. Í 
annað skipti, þegar eg hef betra tóm, mun þessa verða kostur; en 
ljúkið nú við að raka mig og flýtið yður heim, því vinir yðar 
munu þegar hafa beðið eptir yður góða stund.“ „Herra!“ ansaði 
hann, „synjið mjer ekki um bæn mína, komið og skemmtið yður í 
hinu glaðlynda samkvæmi, sem hjá mjer er.. Ef þjer aðeins einu 
sinni hefðuð verið saman við menn þessa, mundu þeir verða yður 
svo vel að skapi, að þjer skeyttuð alls ekki um vini yðar.“ „Höfum 
engin orð framar um þetta“, sagði eg, „eg get ekki verið í boði 
yðar;“ en eg kom engu áleiðis með hógværð minni. þá mælti rakar- 
inn: „Ef þjer ekki viljið koma til mín, þá er ekki annars kostur 
enn að eg fylgi yður. Eg ætla að láta bera heim til mín það, 
sem þjer hafið gefið mjer, og mega þá vinir mínir eta sem þeim 
leikur lyst til; eg kem undireins aptur, því eg er ekki sá durtur, 
að láta yður fara einsamlan; ekki má minna vera enn eg geri yður 
þann greiða að fylgja yður.“ „Guð minn!“ sagði eg, „á eg þá ekki 
að losast við. þenna leiðinda þrjót í dag. . Í nafni guðs almáttugs, 
hættið þessu óþarfa þvaðri. Farið til vina yðar, drekkið, etið og 
skemmtið yður, en unnið mjer þess frelsis, að vera með mínum 
vinum. Eg vil fara einsamall, eg þarf ekki fylgdarmanns, þarað- 
auki skuluð þjer vita, að yður er ekki heimilt að koma þangað, 
sem eg fer! Menn vonast þar eptir mjer einum.“ „Nú gerið þjer 
að gamni yðar, herra!“ svaraði hann, „hafi vinir yðar boðið yður 
til veizlu, þá skil eg ekki, hvað yður getur gengið til, að synja 
mjer samfylgdarinnar.. Eg er sannfærður um, að þeim mun vera 
hin mesta gleði að því, að þjer komið með: mann, sém örfar fjör 
og skemmtun í samkvæminu. En hvað sem þjer segið, þá hef eg 
þúsund og ein nótt. 11. 5 


66 


nú tekið það í mig, og skal fylgja yður móti vilja yðar.“ Nú 
varð eg öldungis ráðalaus og sagði við sjálfan mig: Hvernig á 
eg að losast við bölfaðan rakarann? Ef eg held áfram að þræta 
við hann, kem eg aldrei ætlun minni fram. Nú heyrði eg og að 
kallað var til hádegis bænagjörðar frá turnum musteranna, og var 
því tími tilkominn, að eg færi. Eg þagnaði þá og ljet sem mjer 
líkaði, að hann færi með mjer. þvínæst lauk hann við að raka 
mig, og er hann var búinn að því, mælti eg: „Látið nokkra af 
þjónum mínum bera matvæli þessi heim til yðar og komið svo 
aptur, eg skal bíða eptir yður.“ Fór hann þá loksins, en eg 
klæddist í snatri og flýtti mjer á stað; heyrði eg þá, að kallað 
var til bænagjörðar í seinasta sinni. En bannsettan rakárann 
hafði grunað, hvað mjer bjó í skapi, og hafði hann því ekki farið 
lengra með þjónum mínum enn svo, að hann sá hús mitt, og gat 
um leið sjeð sjálfs síns hús, og haft gætur á, að þjónarnir færu 
þangað inn. Faldi hann sig við strætishornið til þess að sjá, hvað 
af mjer yrði. þegar eg var kominn að dyrunum á húsi hins 
æðsta dómara leit eg við, og sá eg þá, mjer til sárustu skapraunar, 
að rakarinn var á leiðinni inní strætið. Dyrnar á húsi dómarans 
voru opnar til hálfs, gekk eg þar inn og hitti kerlinguna, sem 
beið eptir mjer; lokaði hún dyrunum og fylgdi mjer inn í her- 
bergi unnustu minnar. En rjett þegar við vorum farin að tala 
saman, heyrðum við háreysti á strætinu, leit þá mærin út um 
gluggagrindurnar og sá föður sinn koma frá musterinu. Leit eg 
þá líka út, og sá, eg rakarann sitja þar andspænis á sama stað, 
og eg hafði setið fyrrum, fjekk það mjer ekki minni kvíða enn 
heimkoma dómarans. En dóttir hans hughreysti mig með því, að 
faðir sinn kæmi mjög sjaldan í herbergi sitt, en skyldi svo fara, 
þá hefði hún hugsað sjer ráð, til að koma mjer óhultum burt úr 
húsinu. Allt fyrir það var eg mjög hræddur og áhyggjufullur 
vegna framhleypni rákarans, enda mun yður nú bráðum skiljast, 
að það var ekki um skör fram. því þegar dómarinn var kominn 
heim, refsaði hann sjálfur einum af þrælum sínum, er til þess 
hafði unnið, með iljastroku, æpti þrællinn þá svo hátt, að heyra 
mátti út á stræti. Rakarinn hjelt undireins, að það mundi vera 
eg, sem æpti og væri illa útleikinn, rak hann því upp hræðilegt 


67 


óp, reif sundur klæði sín, jós moldarryki yfir höfuð sjer og kallaði 
alla þar í nágrenninu til hjálpar. þustu allir til og spurðu hvar hjálpar 
væri vant, og svaraði hann þá: „þeir eru að drepa herra minn, bless- 
aðan |“ Meira sagði hann ekki, heldur hljóp hann grenjandi heim til mín, 
og kom aptur með alla þjóna mína, höfðu þeir lurka í höndum og 
börðu á dyr dómarans með geysilegum ofsa. Ljet dómarinn þræl 
einn gá að, hvað á gengi, kom hann aptur lafhræddur og segir: „Herra ! 
hjer ryðjast inn í húsið meira enn tíu þúsundir manna, og eru þeir farnir 
að mölva upp dyrnar.“ Dómarinn hljóp þá til, lauk dyrunum upp 
og spurði, hvað þeir vildu honum. En svo æruverður, sem hann 
var í yfirbragði, þá fjekk það alls ekki á þjóna mína, og æptu 
þeir að honum með ósvífni: „Bölfaður dómari! hundurinn þinn! 
því viltu drepa hússbónda okkar? hvað hefur hann gert þjer?“ 
„Góðir menn,“ ansaði dómarinn, „því skyldi eg drepa herra yðar ? 
eg þekki hann ekki og hann hefur ekki styggt mig. Hús mitt er 
opið; komið, sjáist um og leitið.“ „þjer hafið veitt honum ilja- 
stroku,“ mælti rakarinn, „eg heyrði hann hljóta rjett í þessu.“ 
þá tók dómarinn til máls: „Hvað hefði herra yðar þá átt að mis- 
gera við mig, að eg skyldi fara svo með hann; er hann þá hjer í 
húsum mínum? og sje hann hjer, hvernig ætti hann að vera * 
kominn hingað, og hver hefði átt að hleypa honum inn?“ „Eg 
trúi yður ekki,“ sagði rakarinn, „óhræsis dómari! hvað sítt sem 
skeggið er á yður. Dóttir yðar hefur ást á herra vorum, og 
leyfði hún honum að koma til sín í hús yðar, meðan á hádegis 
bænagjörðinni stóð.  þjer hafið komið að honum, og látið þræla 
Yðar misþyrma honum með iljastroku, en sá níðingsskapur yðar 
skal ekki verða ólaunaður; kalífinn skal verða þessa vís og mun 
hann dæma bæði fljótt og vel. Hleypið oss inn og framseljið oss hann 
að vörmu spori, eða við sækjum hann sjálfir yður til svívirðingar.“ 
„það er óþarfi að hafa svo mörg orð, og gera slíkan skarkala,“ 
mælti dómarinn, „ef. þjer segið satt, þá komið inn og leitið; eg 
leyfi ykkur það.“  Óðara enn dómarinn hafði úttalað, ruddist 
rakarinn inn í húsið með þjónum mínum, ljetu þeir einsog þeir 
Væru bandóðir, skygndust um og leituðu mín alstaðar. 


5* 


68 


180. nótt. 


„Ég hafði heyrt öll orðaskipti þeirra, og leitaði mjer því 
fylgsnis, fann eg ekki annað enn stóra, tóma kistu, stökk niður í 
hana og skelldi lokinu yfir. Rakarinn, sem leitaði alstaðar, kom 
líka að kistunni og lauk henni upp, en er hann sá að eg var í 
henni, tók hann hana uppá höfuð sjer og gekk ofan háan stiga 
niður í garðinn, hljóp yfir hann og svo út um dyrnar. En meðan 
á því stóð, hrökk kistulokið upp, til allrar óhamingju, og með því 
eg gat ekki þolað svívirðingu þá, að skríllinn, sem hljóp á eptir 
okkur, skyldi glápa á mig og spotta mig, þá stökk eg svo gapa- 
lega niður á strætið og meiddist svo illa á fætinum, að eg hef 
verið haltur síðan. Fann eg í fyrstunni ekki til meiðslanna, og 
stóð upp til að flýa sem skjótast undan athlátri skrílsins. Eg 
fleygði því fullum höndum gull og silfurpeningum úr pyngju 
minni, sem var troðfull, og slapp eg burt á meðan hinir voru að 
tína upp fjeð.. En bölfaður rákarinn missti ekki sjónar á mjer, 
heldur kallaði hann til mín af öllum lífs og sálar kröptum: 
 Standið við herra! því hlaupið þjer svo geyst! Ól að þjer vissuð 
hvað mjer sárnaði, að dómarinn skyldi fara svo illa með yður, 
yður, sem eruð svo göfuglyndur, sem eg og vinir mínir eigum 
svo mikið gott upp að unna! Sagði eg þetta ekki alltjend, að 
þjer munduð rata í lífsháska af því þjer þverneituðuð fylgd minni, 
Sjáið nú, hvað yður hefur hent fyrir þessa glæpsku, og hvar hefðuð 
þjer þá verið kominn, hefði eg ekki verið svo einbeittur að fylgja 
yður? En hvert ætlið þjer? bíðið þjer mín!“ þannig ljet ólukku 
rakarinn sjer ekki nægja, að vekja óspektir í þeim hluta borgar- 
innar, sem dómarinn bjó í, heldur vildi hann koma gjörvallri borg- 
inni Í uppnám. Eg var svo bálreiður, að það var rjett komið að 
mjer að bíða eptir honum og drepa hann, en af því mundi hafa 
risið -ennmeiri rósta. „Eg tók annað ráð, sem var betra; eg sá 
að af ópi hans og óhljóðum þusti mesti manngrúi útí glugga og 
húsdyr til að glápa á migs.en þeir, sem gengu á strætinu, stóðu 
við, hljóp eg þá til gestaherbergis eins. Eg þekkti dyravörðinn og 
hitti hann við dyrnar. „Í guðs nafni,“ sagði eg við hann, „varnið 
þessum sjónvitlausa manni að fara á eptir mjer;“ lofaði hann 


69 


því og enti það, þó örðugt veitti, því rakarinn vildi fyrir hvern 
mun ryðjast inn, og fór ekki fyrr enn hinn hafði látið hinar örg- 
ustu skammir dynja yfir hann. Á heimleiðinni hældi hann sjer 
við hvern mann, sem hann mætti, af hinni miklu hjálp, sem hann 
hefði veitt mjer. 

þannig losaðist eg við þenna hvimleiða mann. Spurði dyra- 
Vörður mig, hvað mjer hefði viljað til; sagði eg honum það, og 
beiddi hann að leigja mjer herbergi, þangaðtil mjer væri batnað, 
því eg var svo hræddur við rakarann, að eg þorði ekki heim 
til mín. Hugði eg mjer fyrir beztu, að dvelja ekki lengur í borg- 
inni, þarsem mig hafði hent slíkt. þegar eg var alheill, tók eg 
allt það fje, sem eg þóktist þurfa til ferðarinnar, en gaf frændum 
mínum hitt, og fór eg síðan frá Bagdad. þannig stendur á því, 
að mig einnig bar hingað, og kom mjer sízt til hugar, að eg 
mundi hitta rakarann, frumkvöðul ógæfu minnar, hjer svo fjærri ætt- 
jörðu minni. Allt fyrir það sjer eg hann á meðal yðar. Ykkur 
skal því ekki þykja kyn, þó eg vilji skilja við ykkur sem fljótast. 
Megið þjer nærri geta, hvílík hugraun mjer er, að sjá þann mann, sem 
veldur örkumlum mínum, og hefur neytt mig til þess hörmulega 
hlutskiptis, að lifa fjærri ættingjum, vinum og föðurlandi.“ Að svo 
mæltu stóð hinn halti útlendingur upp og gekk burt. Fylgdi húss- 
bóndinn honum til dyra og kvað sjer vera raun að því, að hann 
í grandleysi hefði gert honum svo mikla skapraun. - Við hinir 
Bestirnir sátum eptir og undruðumst sögu hins unga manns. Við 
litum til rakarans og sögðum, að hans mál væri illt, ef saga þessi 
væri sönn. þá lypti rakarinn höfðinu, því allt til þessa hafði hann 
hengt það niður, og horft í gaupnir sjer; tók hann þannig tilmáls: „Herrar 
Mínir! að saga þessi sje sönn, megið þjer ráða af því að eg hef alltaf 
þagað meðan hinn ungi maður sagði hana. En hvað sem hann segir, þá 
stend eg fast á því, að eg hafi gert það, sem rjett var, og skírskota 
eg því til yðar dóms. Steypti hann sjer ekki sjálfur í háskann, og 
mundi hann hafa sloppið svo vel án míns fulltingis? Hann má 
Vera feginn, að hann komst undan með sár á öðrum fæti. Hafði 
eg mig ekki í meiri hættu, þegar. eg bjargaði honum út úr húsinu, 
barsem eg hjelt, að honum væri misþyrmt? Hvern rjett hefur 
hann til að bera sig upp undan mjer og bríxla mjer með smánar- 


10 


yrðum? Svona er að þjóna þeim, sem vanþakklátir eru. Hann 
kallaði mig skrafskjóðu, en það er einbert mannlast. Við vorum 
sjö bræður og var eg þeirra fálátastur og hyggnastur. Eg þarf 
ekki annað enn að segja sögu mína og þeirra, til þess að þjer 
verðið mjer samdóma; veitið mjer þá sæmd að hlýða á hana. 


Saga rakarans. 


Á ríkisárum kalífans Mostanser Billa, sem var frægur af ör- 
læti sínu við fátæklinga, sátu tíu stigamenn um vegina kríngum 
Bagdad, og þókti háski að fara um þá vegna gripdeilda og fá- 
heyrðra grimmdarverka ræningjanna. þá skipaði kalífinn, nokkrum 
dögum áundan Bairamshátíð, lögregludómaranum að taka hina 
tíu ræningja fasta, ella skyldi hann sjálfur líflátinn. 


l8l. nótt. 


„Lögregtudómarinn hafði sig allan við og sendi svo marga 
menn, að hinir tíu ræningjar urðu teknir á Bairams hátíðinni. Eg 
var að ganga mjer til skemmtunar á bökkum Tígrisfljótsins og sá 
eg tíu skrautbúna menn stíva útí bát. Hefði eg tekið eptir varð- 
mönnum þeim, er fylgdu þeim, mundi eg fljótt hafa sjeð, að 
það voru ræningjar, en eg horfði einungis á hina og hjelt þeir 
ætluðu að skemmta sjer og halda gleðilega hátíð, fór eg þá útí 
bátinn með þeim, en sagði ekki orð og hjelt eg þeir mundu líða 
mig í flokki sínum. Var bátnum róið ofan eptir Tígrisfljótinu og 
lentum við fyrir utan höll kalífans, kom þar nýr flokkur lögreglu- 
þjóna og sló hring um oss; eptir það vorum vjer bundnir og 
leiddir fyrir kalífann. Meðan á þessu stóð, hafði eg sjeð mig um 
hönd og skildi eg nú, hversu mjer hafði skjátlazt. Ljet eg binda 
mig með hinum, því hvað mundi mig hafa stoðað að verjast 
varðmönnunum eða afsaka mig? þeir mundu hafa misþyrmt mjer, 
því slíkir menn gangast ekki fyrir skynsamlegum fortölum. Eg 
var líka á meðal ræningja, og það var þeim nóg ástæða til þess 
að halda, að eg sjálfur væri ræningi. þegar vjer vorum komnir 
á fund kalífans mælti hann: „Höggvið höfuðið af þessum tíu ræn- 


71 


ingjum.“ „Böðullinn skipaði oss. í „röð „eptir „hugþótta „sínum, og 
stóð eg til allrar hamingju aptastur i röðinni; hjó hann höfuðin 
af hinum tíu ræningjum og hætti síðan. En er kalífinn sá, að 
mjer var vægt, kallaði hann í reiði til böðulsins: „Skipaði eg þjer 
ekki“að hálshöggva hina tíu ræningja? því höggurðu þá ekki nema 
níu ?“ þá svaraði böðullinn: „Drottinn rjetttrúaðra manna! guð 
varðveiti mig frá því að undanfella skipanir yðar hátignar; þarna 
liggja tíu líkin og hin tíu höfuð, sem eg hef höggvið af þeim. En 
er kalífinn sá, að hann sagði satt, virti hann mig fyrir sjer með 
undrun, þóttist ekki sjá neinn ræningjabrag á mjer og mælti: 
„Góði, gamli maður! hvernig ertu kominn í hóp þessara óaldar- 
manna, sem hafa verðskuldað þúsundfaldan dauða.“ þá svaraði 
eg: „Drottinn rjetttrúaðra manna! hina tíu menn, sem yðar hátign 
hefur refsað rjettlæti sínu til vegs og dýrðar, sá eg í morgun fara 
út í bát og slóst eg í hópinn, af því eg hjelt að þeir ætluðu að 
halda þessa stórhátíð með bróðurlegri veizlu.“  Kalífinn gat ekki 
að sjer gert að hlægja að æfintýri mínu, fór honum öðruvísi enn 
hinum halta manni, sem kallar mig skrafskjóðu, því hann dáðist 
að þagmælsku minni og staðfestu. „Drottinn rjetttrúaðra manna !“ 
tók eg til máls, „þjer skuluð eigi furða yður á því, þó eg þegði, 
þarsem aðrir í mínum sporum mundu hafa talað. Eg hef sjerí- 
lagi lagt stund á þagmælsku, og fyrir dyggð þessa hafa menn í 
heiðurs skyni kallað mig hinn „þagmælska,“ og með því nafni er 
eg greindur frá hinum sex bræðrum mínum.“ Svaraði þá kalífinu - 
brosandi: „Mjer þykir vænt um að yður hlotnaðist svo heiðarlegt 
auknafn. En segið mjer, hverskonar menn voru bræður yðar? 
voru þeir líkir yður?“ „það var öðru nær,“ ansaði eg, „hver 
þeirra var öðrum málugri, eins voru þeir og furðu ólíkir mjer í 
sjón, einn var krypplingur, annar var svíntenntur, þriðji ein- 
eygður, fjórði blindur, á hinum fimmta voru eyrun stýfð og hinn 
sjötti hatði skarð í vör. Mun yðar hátign auðveldlega geta dæmt 
um skapferli þeirra af æfintýrum þeim, er þeir rötuðu í, ef mjer 
mætti verða þeirrar sæmdar auðið, að segja frá þeim.“ Og með 
því mjer virtist kalífinn fús til að hlýða á þau, beið eg ekki 
einusinni svars, heldur tók eg undireins til frásagna. | 


12 


Sagan af hinum elzta bróður rakarans. 


„Elzti bróðir minn var kallaður Bakbúk kroppinbakur, og var 
skraddari. þegar hann var fullnuma í iðn sinni, leigði hann sjer sölu- 
búð gagnvart myllu einni. Hafði hann fáa kaupunauta, litla vinnu, og 
veitti erfitt að hafa ofanaf fyrir sjer, en malarinn var uppgangs maður 
og átti fríðustu konu. Einusinni þegar bróðir minn sat við vinnu 
í búð sinni, varð honum litið upp og sá hann þá hina fögru mal- 
arakonu, þarsem hún stóð út í glugga upp í myllunni og horfði 
útá stræti. Leizt honum konan svo fríð, að hann varð gagntekinn 
af ást til hennar, en hún leit ekki við honum, heldur lauk hún 
upp glugganum og ljet ekki sjá sig það, sem eptir var dagsins. 
Veslings skraddarinn var alltaf að líta upp í mylluna frá vinnu 
sinni, hann stakk sig hvað eptir annað í fingurgómana og varð verk 
hans ekki vandað þann dag. Um kvöldið gat hann ekki fengið 
af sjer að loka búðinni, því hann vonaði að malara konan mundi 
birtast sjer einusinni enn. Loksins varð hann samt að ganga 
heim til kofa síns, og átti hann þar illa nótt. Var hann því fyrr 
á ferli og hljóp til búðar sinnar, og sá ekki malara konuna allan 
daginn nema í svip, en þessi svipsjón fjekk honum svo mikils, að 
hann varð hinn óðasti af ástarástríðu. Á hinum þriðja degi varð 
hann ánægðari, en báðum fyrri dögunum, því malara konan leit yfrum 
til hans af tilviljun, í því hann blíndi á hana, kom það flatt 
uppá hann, en hún skildi fljótt, hvað um var að vera. 


182. nótt. 


„Malarakonan styggðist ekki þegar hún sá, að bróðir minn 
leit hana ástaraugum, heldur horfði hún til-hans brosandi. Bróðir 
minn gerði eins, en honum fór það svo skringilega, að malara- 
konan varð að hlaupa frá glugganum, svo að hún ekki skelli- 
hlægi framan í hann, því þá mundi hann hafa sjeð, að hún gerði 
háð að honum.  Bakbúk færði þetta á bezta veg í einfeldni sinni, 
en malarakonan hugsaði ekki um annað enn að henda gaman að 
honum. Nú stóð svo á, að hún átti fagran vefnað, er hún lengi 
hafði ætlað að hafa til fatnaðar. Vafði hún hann í fallegan klút 


13 


útsaumaðan með silki, og sendi til hans með ungri ambátt, er hún 
átti. Kom ambáttin til hans og mælti: Hússmóðir mín sendir 
yður kveðju sína og biður yður að sauma sjer fatnað úr vefnað- 
inum, sem eg hef með mjer, eptir þessu sniði. Hún breytir opt 
um klæðnað og munuð þjer ekki hafa skaða á, að eiga kaup við 
hana.“ Nú gekk bróðir minn öldungis úr skugga um, að malara 
konan mundi elska sig. Hjelt hann, að hún sendi sjer verkefni 
þetta einsog elsku merki rjett á eptir, að þau höfðu horft svo 
blíðlega hvert til annars. Í þeirri trú beiddi hann ambáttina að 
segja hússmóður sinni, að hennar vegna, skyldi hann ekki snerta á 
neinni annari vinnu og að klæðnaðurinn skyldi verða tilbúinn að 
næsta morgni. Enda var hann svo iðinn, að hann varð búinn sam- 
dægris.- En er ambáttin kom daginn eptir að sækja klæðnaðinn, 
fjekk hann henni hann, fallega samanbrotinn, og mælti: „Mjer 
ríður svo mikið á því, aðlhússmóður þinni líki vel, að mjer hefði ekki 
hentað að gleyma fatnaði hennar. Eg vildi feginn vanda mig, svo 
að hún eptirleiðis ljeti mig sauma fyrir sig.“ Ambáttin gekk síðan 
nokkur spor einsog hún ætlaði að fara, en snjeri allt í einu aptur 
og hvíslaði að bróður mínum: „Eg var nærri búin að gleyma 
nokkru, sem eg átti að skila. Hússmóðir mín biður að heilsa 
yður og spyr, hvernig yður hafi sofnazt. Hún er svo yfirkomin 
af elsku til yðar, vesalingur, að henni kemur ekki dúr á auga.“ 
„Seg þú henni,“ mælti einfeldningurinn Bakbúk, „að eg hafi slíkan 
ástarhug til hennar, að augu mín hafi ekki lokist aptur í fjórar 
nætur.“ þegar hann nú hafði fengið þessa kveðju frá konu mal- 
arans hjelt hann, að hann mundi ekki lengi þurfa að þreya blíð- 
læti hennar. Að stundarkorni liðnu sá hann, hvar ambáttin kom 
aptur með þjettsilkis stykki. Hússmóðir mín,“ segir hún, „er 
Prýðilega ánægð með klæðnaðinn, hann fer henni afbragðs vel. 
En af því hann er svo fallegnr og hún ekki vill ganga í honum 
nema við nýar brækur, þá bíður hún yður að sauma sjer einar 
brækur úr silkistykki þessu. „Gott og vel,“ segir Bakbúk, „þær 
skulu vera tilbúnar í dag áður enn eg geng frá búðinni. þú getur 
sókt þær í kvöld.“ Malarakonan kom opt útí gluggann, og tók á 
öllum blíðu töfrum sínum til þess, að bróðir minr, skyldi verða 
einarðari. það var mesta yndi að sjá, hvað honum gekk vel 


74 


vínnan; brækurnar voru undireins alsaumaðar og kom ambáttin að 
sækja þær, en hvorki færði hún honum borgun fyrir það, er hann 
lagði til nje heldur vinnulaunin. Veslings skraddarinn, sem var svo illa 
á tálar dreginn, hafði ekki smakkað mat allan daginn og varð að 
fá sjer nokkra skildinga til láns fyrir kvöldmat. En er hann lauk 
upp búðinni morguninn eptir, kom hin unga ambátt og sagði að 
malarinn vildi finna hann að máli. „Hússmóðir mín!“ segir hún, 


„hefur hælt handbragði yðar svo mjög, að hann vill líka að þjer * 


saumið eitthvað handa sjer. þetta hefur hún gert með ásettu ráði, 
svo að kunningsskapur þessi geti stuðlað til, að vilja ykkar beggja 
verði framgengt.“ Bróðir minn ljet koma þessari flugu í munn sjer 
og fór með ámbáttinni til malarans. Fagnaði hann honum vel, fjekk 
honum ljerepts stranga og mælti: „Mjer liggur á skyrtum ; saumið þjer 
mjer tuttugu. Verði nokkuð afgangs, þá skilið þjer mjer því aptur.“ 


183. nótt. 


„Bróðir minn var í fimm eða sex daga að sauma hinar tutt- 
ugu skyrtur handa malaranum. þvínæst fjekk malarinn honum 
annan ljereptsstrangann til að sauma úr jafn margar nærbuxur. 
þegar hann var búinn með þær, færði hann þær malaranum, spurði 
hann þá, hvað mikið hann ætti að borga. Sagðist bróðir minn 
vera ánægður með tuttugu silfurdrökmur; skipaði malarinn þá 
ambáttinni að koma með gullvogina til að sjá, hvort peningarnir, 
sem hann ætlaði að gjalda, hefðu rjetta vikt. En ambáttin, sem 
gerði nú allt eptir undirlögðu ráði, leit með þykkjusvip til bróður 
míns, til þess að láta hann skilja, að hann spillti öllu fyrir sjer, 
ef hann tæki við fjenu. þó honum nú dauðlægi á því, og hann 
hefði jafnvel tekið til láns tvinnann, sem hann hafði haft í skyrturnar 
og nærbrækurnar, þá drap hann samt hendi við því; kom hann 
frá malaranum til mín og beiddi mig að lána sjer fje til við- 
urværis, af því menn borguðu honum ekki vinnu sína. Eg ljet 
hann fá nokkra eirskildinga, sem eg hafði í pyngju minni og 
komst hann af með þá í nokkra daga. Hann nærðist ekki á 
öðru en graut og át sig ekki einusinni saddan af honum. Nú fór 


75 


hann einusinni aptur til malarans og hitti hann, í því hann var 
að setja mylluna í gang; bauð malarinn honum þá fje, því hann 
hjelt hann kæmi til að krefjast þess. En ambáttin, sem var við- 
Stödd, leit þeim augum til hans, að bann þáði það ekki, og kvaðst 
hann ekki hafa komið til annars enn að vita, hvernig honum liði. 
Malarinn sagðist kunna honum þökk fyrir, og fjekk honum efni í 
kápu, og beiddi hann að sauma. Kom Bakbúk með hana daginn 
eptir. Malarinn tók upp pyngjú sína, en ambáttin leit undireins 
til bróður míns og mælti hann þá: „Nábúi góður! ekki liggur á, 
við skulum gera upp reikningana í annað skipti.“ Svona kom 
veslings flónið heim aptur í búðina sína, kvalinn af þremur stór- 
meinum: ást, sulti og örbyrgð. En hin ágjarna og illfúsa kona 
malarans ljet sjer ekki nægja, að svíkja bróður minn um verk- 
kaup sitt, heldur eggjaði hún mann sinn til að hefnast á honum 
fyrir ást þá, er hann bar til hennar, og gerðu þau það á þessa 
leið.  Malarinn bauð bróður mínum til kvöldverðar og er hann 
hafði veitt honum illa, mælti hann: „Bróðir! það er of framm- 
orðið til þess þjer farið heim, verið hjá mjer í nótt!“ þvínæst 
vísaði hann honum til rúms, en fór sjálfur með konu sinni í svefn- 
hús þeirra. Um miðnætti kom hann aptur til hans og mælti: 
„Nábúi góður! sofið þjer? asnan mín er veik og eg á mikið korn 
ómalað; mjer þækti vænt um, ef þjer vilduð snúa kvörninni í 
hennar stað.“  Bakbúk var búinn til þess, því hann vildi láta sjá 
góðan vilja og beiddi hinn að sýna sjer, hvernig hann ætti að fara 
að. Brá þá malarinn gjörð um hann miðjan, einsog um asna, lamdi 
keyrinu á lendar honum og mælti: „Áfram, nábúi góður!“ „því 
lemjið þjer mig þá,“ segir bróðir minn. „Til þess að örfa yður,“ 
svaraði malarinn, „án þess breifist asninn minn aldrei úr spor= 
unum.“ Bakbúk skildi ekkert í þessari meðferð, en þorði ekki að 
hljóða hátt; þegar hann hafði gengið fimm eða sex sinnum í kring- 
um kvörnina, vildi hann hvíla sig, en malarinn gaf honum þá tólf 
keyrishögg vel útilátin og mælti: „Verið röskur, nábúi góður! og 
standið ekki við fyrir alla muni; gangið áfram og lítið ekki í 
kringum yður, annars skemmið þjer fyrir mjer mjölið.“ 


16 


184. nótt. 


„Bróðir minn varð að snúa kvörninni það sem eptir var 
nætur, og er dagaði, gekk malarinn til konu. sinnar, en leysti hann 
ekki. Loksins kom hin unga ambátt og leysti hann: „Æ hvað 
við höfum aumkvað yður, hún hússmóðir mín og eg!“ sagði hin 
óhreinlynda dækja, „við eigum engan þátt í þessum illa grikk, sem 
hann hefur gert yður.“  Bakbúk vesalingur svaraði engu, svo var 
hann örmagnaður og lúinn, og fór hann heim með þeim staðfasta 
ásetningi, að hugsa aldrei framar um konu malarans. 

„Kalífinn hló að sögu þessari,“ mælti rakarinn ennfremur, „og 
tók þannig til máls: „Nú skaltu fara heim til þín og skal þjer 
nokkuð áskotnast af minni hálfu í hugnunar skyni, fyrst þjer brást 
veizlan, sem þú hlakkaðir til.“ „Drottinn rjetttrúaðra manna,“ 
svaraði eg, „yðar hátign virði mjer það á hægra veg, að eg ekkert 
þigg fyrr, enn eg haf sagt sögur hinna annara bræðra minna.“ 
þagði kalífinn við því og skildi eg þá, að hann mundi vilja veita 
mjer áheyrn, og hjelt þannig áfram frásögu minni. 


Sagan af hinum öðrum bróður rakarans. 


Hinn annar bróðir minn, Bakbarah hinn svíntennti mætti ein- 
usinni kerlingu á afviknu stræti, yrti hún á hann og kvaðst þurfa 
að segja honum nokkuð. Stóð hann þá við og spurði, hvað það 
væri. þá mælti kerling: „Ef þjer hafið tíma til að koma með 
mjer, skal eg fylgja yður í dýrðlega höll, og skuluð þjer sjá þar- 
konu, sem er eins fögur og dagurinn er bjartur. Hún mun fagna 
yður með mesta dálæti og bera mat á borð fyrir yður með dýr- 
asta víni; eg mun ekki þurfa að segja yður frekara.“ „Neil er 
það satt?“ segir bróðir minn. „Ekki er eg lýgin,“ ansaði kerling: 
„og með engin ósannindi fer eg; en takið nú eptir því, sem eg 
heimta af yður. þjer verðið að hegða yður skynsamlega, tala fátt 
og vera frábærlega kurteis og stimamjúkur.“  Bakbúk þáði boð 
þetta, og gekk hún á undan honum. enn hann fylgdi á eptir. 
Komu þau þá að hliði stórrar hallar og stóð þar fjöldi þjóna, 
ætluðu nokkrir þeirra að varna bróður mínum inngöngu, en jafn- 
skjótt, sem kerling hafði talað við þá, leyfðu þeir honum að fara 


"1 


inn, „Gætið þess nú,“ segir hún við Bakbúk, „að hin unga kona, 
sem eg fylgi yður til, ann mest hógværð og stillingu, en þolir 
engin mótmæli. Ef þjer, hvað þetta snertir, gerið henni að skapi, 
þá mun hún einskis synja yður.“  Bakbúk þakkaði henni heil- 
ræðið og lofaði að hlýðnast því. þvínæst fylgdi hún honum inní 
dýrðlegt herbergi í ferhyrndu húsi, sem var skrautlegt einsog kon- 
ungshöll, var í því miðju fagur lystigarður og loptsvalir allt um- 
hverfis. Beiddi kerling hann, að setjast í fagran legubekk og bíða 
Sstundarkorn, þangaðtil hún væri búin að segja hinni ungu konu 
komu hans. Hafði bróðir minn aldrei komið á svo glæsilegan stað, 
og dáðist að allri þeirri prýði, er þar var að sjá; rjeði hann af 
því hvílíkur lánsmaður hann mundi vera, og) kom yfir hann óstjórnleg 
kæti. þá heyrði hann allt í einu glaum mikinn, og kom til hans 
hópur ambátta, lá vel á þeim og veltust þær um af hlátri. Í 
miðjum hópnum gekk fögur jungfrú, var það auðsjeð á virð- 
ingu þeirri, er henni var sýnd, að hún var yfir hinum.  Bakbarah 
hafði vonazt eptir, að þau mundu talast við undir fjögur augu og 
furðaði sig á fjölmenni þessu., Þegar ambáttirnar komu nær 
honum, gerðu þær sig alvarlegri á svipinn, og er jungfrúin kom 
að legubekknum, stóð bróðir minn upp og hneigði sig djúpt 
fyrir henni. þvínæst. settist hún í tignarsæti, beiddi bróður minn 
að setjast niður aptur og mælti brosandi: „Mjer fær mikils fagn- 
aðar að sjá yður og óska eg yður alls góðs, sem yður leikur 
hugur á.“  „Heiðraða jungfrú!“ ansaði Bakbarah, „eg get ekki 
óskað mjer meins æðra enn sæmdar þeirrar, að koma á yðar fund.“ 
„Eg held það liggi vel á yður,“ svaraði hún, „og mundi yður ekki 
fjærri skapi, að við styttum okkur stundir saman.“  Skipaði hún 
þá að bera inn mat og var borðið hlaðið körfum, fullum af aldinum 
og sætindum, settist hún við það með ambáttunum og bróður mínum. 
Af því að hún sat andspænis honum, sá hún svíntennurnar í munni 
honum, þegar hann át, vakti hún eptirtekt ambáttanna á því og 
hlóu þær dátt með henni. Bakbarah leit öðru hverju upp, og er 
hann: sá jungfrúna hlægja, hjelt hann að henni væri svo óumræðileg 
gleði að sjer, að hún rjeði sjer ekki, vonaðist hann eptir að hún 
þá og þegar mundi senda ambáttirnar burt, svo þau gætu talast 
við vottalaust. Hún sá glöggt á honum, hvað hann hugsaði og 


78 


hafði gaman af að ala á þessari sætu tálvon, sagði hún við hann 
mörg blíðmæli og rjetti honum sjálf allt það, sem ljúffengast var 
á borði. Eptir máltíðina var staðið upp frá borðum og tóku þá 
tíu ambáttir að leika á hljóðfæri og syngja, en hinar dönsuðu. 
Til þess að koma sjer því betur, dansaði bróðir minn líka og var 
yngismærin í dansleiknum. En er dansað var um hríð, varð 
hvíld á; ljet hin unga kona færa sjer vínstaup, leit brosandi til 
bróður míns, til þess að gefa honum í skyn, að hún drykki hon= 
um til. Reis hann þá úr sæti og stóð ámeðan hún drakk; *því- 
næst ljet hún hella á staupið aptur og rjetti Bakbarah, til þess 
hann gerði sjer sömu skil. 


185. nótt. 


„Bróðir minn tók við staupinu kyssti á hönd hennar um 
leið og tæmdi það standandi í þakklætis skyni fyrir náð þá, er 
honum var auðsýnd. Ljet nin fagra jungfrú hann þá setjast hjá 
sjer, og kjassaði hann með ástar atlæti, tók hönd hans og lagði 
bakvið höfuð sjer, og gaf honum smá snoppunga. Af eptirlæti 
þessu varð bróðir minn svo frá sjer numinn, að bann þóktist vera 
hinn sælasti maður undir sólinni, og langaéi hann líka til að gera 
sjer dátt við hina töfrandi mey, en hafði ekki áræði til þess, þar- 
sem svo margar ambáttir horfðu á hann og hlóu án afláts. 
Yngismærin var alltaf að reka honum smá kinnhesta, en loksins 
rak hún honum slíkan rokna löðrung, að kinnin varð dreyrrauð og 
stökk hann þá upp úr sætinu til þess að flýa svo grátt gaman, 
sem þetta var.  Kerlingin, sem hafði fylgt honum þangað, ljet 
hann skilja á augnatilliti sínn, að þetta væri rangt gert af honum, 
og að hann ætti að sýna kurteisi, einsog hún hafði ráðið honum 
til. Kannaðist hann og við ávirðingu sína og vildi gera gott úr, 
færði hann sig því aptur nær jungfrúnni og ljet sem hann hefði 
ekki staðið upp í fússi. Tók hún þá í hönd honum, ljet bann 
setjast hjá sjer og byrjaði aptur á hinni dutlungasömu ástar glettni. 
Ambáttirnar, sem ekki hugsuðu um annað enn að skemmta henni, 
tóku nú í sama strenginn, ein þeirra rak hnefann á nasir Bak- 


79 


barah, vesaling, önnur reif í eyru honum, einsog hún ætlaði að 
Slíta þau af honum, og aðrar ráku honum utanundir, svo að gam- 
anið fór af. þoldi bróðir minn allt þetta með einstöku langlundar 
geði, gerði sig enda glaðlegan á svipinn og sagði við kerlinguna 
með uppgerðar brosi: „það var orð og að sönnu, að þjer sögðuð 
Mjer að eg kæmi í hendur góðlyndrar, fríðrar og yndislegrar konu. 
Mikið á eg yður að þakka.“ „þetta er nú minnst,“ svaraði kerl- 
ing, „bíðið bara við, þá mun koma allt annað.“ Jungfrúin segir 
þá við bróður minn: „þjer eruð laglegur maður og þykir mjer 
undur vænt um, þegar eg sje slíka kurteisi koma í móti duttl- 
ungasemi minni, og hitti mann, sem eg á skap saman við.“ Bak- 
barah rjeði sjer ekki fyrir gleði útaf orðum þessum og svaraði: 
„Náðuga jungfrú! eg er allur á yðar valdi, og megið þjer fara 
með mig, sem yður líkar.“ „En hvað þjer gleðjið mig,“ mælti 
jungfrúin, „þarsem þjer sýnið mjer slíka undirgefni, mjer líkar við 
yður í alla staði og þjer skuluð verða ánægður með mig. Sækið 
honum,“ sagði hún, „reykelsi og rósavatn.“ Sóktu þá tvær amb- 
áttir undireins reykelsisker úr silfri með hinum dýrasta viðsmjörs- 
viði í, og ljet önnur ilminn leggja um Bakbarah, en hin stökkti rósa- 
vatninu um andlit hans og hendur. Varð bróðir minn stórglaður 
af þessari virtingarfullu meðferð.  Skipaði jungfrúin ambáttunum 
þvínæst að syngja og leika á hljóðfæri; sagði hún einni ambáttinni að 
fara út með Bakbarah, og gera nokkuð við hann, sem þær báðar 
vissu, og koma síðan inn með hann aptur. Bakbarah heyrði á 
skipun þessa, stóð jafnskjótt upp, gekk til kerlingar, sem líka var 
staðinn upp, til að fylgja honum og ambáttinni,og spurði hana, 
hvað þær ætluðu að gera við sig. Sagði hún honum þá í 
hljóði: *„Hússmóðir okkar er forvitin og langar hana til að 
vita, hvernig yður fer kvennbúningur. Ambáttin þarna á að 
lita á yður augabrýrnar, skera af yður kampinn og færa yður í 
kvennmanns föt.“ „Brýrnar á mjer megið þið lita,“ ansaði bróðir 
minn, „því þær get eg þvegið á eptir, en hvernig á eg að koma 
fyrir nokkurs manns augu kampalaus? Þþjer sjáið það sjálfar, að 
eg get ekki leyft það.“ þá mælti kerling: „Varist þjer að mæla 
ímóti því, sem heimtað er af yður, því þá spillið þjer yðar máli, 
sem nú er á svo góðum vegi. Hún elskar yður og mun unna 


80 


yður allrar sælu, viljið þjer þá fyrir bannsetta kampana hafa af 
yður það mesta yndi, sem nokkrum manni getur hlotnast.“ Fór 
þá Bakbarah með ambáttinni, þegjandi inn í herbergi eitt, voru 
augabrýr hans þar litaðar rauðar og kamparnir skornir af honum, 
en þegar átti að skella af honum hitt skeggið, tók hann þvert fyrir, 
og: sagðist með: engu móti leyfa það. En ambáttin leiddi honum 
fyrir sjónir, að þá hefði hann til einskis lagt kampana í sölurnar, 
og kvaðst vera hissa á því, að nokkur maður skyldi geta horft Í 
skegg sitt, þarsem hann ætti kost á ástum hinnar fegurstu konu Í 
Bagdad. Lagði og kerling að honum með sköruglegum! fortölum og 
hótaði honum reiði jungfrúarinnar fögru, svo að bróðir minn ljet 
sjer segjast. Var loksins farið með hann í kvennbúningnum til 
jungfrúarinnar, og setti að henni slíkan ofsahlátur, að hún veltist 
um í legubekknum, sem hún sat í. Ambáttirnar tóku undir með 
henni og skelltu saman lófunum svo að bróðir minn vissi ekki, 
hvaðan á hann stóð veðrið. þá stóð yngismærin upp hlæjandi og 
mælti einsog fyrr: „Eg mundi gera yður rangt til, ef eg ekki elskaði 
yður af öllu hjarta, þarsem þjer hafið verið mjer svo eptirlátur, 
en vinnið einn hlut enn til elsku minnar og dansið í þessum bún- 
íngi.“  Hlýddi hann því og dönsuðu bæði yngismærin og ambátt- 
irnar við hann, og hlóu einsog þær væru orðnar trylltar. En 
er á því hafði gengið um stund, rjeðust þær allar á veslings mann- 
inn, lömdu hann með hnefunum og tróðu hann með fótunum svo 
að hann datt niður, nær því meðvitundarlaus.  Hjálpaði kerling 
honum þá á fætur, og fyrr enn hann gæti komið upp orði til að 
kvarta yfir hrakningi þessum hvíslaði hún þessum orðum að honum: 
„Huggist, og verið glaður, því nú eru hörmungarnar á enda, og nú 
munuð þjer taka laun fyrir. 


186. nótt. 


„Eitt er samt eptir,“ mælti kerling, „og þó lítilræði, því yður 
að segja þegar hússmóðir okkar hefur drukkið nokkuð, einsog 
hún hefir gert í dag, lætur hún engan, sem hún elskar, koma 
nálægt sjer, nema hann sje í tómri skyrtunni; mun hún þá skopa 
skeið á undan og hlaupa eptir loptsvölunum frá einu herberginn 


s1 


til annars, þangað til þjer náið-henni. þetta er líka ein af hinum 
kynlegu fyrirtektum hennar, en þjer eruð svo sprækur og ljettur 
á fæti, að þjer munuð undireins ná henni.“ Bróðir minn var nú 
kominn oflangt út í þetta til þess að snúa aptur. Fór hann því 
úr öllum fötunum; eins gerði yngismærin og tók af sjer hverja 
spjör nema nærskjólið, svo að hún væri því ljettari til hlaups. 
En er þau voru bæði búin til veðhlaupsins, tók hún eitthvað tutt- 
ugu skrefa forskot, og hljóp síðan með geysi flýti. Rann bróðir 
minn á eptir henni svo hart sem hann gat, hlóu ambáttirnar dátt 
að því og klöppuðu saman höndunum. En yngismærin fór lengra 
og lengra frammúr honum, og er hún hafði hlaupið nokkrum 
sinnum eptir loptsvölunum hringinn í kring, hljóp hún inní trjágang 
nokkurn langan og dymman og skaust þar út um hlið, er hún vissi 
af. Varð þá Bakbarah að fara hægra vegna myrkursins og missti 
sjónar á henni, kom hann loksins auga á ljós eitt, rann á það og 
komst útum dyr nokkrar, sem var skellt aptur á hæl honum. 
Skimaði hann þá íkringum sig, og undraðist er hann sá, að 
hann var kominn út á stræti, er sútarar bjuggu í, undruðust þeir 
ekki síður enn hann, er þeir sáu mann með hárauðar augabrýr, 
skegglausan í skyrtu einni. Skelltu þeir saman höndunum, æptu 
og tóku að gera spott að honum; sumir hlupu á eptir honum og 
lömdu hann með skinnum. þeir lögðu hendur á hann og settu 
hann upp á asna, sem „af tilviljun varð á vegi þeirra, þvínæst 
fóru þeir með hann gegnum strætin, og ljetu hann verða skrílnum 
til athlægis. En er þeir fóru framhjá húsi lögregludómarans 
bættist nýtt ólán við, því hann vildi vita, hvernig á upphlaupi 
þessu stæði. Sögðu þá sútararnir honum, að þeir hefðu sjeð 
bróður minn, einsog hann var til reika, koma út um dyr nokkrar 
á kvennabúri stórvezírsins, er vissu útað stræti þeirra. Ljet því 
lögregludómarinn lemja vesalinginn Bakbarah hundrað slög á 
iljarnar og flytja hann útúr borginni, var honum um leið bannað 
að stíga nokkrusinni fæti sínum í hana framar. 

Svona er sagan af hinum öðrum bróður mínum; hann vissi 
ekki, að konur höfðingja vorra gera ungum mönnum stundum 
þesskonar brellur, þegar þeir af einfeldni láta veiða sig í slíkum 
snörum. 

Þúsund og ein nótt. II. 6 


82 


187. nótt. 
Sagan af hinum þriðja bróður rakarans. 


„Bakbak, hinn þriðji bróðir minn var blindur, og hin þungbæru 
forlög hans höfðu gert hann að hússgangi, gekk hann hús úr húsi 
og beiddist ölmusu. Var hann orðinn svo alvanur að ganga á 
strætunum, að hann þurfti engrar fylgdar, og var það siður hans, 
er hann drap á dyr, að svara ekki fyrr enn upp var lokið. Einu- 
sinni barði hann að dyrum á húsi einu; hússráðandinn var einn 
heima og kallaði: „Hver er þar?“ Svaraði bróðir minn engu og 
barði á ný, og spurði hússráðandinn aptur, en þar var steinshljóð. 
Fór hann þá ofan, lauk upp og spurði bróður minn erindis. 
„Gefið mjer fyrir guðs sakir eitthvað,“ ansaði Bakbak. „þjer eruð 
blindur ef. mjer sýnist rjett,“ segir hinn, „því er nú verr,“ ansaði 
Bakbak. „Rjettið mjer þá höndina,“ mælti hússráðandinn. Bróðir 
minn gerði svo, en hinn greip um hana og dró hann með sjer 
upp stigann, og inn í herbergi sitt; hjelt Bakbak að hann mundi 
ætla að láta hann snæða með sjer, því slíkt hafði fyrr viljað 
honum til. En þegar þeir voru komnir upp, sleppti hússráðandinn 
hendi bróður míns, settist niður og spurði á ný, hvað hann vildi. 
Beiddist Bakbak þá ölmusu upp á nýtt, en hinn svaraði: „„Góð- 
urinn minn! mjer er ómögulegt að gera yður neitt annað gott enn 
að biðja guð að gefa yður sjónina aptur.“ „það gátuð þjer sagt, 
þegar eg stóð við dyrnar,“ ansaði bróðir minn, „og hefðuð þjer 
ekki þurft að ómaka mig hingað.“ „því eruð þjer þá sá einfeld- 
ningur,“ ansaði hinn, „að svara ekki undireins, þegar þjer fyrst 
drepið á dyr og þjer eruð spurðir um, hver þjer sjeuð ?“ „Hvað 
viljið þjer mjer þá ?“ spurði bróðir minn, og er hinn enga úrlausn 
kvaðst geta gert honum, mælti hann: „Hjálpið þjer mjer þá ofan 
stigann einsog þjer hjálpuðuð mjer upp.“ Gerið svo vel og farið 
einn)“ mælti hinn, „stiginn er rjett fyrir tínum á yður.“  Staul- 
aðist þá bróðir minn niður, en í miðjum stiganum skriðnaði honum 
fótur og hrapaði hann ofan á gólf, en höfuð hans og lendar 
meiddust til muna. Samt dróst hann á fætur aptur og gekk frá 
húsinu kveinandi, kvartaði hann sáran undan hússráðandanum, en 
hann gerði ekki annað enn hlægja að biltu hans. Í því bróðir minn 


83 


gekk út úr húsinu, gengu tveir blindir menn framhjá og þekktu 
hann á málrómi, spurðu þeir, hvað að honum gengi Sagði hann 
þeim af óförum sínum og kvaðst ekkert hafa fengið þann dag, 
beiddi hann þá fyrir alla muni að fylgja sjer heim til sín, svo að 
hann gæti í viðurvist þeirra tekið sjer fje til kvöldverðar af sam- 
eginlegri eign þeirra allra. þeir játtu því og fóru með honum; en 
hinn harðbrjóstaði hússráðandi hafði staðið við glugga og heyrt hvert 
orð, sem þeir sögðu. Hann var lymskur þjófur og hinn hrekkvís- 
asti, veitti hann þeim því eptirför og gekk með þeim inní hinn 
hrörlega kofa, er bróðir minn bjó í. Þegar hinir blindu voru seztir 
niður, mælti bróðir minn: „Nú skulum við loka dyrunum og 
grennzlast eptir, hvort enginn ókunnugur er á meðal vor.“ þá 
komst þjófurinn í bobba, en svo vildi til að kaðall hjekk ofan úr 
rjáfrinu, vóg hann sig þá upp á honum og hjelt sjer á lopti meðan 
hinir blindu læstu dyrunum og þreifuðust alstaðar fyrir í herberginu 
með stafprikum sínum. En er þeir voru búnir að því og seztir 
niður aptur, ljet hann sígast niður og settist með varkárni hjá 
bróður mínum, sem ekki vissi annað enn að hann væri einn með báðum 
hinum blindu mönnum. Tók Bakbak þannig til“ máls: „Bræður! 
þjer hafið gert mig að fjehirði peninga þeirra, er vjer allir þrír 
höfum nælt saman í langan tíma, nú vil eg sýna ykkur, að eg á 
það traust skilið, sem þjer hafið haft á mjer. þegar við töldum 
seinast saman, áttum við, einsog þið munið, tíu. þúsund drökmur 
og ljetum við fje þetta í tíu poka. þarna eru þeir ósnertir!“ 
Að svo mæltu greip hann hendinni milli gamallra leppa, er lágu 
afsíðis, og tók fram pokana einn í einu, fjekk lagsbræðrum sínum 
og mælti: „þið getið fundið á þyngslunum, að ekki hefur verið 
tekið á þeim; en við getum talið ef þið viljið.“ Sögðu þá báðir 
hinir blindu menn, að þeir tryðu bróður mínum, fór hann þvínæst 
í einn pokann og tók uppúr honum tíu drökmur; eins gerðu báðir 
fjelagar hans. En er bróðir minn hafði látið pokana á sinn stað, 
sagði einn af hinum blindu, að þeir mundu ekki þurfa að kosta 
neinu til kvöldverðar, því sjer hefði gefizt svo mikið af góðum 
mönnum, að þeim þremur mundi nægja. "Tók hann þá brauð, ost 
og nokkur aldin upp úr malpoka sínum, bar þetta á borð og tóku 
Þeir síðan til matar. Sat þjófurinn á hægri hönd bróður mínum, 
gr 


84 


tók allt, sem bezt var, og át með þeim. þó hann nú færi að 
öllu sem hljóðlegast, heyrði Bakbak samt til hans, er hann tuggði 
og kallaði undireins upp: „Við erum frá! hjer er maður inni!“ 
þreif hann þá undireins til þjófsins, greip um handlegg honum 
og grenjaði: „þjófur! þjófur!“ Eins gerðu hinir blindingjarnir, en 
hann varðist, sem bezt hann gat. Var hann stór og sterkur og 
hafði sjónina fram yfir hina, lamdi hann þá ákaft og kallaði enn 
hærra enn hinir: „þjófar! þjófar!“ Komu þá allir nábúarnir 
hlaupandi og brutu upp dyrnar, veitti þeim örðugt að skilja þá; 
en er þeir höfðu gert það, spurðu þeir, útaf hverju áflogin hefðu 
risið. Bróðir minn hjelt enn í þjófinn og gaf honum að sök, að 
bann hefði læðst inn með þeim til þess, að stela frá þeim því 
litla, sem þeir ættu. En undireins og þjófurinn sá menn koma, 
ljet hann aptur augun, og þóktist vera blindur, tók hann bæði 
Mahómet og kalífann til vitnis, að hinir þrír væru fjelagar sínir, 
og hjeldu fyrir sjer rjettum hlut, þeir hefðu lagzt á sig, og krafðist 
hann því rjettingar á máli sínu.  Nábúarnir vildu ekki skipta sjer 
af þessu og fóru með þá alla fjóra til lögreglustjórans. þar tók 
þjófurinn ótilkvaddur til máls, og ljezt alltaf vera blindur: „Herra! 
með því þjer eruð settur af kalífanum til að gæta rjettvísinnar, — 
guð láti hans vald fara vaxandi — þá játa eg yður því, að vjer 
erum allir jafnsekir. En af því vjer höfum svarið, að meðganga 
ekkert fyrr enn vjer yrðum kvaldir með iljastrokum, þá þurfið þjer 
ekki annað, enn að skipa að svo. verði gert, og er þá bezt þjer 


= byrjið á mjer.“ Bróðir minn ætlaði líka að tala, en honum var 


skipað að þegja, var nú þjófnum gefin iljastroka. 


188. nótt. 


„Þjófurinn þoldi með stöðuglyndi tuttugu, eða þrjátíu högg, 
þvínæst ljet hann, sem sársaukinn bæri sig ofurliða, lauk augunum 
upp til skiptis, beiddist miskunnar og vægðar á höggunum. þegar 
dómarinn sá, að þjófurinn horfði á hann með opnum augunum, 
spurði hann forviða: „þorparinn þinn! hvað á þetta að þýða ?“ 
„Herra!“ svaraði hann, „eg ætla, að segja yður mikilvægt laun- 


85 


ungarmál ef þjer viljið unna mjer miskunnar og fáið mjer inn- 
Siglis hring yðar að veði.“  Ljet þá dómarinn hætta að berja 
hann, fjekk honum hringinn og lofaði honum vægð; tók þá þjóf- 
urinn til máls: „Herra! við fjelagar höfum gert okkur upp sjón- 
leysi til þess vjer hindrunarlaust gætum |komizt inn í hús og 
farið inn í herbergi kvenna, höfum vjer þar neytt aflsmunar. Eg 
játa því og, að vjer með brögðum þessum höfum dregið saman 
tíu þúsund drökmur, og heimtaði eg í dag fjórða partinn, er eg 
átti, en fjelagar mínir synjuðu mjer þessa, af því eg hafði sagt, 
að eg vildi slíta við þá fjelagsskapnum, og voru þeir hræddir um, 
að eg mundi koma upp um þá. En er eg stóð fast á kröfu 
minni, rjeðust þeir á mig og misþyrmdu mjer, einsog þeir menn 
geta borið vitni um, sem fóru með oss hingað.  Vænti eg þess, 
herra! sakir rjettlætis yður, að þjer fáið mjer hinar tvö þúsund og 
fimmhundruð drökmur, sem eg á heimting á. En eigi fjelagar mínir 
að votta sannindi orða minna, verðið þjer að láta lemja þá þre- 
falt fleiri stafshögg enn mig, og munu þá augu þeirra uppljúk- 
ast,“ Bróðir minn og báðir hinir blindu menn ætluðu að hrinda 
af sjer þessum svívirðilegu álygum, en dómarinn veitti þeim enga 
áheyrn, og mælti: „þjer illvirkjar! svona látið þið einsog þið sjeuð 
blindir, notið það einsog yfirskyn og vekið meðaumkvun manna 
til þess þjer getið drýgt hina verstu glæpi.“  Ljet hann síðan 
lemja þá hundrað stafshögg.  Vonaði hann alltaf, meðan á því 
stóð, að þeir mundu opna augun, og er Ómögulegt reyndist að 
koma þeim til þess, kenndi hann þvermóðsku þeirra um. þjóf- 
urinn sagði við þá: „Aumir menn! ljúkið upp augunum og látið 
ekki lemja ykkur til dauða.“ þvínæst vjek hann sjer að dómar- 
anum og mælti: „Herra! eg sje glöggt, að þeir illskast til þrautar 
og eru þeir ef til vill hræddir við svívirðingu þá, er fyrir þeim 
liggur. það er bezt þjer látið þá sleppa hjá refsingu og fáið mjer 
einn af þjónum yðar til fylgdar til þess að sækja hinar tíu þúsund 
drökmur: „Dómarinn fjellzt á uppástungu þessa, ljet telja þjófnum 
tvö þúsund og fimmhundruð drökmur,. og stakk hinu í sjálfs sín 
Sjóð, en bróður minn og hina blindu menn rak hann í útlegð úr 
borginni. En undireins og eg spurði ófarir bróður míns flýtti eg 
Mjer á hans fund og kom honum inní borgina aptur á laun. En 


86: 


ekki þorði eg að leita til dómarans til þess að málið yrði leiðrjett 
og þjófnum refsað að maklegleikum, því eg var hræddur um að 
eg sjálfur mundi rata í eitthvert ólánið útúr því. 


Sagan af hinum fjórða bróður rakarans. 


Hinn fjórði bróðir minn hjet Alkus og var slátrari. Honum 
var frábærlega vel gefið að ala hrúta og temja þá til hrúta ats, 
hafði hann fyrir þá sök orðið vinveittur mörgum höfðingjum, sem 
hafa gaman af þesskonar ati og ala hrúta til þess. Margir verzl- 
uðu við hann og hafði hann jafnan hið bezta kjöt, því hann var 
vellríkur og sparði ekki fje til að hafa það sem bezt. Einusinni 
kom til hans karl með langt og sítt skegg, keypti hann sex pund 
af kjöti, borgaði þau, og gekk síðan á burt. Bróður mínum litust 
peningar þeir, er hann hafði greitt fyrir kjötið, svo fríðir, skírir og 
vel slegnir, að hann geymdi þá í kistli á afviknum stað. Sami 
karlinn kom í fimm mánuði á degi hverjum og keypti jafnmikið, 
og borgaði ávallt með samkyns peningum, lagði bróðir minn þá 
ætíð afsíðis. Nokkru eptir þetta ætlaði hann*að kaupa sjer nokkra 
sauði og borga þá með hinum fögru peningum, en honum brá Í 
brún, er hann lauk upp kistlinum og fann í stað peninganna ekki 
annað enn kringlótta pappírsmiða. Hann lamdi höfuð sitt, og æpti 
upp yfir sig svo hátt, að nábúar hans komu til hans og þókti 
þeim þetta ekki síður kynlegt enn sjálfum honum, er þeir heyrðu 
hvernig á stóð. „Guð gæfi,“ sagði bróðir minn grátandi, „að þessi 
hræsnisfulli karl kæmi hingað í staðl“ Jafnskjótt, sem hann hafði 
talað þessi orð, sá hann karlinn koma álengdar. Hljóp hann þá 
ámóti honum, þreif í hann og æpti hástöfum: „Hjálpið! góðir 
menn!“ og sagði hann lýðnum, er allt í einu þusti saman, allt hið 
sama og hann hafði sagt nábúum sínum. En er hann hafði út- 
talað mælti karlinn stillt og kuldalega: „þjer gerðuð vel, ef þjer 
ljetuð mig fara og bættuð með því svívirðingu þá, er þjer hafið 
gert mjer Í návist svo margra manna, því vísast væri, að eg gæti 
gért yður meiri smán, og þækti mjer illt ef eg neyddist til þess.“ 
„Hvað getur þú brugðið mjer um,“ mælti bróðir minn, „eg stunda 
atvinnu mína einsog ráðvandur maður og ekki hræðist eg þig.“ 


87 


„þjer viljið þá,“ mælti karlinn með sömu stillingu: og fyrr, „að 
eg geri það uppskátt; skuluð þjer þá vita, góðir menn! að maður 
Þessi selur mannakjöt fyrir sauðakjöt.“ „þú lygari!“ æpti bróðir 
minn. . „Nei! nei!“ sagði karlinn, „hann hefur nýlega slátrað 
manni og hangir hann fyrir utan búðina, einsog sauðkind; farið 
og vitið, hvort eg lýg.“ Nú hafði bróðir minn slátrað sauð þenna 
dag og hengt kroppinn fyrir utan búðina, einsog hann var vanur. 
Hann sór og sárt við lagði, að karlinn lýgi, en skríllinn, sem var 
auðtrúa, neyddi hann til að sleppa karlinum, og fór með hann til 
sölubúðar {hans, sáu menn þá kropp slátraðs manns hanga þar, 
einsogíkarlinn hafði sagt. En karl þessi var galdramaður og hafði 
gert lýðnum sjónhverfingar, einsog hann áður hafði töfrað augu 
bróður míns, svo að honum sýndust pappírs; miðarnir vera peningar. 
Einn af þeim, er hjelt í bróður minn, rak honum stóreflis hnefa- 
högg eg mælti: „Mannfýlan þín! þú lætur okkur þá eta manna- 
kjöt. En karlinn, sem ekki hafði yfirgefið hann, sló annað augað 
úr höfði honum og hver, sem gat komizt að, svalaði heipt sinni 
á honum. þvínæst fóru þeir með hann til lögregludómarans, og 
höfðu líkið með sjer og sýndu honum það, ákærunni til sönnunar, 
og krafðist karlinn þess, að fádæmis hegning yrði lögð á hinn 
grimma slátrara. Dómarinn hlýddi að vísu með þolinmæði á 
bróður minn, en honum þókti svo ótrúleg sagan um peningana, 
sem urðu að pappírsmiðum, að hann fór með hann, einsog fals- 
ara, eptir vitni sinnar egin sjónar, og ljet lemja hann hundrað 
stafshögg. Hann kvaldi hann og til að segja, hvar peningar hans 
væru geymdir, tók hann af honum allt það, er hann átti, setti 
hann uppá úlfalda og ljet hann vera öllum borgarlýðnum til sýnis 
í þrjá daga, og rak hann úr borginni í æfilanga útlegð. 


189, nótt. 


„Ég var ekki í Bagdad, þegar ólán þetta henti bróður minn. 
Fór hann á afskekkta staði og var þar á laun, þangaðtil sárin 
voru gróin, er hann hafði á bakinu eptir stafshöggin; þvínæst fór 
hann eptir hliðvegum á næturþeli til borgar einnar, þar sem hann 


88 


þekkti: engan mann, og leigði sjer hús; fór hann þvínær aldrei út. 
Loksins leiddist honum kyrseta þessi og fór hann því einusinni að 
ganga sjer til skemmtunar í forstaðnum. þá heyrði hann allt í 
einu koma á eptir sjer marga riddara með miklu háreysti. Nú 
vildi svo, til að hann var staddur nálægt hliði stórhúss nokkurs, 
og með því hann, eptir það, sem honum hafði viljað til, var 
hræddur við allt, þá lauk hann upp hliðinu, og fór inn til að fela 
sig. þegar hann hafði lokað því á eptir sjer, kom hann inn í 
stóran garð, en í sama bili hlupu tveir þjónar til, og tóku hann 
fastan. „Guði sje lof!“ sögðu þeir, „að þú sjálfkrafa hleypur 
okkur í greipar. þú hefur kvalið okkur hinar þrjár síðustu nætur 
svo, að okkur hefir ekki komið svefn á augu, og því aðeins hefurðu 
þyrmt lífi okkar, að við sjálfir gátum varist illmennsku þinni.“ 
Megið þjer nærri geta, hvort bróður mínum hefur ekki brugðið 
við slíka kveðju. „Góðir menn,“ mælti hann, „eg skil ykkur ekki, 
þið haldið víst eg sje annar enn eg er.“ Svöruðu þeir þá: „Nei! 
ónei! við þekkjum þig og stallbræður þína, þið eruð erkifantar. 
Ykkur þykir ekki nóg, að þið hafið rænt og ruplað hússbónda 
okkar, svo hann er kominn á verðgang, heldur viljið þið í tilbót 
drepa hann. Við skulum skoða, hvort þú hefur ekki hjá þjer 
hnífinn, sem þú hjelzt á í nótt eð var, þegar þú eltir okkur.“ 
Leituðu þeir þá í vösum hans og fundu hníf. —„„þorirðu nú.“ 
sögðu þeir, „að þræta fyrir, að þú sjert þjófur?“ Reyndi bróðir 
minn, að leiða þeim fyrir sjónir, að margur gæti borið hníf í 
vasa sínum, sem ekki væri þjófur, beiddi hann þá, að hlýða á 
sögu sína, og sagði þeir mundu þá öllu heldur aumkva sig, enn 
tortryggja. þeir gáfu því engan gaum, heldur flugu þeir á hann, 
tróðu haun fótum, rifu utanaf honum fötin og misþyrmdu honum 
hálfu meira enn áður, þegar þeir sáu örin á baki hans, því þeim 
þókti það vottur um, að hann ekki mundi vera ráðvandur maður. 
Kallaði þá bróðir minn upp. hljóðandi: „Miklar hljóta syndir mínir 
að vera, þarsem mjer áður hefur verið misþyrmt saklausum, og 
þarsem það nú hendir mig í annað: sinn fyrir jafnlitlar sakir.“ 
þjónarnir skeyttu alls ekki kveinstöfum hans, heldur fóru þeir 
með "hann til lögregludómarans, og spurði hann bróður „minn: 
„Hvernig dirfðist þú að koma! í hús til þeirra og elta þá með 


89 


Teiðdan hnífinn ?“ „Herra!“ ansaði vesalingurinn Alkus, „eg er öld- 
Ungis saklaus, en mjer er ógæfan vís, ef þjer ekki viljið heyra á 
mig með þolinmæði.“ Greip þá annar þjónanna frammí og sagði 
við dómarann: „„Ætlið þjer að hlýða á ræningja, sem brýzt inn 
til dráps og gripdeilda? Ef þjer ekki trúið okkur, þá skoðið þjer 
á honum bakið.“ þvínæst fletti hann klæðum af baki bróður 
míns, og ljet þá dómarinn án frekari ransóknar lemja hann 
hundrað högg á herðarnar. Síðan ljet hann setja hann uppá úlf- 
alda og fara með hann um borgina; skyldi hrópa þessi orð um 
leið: „Svona er þeim refsað, sem brjótast inní húsl“ Að því 
búnu rak hann Alkus í æfilanga útlegð þaðan. Sögðu mjer 
menn, er höfðu mætt honum, hvar hann hafðist við eptir þetta 
annað slys, fór eg þá til hans, kom honum á laun til Bagdad og 
hjálpaði honum sem eg bezt gat. 


190. nótt. 


„Kalífinn Mostanser Billah hló ekki að sögu þessari einsog 
hinum fyrri, heldur aumkvaði hann lánleysingjann Alkus. Ætlaði 
hann þá að gefa mjer eitthvað og láta mig fara, en eg ljet menn 
engan tíma fá til þess, að fullnægja skipun hans, heldur tók eg 
undireins aptur til frásagna: 


Sagan af hinum fimmta bróður rakarans, 


Hinn fimmti bróðir minn, er Alnaschar hjet, var fjarska latur 
meðan faðir minn lifði. Ístað þess að vinna, var hann svo ósvíf- 
inn, að hann sníkti á kvöldin og lifði hinn næsta dag af ölmusum 
Þeim, er honum gáfust. þegar faðir okkar var andaður, skiptum 
við jafnt hinum eptirlátnu fjármunum hans, og fengum við sjö 
bræður hundrað drökmur hver. Svo mikið fje hafði Alnaschar 
aldrei haft ámilli handa og vissi hann ekki, hvernig hann ætti að 
verja því. Eptir langa umhugsun, keypti hann hjá stórkaupmanni 
nokkrum flöskur og ýmsan glervarning, ljet rusl þetta í gagnsæra 
körf og leigði sjer dálitla búðarkitru; þar sat hann upp við „þilið 


90 


með körfina fyrir framan sig og beið kaupenda. Hann starblíndi 
á körfina og talaði sem nú segir svo hátt, að skraddari nokkur 
heyrði, sem var nábúi hans: „Fyrir þessa körf hef eg gefið hundrað 
drökmur, og það var aleiga mín. þegar eg sel eitt og eitt glerí- 
lát, mun eg hafa uppúr henni tvö hundruð drökmur; þessum tveimur 
hundruð drökmum ver eg til nýrra glerkaupa og græði fjögur 
hundruð drökmur. þannig munu mjer með tímanum áskotnast 
fjögur þúsund drökmur, og er hægt að tvöfalda þær. þegar eg 
hef !eignast tíu þúsund drökmur, hætti eg að verzla með glervöru 
og verð gimsteinakaupmaður, og verzla með demanta, perlur og 
allskonar dýrmæta steina. Þegar eg hef efni til, mun eg kaupa 
fagurt hús, stórar fasteignir, þræla, geldinga og hesta. Eg mun 
hafa dýrðlegt borðhald með mestu stórmennsku; alla söngmenn, 
dansmenn og dansmeyar læt eg koma til mín. En ekki mun eg 
una við svo búið, eg mun auka eigur mínar, þangáaðtil eg á 
hundrað þúsund drökmur. þegar eg er orðinn svo ríkur, þykist 
eg ekki minni, enn eg væri konungborinn; eg bið mjer dóttur 
stórvezírsins til eiginkonu og læt segja honum, að eg hafi frjett af 
frábærri fegurð hennar, vitsmunum, orðheppni og öðrum kostum, 
og vilji gefa honum þúsund gullpeninga fyrir fyrstu nóttina, sem 
við dóttir hans liggjum í hvílu saman. Skyldi nú vezírinn, hvað 
ekki til kemur, vera svo ókurteis að synja mjer um dóttur sína, 
þá tek eg hana með valdi uppí opið geðið á honum, og fer heim 
með hana, hvað sem hann segir. þegar eg nú er kvongaður dóttur 
stórvezírsins, kaupi eg handa henni tíu hina yngstu og fríðustu 
geldinga, sjálfan mig bý eg einsog konungborinn maður, og læt 
þræla ganga á undan mjer og eptir; eg ríð fríðum fáki við söðul 
úr skíru gulli, og söðulklæði úr gullfjölluðu rósasilki, alsett de- 
möntum og perlum, fer eg þannig um borgina til hallar stór- 
vezírsins, og allir hneigja sig djúpt fyrir mjer, bæði æðri og lægri 
stjettar. þegar eg er farinn af baki hjá vezírnum, skipast menn 
mínir í tvær raðir til hægri og vinstri handar, geng eg á milli 
þeirra upp tröppurnar, og fagnar þá vezírinn mjer, einsog tengda- 
syni sínum, víkur úr sæti sínu og sezt neðar mjer til að sýna 
mjer sem mesta virðingu. Ef nú þetta fer að vonum, þá koma 
tveir af þjónum mínum sinn með hvern pokann fullan af þúsund 


EJ 


gullpeningum, gef eg vezírnum annan einsog gjöf þá, er eg hjet 
honum fyrir brúðkaupsnóttina, hinn gef eg honum til merkis um, 
að eg sje orðheldinn maður og efni: meira enn eg lofa, Eptir 
slíka stórmennsku mun hvert mannsbarn lofa örlæti mitt. Með 
sömu viðhöfn mun eg heim ríða; mun þá kona mín senda mjer 
kveðju með þjónum nokkrum í þakklætis skyni fyrir, að eg sókti 
föður hennar heim. þjóninum mun eg gefa fagra skikkju og láta 
hann fara af mínum fundi sæmdan virðulegum gjöfum. En skyldi 
hún senda mjer skikkju, þá þigg eg hana ekki, og vísa sendimanni 
burt. Aldrei skal hún fara úr herbergi sínu án minnar vitundar, 
hvað sem hún ber fyrir, og þegar eg kem inn til hennar, skal eg 
ætíð sjá svo um, að henni aukist lotning fyrir mjer. Á engu heimili 
skal vera betra skipulag enn mínu. Eg mun ætíð ganga í skraut- 
legum klæðum, og þegar eg er hjá konu minni um kvöldtíma, mun 
eg setjast Í öndvegi og hvorki líta til hægri handar nje vinstri. 
Eg mun vera fálátur og. meðan kona mín, fögur einsog máni Í 
fyllingu, stendur frammi fyrir mjer í öllu skarti sínu, mun eg láta 
sem eg ekki sjái hana. þá munu þjónustumeyar hennar segja: 
„Drottinn vor og herra! hjer stendur kona yðar, auðmjúk ambátt 
Yðar, og bíður þess, að þjer sýnið henni nokkur ástaratlot. Henni 
er mesta skapraun, að þjer skulið ekki virða hana viðlits og hún 
er þreytt af því, að standa svo lengi; bjóðið henni að minnzta 
kosti sæti.“ Svara eg þá engu og mun það fá þeim enn meiri 
undrunar og hryggðar. þá munu þær fleygja sjer fram fyrir fætur 
mína, og þegar eg hef látið þær sárbæna mig góða stund, mun eg 
líta upp, horfa til þeirra einsog i þaunkum og þvínæst hengja 
niður höfuðið einsog fyrri. Munu þær þá halda, að mjer þyki ekki 
kona mín full góð eða nógu skrautbúin og munu þær fara með 
henni í annað herbergi og færa hana í enn glæsilegri búning. Mun 
eg, meðan á því stendur, fara í skrautlegri klæði og er hún kemur 
aptur, mun eg fara eins að og í fyrsta sinn. Skal kona mín und- 
ireins á hinum fyrsta degi sjá, hvernig hún á að haga sjer við mig. 


92 


191. nótt. 


„Þegar brúðkaupið er á enda mun eg taka af þjóni nokkr- 
um, sem verður nálægt mjer, pyngju með fimmhundruð gullpen- 
ingum í, mun eg gefa hana konum þeim, er prýða hár konu 
minnar, til þess að þær láti okkur tvö ein. En er þær eru farnar, 
mun kona mín fyrst leggjast niður í rúm; svo geri eg líka, en 
sný bakinu að henni alla nóttina og tala ekki orð. Mun hún 
fortakslaust daginn eptir kvarta undan drambi mínu og fyrirlitn- 
ingu við móður sína, konu stórvezírsins, og mun mjer þá verða 
dillað. Kemur þá kona stórvezírsins og segir við mig: „Herra!“ 
— hún þorir ekki að kalla mig tengdason, því hún er hrædd 
um, áð svo kompánlegt ávarp styggi mig — „eg bið yður að 
lítilsvirða ekki dóttur mína, heldur verða henni dálítið nærgön- 
gulli. Eg þori að fullyrða, að hún elskar yður af öllu hjarta og 
hefur ekki hugann á öðru, enn að gera yður allt að vilja.“ En 
hvað sem tengdamóðir mín segir, mun eg engu svara og vera 
jafn alvarlegur sem fyrri. Mun hún þá fleygja sjer fram fyrir 
fætur mína, kyssa hendur mínar hvað eptir annað og segja: 
„Herra! gátuð þjer efast um skírleika dóttur minnar? eg sver 
yður það, að eg ætíð hef haft gætur á henni log hefur enginn 
karlmaður annar enn þjer sjeð andlit hennar. Særið hana því 
ekki framar, einsog þjer hafið gert, sýnið henni þá virðingu að 
líta á hana og styrkið hana í hinu góða áformi, sem er í því 
innifalið, að láta allt eptir yður.“ En eg mun alls ekki láta það á 
mig fá. Mun þá tengdamóðir mín rjetta konu minni vínstaup 
og segja: „Far þú og byrla honum það sjálf; það er vísast hann 
verði ekki svo harðbrjósta að drepa hendi við því, þegar svo 
fögur hönd rjettir honum það.“ þá mun kona mín koma með 
staupið og nema staðar frammi fyrir mjer skjálfandi, en eg lít þá 
hvorki á hana nje tala orð; mun hún þá segja grátandi: „Hjartað 
mitt! elskan mín! blessaður maður minn! eg sáfbæni yður fyrir 
miskunsemi drottins að sýna mjer þá náð, að taka við staupi 
þessu af hinni auðmjúkustu ambátt yðvarri.“ En eg mun hvorki 
líta til hennar, nje svara henni; mun þá grátur hennar vaxa um 
helfing og mun hún segja: „Gæzkan mín góða! eg hef ekki frið 


93 


fyrr enn þjer drekkið það,“ og halda staupinu að vörum mínum. 
Verð eg þá leiður á bænum hennar, horfi til hennar ógurlegum 
augum, rek henni rokna löðrung og spyrni henni svo hart frá 
mjer með fætinum. að hún mun detta niður á gólfið „langt frá 
legubekknum.“ 

Bróðir minn var svo sokkinn niðrí hugarburði þessa, að hann 
ósjálfrátt spyrndi fætinum, um leið og hann talaði orð þessi, í 
glerkörfina, hrökk hún úr búðinni útá stræti, en allt sem í henni 
var, hraut í þúsund mola. Skraddarinn nábúi hans, sem hafði 
heyrt þetta heimskulega eintal, rak upp skellihlátur og sagði við 
bróður minn: „Vesæll maður! skammastu þín ekki, að fara svo 
illa með svo unga konu, sem ekkert hefur gert þjer á móti skapi. 
þú hlýtur að vera furðu skapharður, þarsem þú fyrirlítur tár og 
töfrandi fegurð svo yndislegrar konu. Væri eg í sporum stórvezír- 
sins, tengdaföður þíns, mundi eg láta lemja þig hundrað högg með 
nautasvipu og láta fara með þig um alla borgina þjer til mak- 
legrar minnkunar.“ En hið hörmulega slys, að glerið brotnaði, 
kom bróður mínum skjótt til sjálfs sín, sá hann, að hann hafði 
bakað sjer það með óhóflegu stórlæti, lamdi því andlit sitt og reif 
sundur klæði sín.  Volaði hann og veinaði svo gífurlega, að ná- 
búar hans þustu saman og menn stóðu kyrrir á strætinu, sem voru 
á leið til hádegis bænagerðar. Voru þeir í fleira lagi, því helgur 
dagur var, og hlóu margir að Alnaschar, en sumir kenndu i brjóst 
um hann. Grjet hann sífellt þangaðtil tígin kona ein kom þangað 
ríðandi veltygjuðum múlasna, spurði hún góðlátlega, hvað að 
honum gengi. En er hún hafði heyrt, að hann hefði keypt gler- 
vörur fyrir aleigu sína og misst allt sitt, um leið og þær brotn- 
uðu, skipaði hún geldingi þeim, er fylgdi henni, að gefa Alnaschar 
allt það fje, sem hann hefði hjá sjer.  Fjekk geldingurinn bróður 
mínum pyngju með fimmhundruð gullpeningum í, og ætlaði hann 
þá að deya af fögnuði. Hann óskaði hinni veglyndu konu allrar 
blessunar, þvínæst lokaði hann búðinni, því hann hafði ekkert að 
gera þar og fór heim. Sat hann þar íhugafullur af láni sínu og 
var drepið á dyr hans; spurði hann, hver þar væri og rjeði hann 
af svarinu, að það mundi vera kona. Lauk hann upp, og var það 
gömul kerling; heiddi hún hann, að ljá sjer vatnsskál og leyfa sjer 


94 


að fara inn og þvo sjer, af því tími væri kominn til bænagjörðar- 
Ljet hann þetta eptir henni, þó hann ekki þekkti hana, settist því- 
næst aptur í sæti sitt og var að hugsa um hið síðasta æfintýri 
sitt; hann ljet gullpeninga sína í mjóan og langan sjóð til þess hann 
gæti borið þá við belti sjer. Meðan hann var að því, gerði kerling 
bæn sína, síðan fór hún til bróður míns og fleygði sjer fram fyrir 
fætur honum, svo að enni hennar kom við gólfið, rjett einsog hún 
ætlaði að biðja til guðs; síðan stóð hún upp, óskaði honum alls 


góðs og þakkaði honum fyrir greiðann. 


192. nótt. 


„Áfþví nú kerling var svo auðmjúk og vesællega búin, hjelt 
Alnaschar, að hún beiddist ölmusu, og bauð henni tvo gullpeninga. 
En hún færðist undan, einsog hún undraðist og styggðist af því, 
að hann ætlaði sig vera eina af hinum áfjáðu förukerlingum, sem 
fara inní hús til manna, kvaðst hún ekki heldur vera fjár þurf- 
andi, því hún væri í vist hjá ungri konu í borginni, sem væri 
jafnauðug og hún væri fríð og ljeti hún sig ekkert skorta. Bróðir 
minn hafði alls engan grun á því, að hún drap hendi við fjenu af 
einberri slægð, til þess að hafa því meira út úr honum, spurði 
hann hana því, hvort hún gæti ekki veitt sjer þá sæmd, að sjá 
konu þessa. Svaraði hún þá: „það er velkomið, og mun hún fús 
til að gerast kona yðar, og fá yður í hendur allar eigur sínar. 
Takið því fje yðar og fylgið mjer!“ Varð Alnaschar svo afar- 
glaður af því, að eignast í einu fríða og auðuga konu, að hann 
sleppti öllum athuga og varð samferða kerlingu með hina fimm- 
hundruð gullpeninga, sem hann átti. Gekk hún á undan honum 
og komu þau að veglegu húsi, drap hún þar á dyr og lauk upp 
ung grísk ambátt. Ljet kerling Alnaschar fara inn á undan sjer 
og fylgði honum yfir garð fagurlega steinlagðan inní sal, var þar 
vel um gengið og styrkti það hann í hinni góðu trú á húsfrey- 
unni. — Meðan kerling fór inn til þess að segja henni komt 
hans, settist hann niður og tók ofan, því hann var dasaður af 
hita.  Rjett á eptir kom hin unga kvennsnipt, og fannst honunt 


95 


enn meira um fegurð hennar, enn hinn glæsilega búning; stóð 
hann þá undireins upp. Hún beiddi hann kurteislega, að sitja 
kyrran, settist hjá honum, og sagðist vera stórfegin komu hans, 
og er hún hafði skjallað hann með mörgum blíðmælum, tók hún 
Þannig til orða: „Hjer er ekki skemmtilegt; rjettið mjer höndina 
Og komið með mjer.“ Að svo mæltu, leiddi hún hann við hönd 
sjer inní afvikið herbergi, og sat þar á tali við hann um hrið, 
þvínæst gekk hún burt og mælti: „Bíðið mín hjer, eg kem undir- 
eins aptur.“  Alnaschar beið þá, en í stað konunnar kom inn 
stór svartur þræll með brugðið sverð, leit til hans ógurlegum 
augum og mælti: „Hvað viltu hjer?“ Gat bróðir minn ekki svarað 
fyrir hræðslu, tók þá þrællinn af honum fjeð, og veitti honum 
mörg sár með sverðinu, en allt voru það svöðusár. Steyptist hann 
þá til jarðar og lá hreifingarlaus, þó hann hefði fulla rænu, en 
Svertinginn hugði hann dauðan og kallaði eptir salti, kom hin 
gríska ambátt með salt á stórum diski og njeru þau sár bróður 
míns með því; varð henum eigi ráðafátt í háska þessum og ljet 
hann ekkert lífsmark á sjer finna, þó hann kenndi logandi sviða. 
En er svertinginn og ambáttin voru gengin burt, kom kerlingin, sem 
hafði ginnt hann þangað, dró hann á fótunum að hlemm einum, 
er hún lauk upp, „og fleygði honum þar niður. Rann á hann 
Ómegin af biltunni, og leið góð stund þangaótil hann kom til 
sjálfs sín; sá hann þá lík margra myrtra manna kringum sig. 
Var það saltinu einu að þakka, að hann hjelt lífinu.  Hresstist 
hann smámsaman svo að hann fjekk staðið upp og lokið hlemmnum 
upp í náttmyrkrinu. Fann hann allgott fylgsni í garðinum og 
faldi sig þar til morguns, sá hann þá hina svívirðilegu kerlingu 
koma, ljúka dyrunum upp og ganga út, líklega til þess að leita 
nýrrar veiði. En svo að hún ekki skyldi verða neins áskynja 
gekk hann rjett á eptir henni úr ræningja bæli þessu og flýði hann 
þá til mín. Eptir mánaðar tíma. voru sár hans gróin og ásetti 
hann sjer að hefna sín. Hann fyllti því sjóð, er tók fimmhundruð 
gullpeninga, með glerbrotum, batt hann við belti sjer, bjó sig 
Einsog gömul kerling og hafði sverð á sjer innanklæða. 


96 


193. nótt. 


a í þessum búningi mætti hann kerlingunni einn morgun og 
spurði hana með annarlegum málrómi, hvort hún gæti ekki lánað 
sjer gullvog, og brá því á, að hann væri nýkominn fra Persalandi 
með fimmhundruð gullpeninga og vildi vita hvort þeir hefðu rjetta 
vikt. „Jál jál frúin góðl“ svaraði kerling, „þá hittist vel á, 
Eg skal fylgja yður til sonar míns, sem er víxlari og mun hann 
gjarna vega fjeð fyrir yður. Komið því fljótt með mjer, svo að 
við finnum hann heima.“ En kerling fylgdi bróður mínum aptur 
í sama húsið og inní sama sal og fyrri, skildi hún þar við hann 
til. að kalla á þann, er hún hafði nefnt son sinn, og kom hann 
undireins í líki svarta þrælsins og æpti að bróður mínum: „þín 
bölfaða kerling! stattu upp og komdu með mjer!“ Stóð bróðir 
minn þá upp og fylgdi á eptir svertingjanum, brá sverðinu undan 
klæðum. sínum og hjó aptanað honum, svo að af tók höfuðið. 
Tók hann höfuðið í aðra hönd sjer, en dró skrokkinn með hinni að 
hlemmnum og fleygði honum þar niður. Gríska ambáttin, sem 
var þessu alvön, kom nú með disk kúfaðan af salti, en er hún sá 
bróður minn, er kastað hafði kvennbúningnum missti hún niður 
saltið og flýði, en hann náði henni og hjó af henni höfuðið. Hin 
svikráða kerling kom nú, er hún heyrði háreystið, fjekk Alnaschar 
tekið hana höndum áður enn hún gat flúið, og mælti: „Óhræsið 
þitt! þekkirðu mig ekki?“ Svaraði hún þá skjálfandi: „Herra! hver 
eruð þjer ? eg man ekki til eg hafi sjeð yður.“ Svaraði hann þá: 
„Eg er sá, sem þú þvoðir þjer hjá, þegar þú last hræsnisbænirnar, 
„„Manstu það ?“ Fjell hún þá fram fyrir fætur honum og beiddist 
miskunar, en hann hjó hana sundur í fjögur stykki. Var nú 
eptir yngiskonan, sem ekkert vissi af því, er gerðist í húsi hennar. 
Leitaði hann og fann hana í herbergi einu, hnje hún í ómegin €r 
hún sá hann.. Hún beiddi hann, að gefa sjer líf og gerði hann 
það af drengskap sínum, spurði hann síðan, hvernig hún hefði 
getað átt sambúð við illþýði það, sem hann nú hefði hefnt sín á 
einsog maklegt var. Svaraði hún þá: „Eg var kona ráðvands 
kaupmanns og kom stundum til mín bannsett kerlingin, var mjer 
þá öldungis grunlaust um vonzku hennar. Einusinni sagði Þún 


97 


við mig: „Göfuga frú! í dag höldum vjer dýrðlegt brúðkaup og 
mundi oss vera mikil gleði, ef. þjer sæmduð það með návist yð- 
varri.“  Ljet eg á þetta teljast, fór í bezta búning. minn, tók 
Dyngju með hundrað gullpeningum í og fylgdi henni. Fór hún 
með mig hingað og var svertinginn hjer fyrir, hjelt hann mjer 
með valdi og hef eg orðið að þola miklar ógnir í þrjá ár.“ þá 
mælti bróðir minn: „Hann hlýtur að hafa dregið saman ógrynni 
auðæfa með illvirkjum sínum;“ kvað hún svo vera og mælti: „Yður 
mundi aldrei bresta fje, ef þjer gætuð flutt það. burt; komið með 
mjer og mun raun bera vitni.“  Fylgði hún honum þá inní her- 
bergi eitt og sýndi honum margar kistur fullar af gulli, fjekk það 
honum svo mikillar undrunar, að hann varð frá sjer numinn. 
„Farið,“ sagði hún við Alnaschar, „og sækið nógu marga menn 
til þess, að flytja allt þetta burt.“ Ljet bróðir minn ekki segja 
sjer það tvisvar, heldur hljóp hann í skyndi og kom aptur með 
tíu menn. En þá sá hann með undrun, að dyrnar á húsinu stóðu 
Opnar, en yngismærin alveg horfin með öll auðæfin, og hafði þar 
orðið slægðar munur. Vildi hann nú ekki fara tómhentur heim, 
þó gullkisturnar væru horfnar, og ljet því flytja það burt, sem fyrir 
var af húsbúnaði og búsgögnum, og var það meira enn svaraði 
hinum fimmhundruð gullpeningum. En er hann skildi við húsið, 
lást honum eptir að loka dyrunum, tóku þeir, sem næst bjuggu 
eptir því og ljetu lögreglustjórann vita af flutningi þessum, er 
þeim virtist ískyggilegur.  Alnaschar svaf nú vært meðan á þessu 
stóð, en er hann ætlaði að ganga út morguninn eptir, stóðu tutt- 
ugu lögregluþjónar við dyr hans, tóku hann fastan og mæltu: 
„Komdu með okkur, herra okkar vill tala við þig.“ Hann bauð 
Þeim fje til þess að sleppa sjer lausum, en þeir ljetu, einsog 
Þeir heyrðu það ekki, heldur bundu þeir hann og neyddu hann til 
að fara með sjer. 


194. nótt. 


„Lögregludómarinn spurði bróður minn, hvar hann hefði tekið 
alla búshluti þá, er fluttir voru til hans daginn áður. Alnaschar 
Þúsund og ein nótt. II. 1 


98 


sagði honum hreinskilnislega frá æfintýri sínu og öllu, er hann 
hafði gert, frá því kerling beiddist fyrir heima hjá honum, 
og allt þangaðtil yngismærin hvarf með gullkisturnar.  Beiddi 
hann og dómarann, að láta sig halda búshlutunum, er hann hafði 
flutt burt, einsog skaðabót fyrir hina fimmhundruð gullpeninga, 
sem rænt var frá honum. Dómarinn lofaði honum engu um það, 
heldur sendi nokkra. af þjónum sínum heim til hans og ljet þá 
taka allt, sem þar var fyrir. En er honum var sagt, að því væri 
nú öllu komið í hans varðveizlu, skipaði hann bróður mínum að 
fara úr borginni og lagði dauðahegning við, ef hann kæmi í hana 
aptur. En í þessu lá þannig, að hann var hræddur um að ella 
mundi hann ganga á fund kalífans og bera sig upp undan rangs- 
leitni hans.  Alnaschar hlýddi honum mótmælalaust og lagði á 
stað til að leita sjer hælis í annari borg. Á leiðinni komst hann 
í ræningja hendur, rændu þeir hann öllu og flettu hann klæðum. 
Þegar mjer barst harmasaga þessi, tók eg föt með mjer, leitaði 
hann upp og huggaði sem bezt eg gat. þvínæst hafði eg hann 
með mjer til borgarinnar á laun og ljet mjer eins annt um hann 
og hina aðra bræður mína. 


Sagan af hinum sjötta bróður rakarans. 


Nú á eg ekki eptir nema sögu hins sjötta bróður míns,“ 
mælti rakarinn; „hann hjet Skakabak með skarð í vör. Hann tók 
hundrað silfurdrökmur í arf, einsog við hinir bræðurnir, varði 
hann þeim svo vel, að hann varð vel megandi maður. En allt í 
einu komu forlögin honum í slík bágindi, að hann varð að lifa á 
bónbjörgum og hafði hann bezta lag á því. Einkum lagði hann 
stund á að koma sjer við þjóna, svo að hann fyrir milligöngu 
þeirra fengi að koma á fund höfðingja og gæti hrært þá til með- 
aumkvunar. Einhverju sinni varð honum gengið framhjá skraut- 
legri höll með háreistu porti, sá hann gegnum það inní víðan 
garð og úði þar og grúði af þjónum. 'Spurði hann einn þeirra, 
hver yfir höllinni ætti að segja, og var honum svarað: „Hvaðan 
kemur þú vinur, að þú skulir spyrja,þannig? sjer þú ekki á öllu, 
að einhver Barmekíði hlýtur að eiga höllina.“ Bróðir minn þekkti 
vel örlæti og stórlyndi Barmekíða, og beiddi dyraverðina, — því 


99 


þar voru fleiri enn einn — að gefa sjer ölmusu. „Far þú inn,“ 
svöruðu þeir,“ enginn meinar þjer það og getur þú sjálfur borið 
upp bæn þína, þú munt fara ánægður frá honum.“ Bróður mínum 
kom kurteisi þessi óvænt, þakkaði hann þeim vel og gekk inní 
höllina, sem var svo afarvíð, að hann varð að ganga langan veg 
áður enn hann náði til híbýla Barmekíða. Loksins kom hann að 
stóru ferstrendu húsi með fögru byggingarlagi, og gekk inn í 
forsalinn, sá hann þaðan í fagran aldingarð; voru trjágöngin í 
honum lögð marglitum tinnusteinum, svo fagurt var á að horfa. 
Herbergin, sem lágu allt umhverfis á jafnsljettu, voru nærri því 
öllsaman opin og horfðu við sól, hjengu því fortjöld fyrir, en þegar 
hinum megnasta dagshita linnti, voru þau tekin frá. Hefði betur 
legið á bróður mínum, mundi hann hafa dázt að svo fögrum stað. 
Þegar hann hafði gengið lengra, kom hann í sal með ríkmann- 
legum húsbúnaði, prýddan gullnum og heiðbláum laufamyndum. 
Sat þar í tignarsæti öldurmannlegur maður með sítt skegg, og 
hugði hann að þar mundi hússbóndinn vera. Enda var það Barme- 
kíði sjálfur, bað hann bróður minn velkominn með blíðu, og 
spurði, hvers hann óskaði. Svaraði hann þá með aumkvunarlegum 
svip: „Herra! eg er aumingi og kominn uppá liðsinni voldugra og 
göfuglyndra manna, einsog þjer eruð.“ það var ómögulegt, að 
bróðir minn gæti hitt á betra mann, enn þessi var, því hann 
hafði ótal mannkosti til að bera. það var einsog hann yrði for- 
viða á svari hans, hann þreif höndum fyrir brjóst sjer, eins- 
og hann ætlaði að rífa af sjer fötin og sýna þannig hryggð 
sína. „Getur slíkt átt sjer stað,“ mælti hann, „að eg sje í Bagd- 
ad, og að annars eins máður og þú skulir eiga í bágindum? 
það þoli eg ekki.“ Bróðir minn bjóst nú við, að hann mundi 
sýna eitthvert stórmerki örlætis síns og beiddi honum því marg- 
faldrar blessunar. Sagði þá Barmekíði: „Enginn skal segja, að eg 
hafi yfirgefið þig og eg ætlast ekki heldur til að þú yfirgefir 
mig.“ „Herra!“ svaraði bróðir minn, „mjer er eiður sær, að eg 
hef ekki mat smakkað í dag.“ „Er það satt,“ mælti Barmekíði, 
„hefur þú fastað allt frammá þessa stund.  Veslings maður! 
hann deyr af sulti. Heyrið þið sveinar! komið fljótt með vatn og 
vatnsskál, svoað við getum þvegið okkur um hendurnar.“ þó að 


if ið 


100 


nú enginn, þjónn kæmi, hvorki. með vatn nje vatnsskál, njeri 
Barmekíði saman höndunum, 'rjett einsog einhver hellti vatni á 
hendur honum, segir hann |þá við bróður minn: „Færðu þig 
nær, þvoðu þjer mjer til samlætis.“ Skakabak rjeði af því 
að Barmekíði mundi vera smáskrítinn, og með því hann sjálfur 
kunni að taka gamni, og vissi, hvað aumingjar. verða að vera 
höfðingjum eptirlátir, ef þeir eiga að hafa gagn af þeim, þá kom 
hann nær og ljet öldungis einsog hann. „Heyrið þið sveinar!“ 
kallaði Barmekíði, „berið þið undireins mat á borð.“ þó nú eng- 
inn kæmi með neitt, ljet hann samt einsog hann tæki mat uppaf 
disk og stingi uppí sig, og segir við bróður minn tyggjandi: 
„Borða þú gestur minn! gerðu það fyrir mig og láttu rjett einsog 
þú sjert heima hjá þjer. Mjer sýnist þú, glorhungraður maðurinn, 
taka svo litla bita.“ „Fyrirgefið herra!“ svaraði Skakabak, og 
ljet. einsog hans borðaði, „eg ber mig eptir björginni, einsog þjer 
sjáið, og dreg ekki af mjer.“ „Hvernig þykir þjer brauðið 2?“ 
spurði Barmekíði, „er það ekki afbragðs brauð.“ „Æ! herra,“ 
ansaði bróðir minn, þó hann hvergi sæi brauð nje neitt matar- 
kyns, „eg hef aldrei smakkað svo. hvítt og ljúffengt brauð.“ „Borð- 
aðu þig þá fyrir alla muni saddan,“ segir Barmekíði, „eg segi 
þjer satt, eg hef borgað fimmhundruð gullpeninga fyrir ambáttina, 
sem hefur bakað þetta dýrindis brauð.“ 


195. nótt. 


„Heyrið sveinar! komið með aðra diska,“ skipaði Barmekíði,. 
og þó enginn kæmi nú heldur enn áður, segir hann við bróður 
minn; „Kæri gestur minn! smakkaðu á þessu og segðu mjer svo, 
hvort þú hefur nokkurntíma borðað betra sauðakjöt,“ „það er 
afbragðs gott,“ svaraði bróðir minn, „enda hef eg sæmilega að 
mjer.“ þá mælti hinn: „Með því gleður þú mig óumræðilega 
og fyrst þú veizt hvílíkt yndi mjer er að sjá þig eta svo 
lystugt, þá særi eg þig, að leifa engu af þessum mat, úr því 
þjer þykir hann svo góður.“ þvínæst heimtaði hann einsog fyrri 
gás með sætri ídýfu úr ölvínan, hunangi rúsínum, fuglabaunum 


101 


og þurkuðum fíkjum, og rjeði bróður mínum til að borða ekki 
meira enn einn væng og eitt lær af hinni bráðfeitu steik, og ætla 
sjer ofurlitla matarlyst til hinna rjettanna, sem eptir væru. Enda 
heimtaði hann ýmsa rjetti og ljet bróðir minn einsog hann æti í 
gríð, þó hann kveldist af sárum sulti. Mest ljet Barmekíði yfir 
lambi einu, sem hann kvað hafa verið alið á hnetum, nú sagði 
hann það væri á borðinu og beiddi bróður minn að eta óspart af 
því. Ljet hann þá einsog hann vildi stinga bita upp í hann, en 
Skakabak ljet einsog hann tæki við og snæddi með mestu ánægju 
og segir: „Ágætari matur er ekki til, eg segi það ekki af smjaðri, 
þjer hafið afbragðs matborð.“ „Komið nú með kryddspaðið |“ 
kallaði Barmekíði, „eg vona að þjer þyki það ekki lakara enn 
lambið. Nú núl hvernig líkar þjer það?“ „það er undur ljúf- 
fengtl“ svaraði Skakabak, „það finnst í einu bragðið að negul- 
nöglunum, muskatinu, engiferinu, piparnum og hinum megnustu 
kryðdjurtum og er þessu svo vel saman blandað, að bragðið er 
auðfundið að hverju um sig. Hvílíkt sælgæti !““ „Haltu þjer þá 
við spaðið ,'“ mælti hússbóndinn, „„borðaðu fyrir alla muni. Heyrið 
sveinar! komið með meira af spaðinu.“ þá sagði bróðir minn: 
„Neil: neil ekki meira með yðar leyfi, eg kem ekki meiru 
niður, mjer er það lífs ómögulegt.“ „Ryðjið þá borðið, og komið, 
með ávexti,“ kallaði Barmekíði og beið stundarkorn, einsog hann. 
gæfi skutilsveinum tíma til að bera af borðinu, þvínæst tók hann 
til. máls: „Smakkaðu á möndlunum þeim arna, þeir eru ný- 
lesnir af trjánum.“ #Ljetu þeir nú báðir, einsog þeir flysjuðu 
möndlana og ætu. Eptir það beiddi Barmekíði bróður minn að 
neyta annara hluta. „Sjáðu!“ sagði hann, „þarna eru allskonar 
ávextir, kökur, sætindi og sikruð ber. Taktu einsog þú hefur lyst 
á.“ - Sjálfur yjetti hann honum margan bita af þessu ósýnilega 
sælgæti og nmauðaði án afláts á honum að borða. Bróðir minn 
ljet líka einsog hann snæddi, en þegar honum loksins var orðið 
illt í kjálkunum af því, að tyggja svo lengi tómum munni, sór 
hann og sárt við lagði, að sjer væri ómögulegt að eta meira. 
þá mælti hússbóndinn: „Gestur góður! úr því við höfum nú borðað 
- svo mikinn og góðan mat, verðum við að drekka dálítið. Drekkur 
þú ekki vín?“ Svaraði bróðir minn, að sjer væri það bannað, en 


102 


Barmekíði sagði að hann væri of samvizkusamur og að hann yrði 
að drekka sjer til samlætis. „Eg ætla þá að drekka fyrir kurteisi 
sakir,“ mælti Skakabak; „eg sje, að þjer látið einskis vera ávant 
við borðhald yðar. En með því eg er óvanur allri víndrykkju, 
er eg hræddur um, að eg breyti á móti góðum siðum og skerði 
virðingu þá, er mjer ber að sýna yður. Eg er ánægður með að 
drekka vatn,“ „Nei, nei!“ ansaði Barmekíði, „þú verður að 
drekka vín;“ skipaði hann þá undireins að koma með það, og 
skenkti síðan ósýnilegt vín úr ósýnilegum flöskum, einsog hann 
áður hafði. veitt. ósýnilegt kjöt og ávexti. Fyrst drakk hann sjálfur, 
síðan ljet hann einsog hann hellti á staupið og rjetti bróður mínum 
það. „Drekktu nú minni mitt,“ sagði hann, „mjer þykir gaman 
að vita, hvert þjer þykir vínið gott.“ Bróðir minn let einsog 
hann tæki við staupinu og ræki nef og augu ofaní það, til að 
prófa lit og ilm vínsins, síðan hneigði hann sig djúpt fyrir húss- 
bóndanum til merkis um, að hann leyfði sjer að drekka minni 
hans og í því hann ljezt drekka, setti hann upp hýru svip, einsog 
hann hefði hina mestu munaðarnautn af víninu. „Vínið er ágætt,“ 
sagði hann, „en mjer finnst það ekki vera sjerlega áfengt.“ „Ef 
þú vilt fá það áfengara,“ ansaði Barmekíði, „getur þú sagt til, 
eg hef ýmsar víntegundir í kjallara mínum.  Smakkaðu á víninu 
því arna!“ Ljet hann þá einsog hann skenkti sjer og bróður 
mínum annarskonar vín, og var að þessu, þangaðtil Skakabak 
loksins ljet einsog hann væri orðinn blindfullur, reiddi hnefann og 
rak Barmekíða svo stórkostlegt höfuðhögg, að hann rauk um 
koll. Skakabak ætlaði nú að gera honum betri skil, en hinn bar 
höggið af sjer með hendinni og æpti upp yfir sig: „Ertu óður!“ 
Bróðir minn sleppti honum þá og mælti: „Herra, þjer voruð svo 
góðsamur að halda þræl yðar stórkostlegt matargildi og hefðuð átt að 
að láta sitja við það; eg sagði yður áður að vínið kynni að æsa 
mig til að fara óvirðulega með yönr. Mjer þykir það illa farið, 
og bið eg yður því auðmjúklega fyrirgefningar.“ þegar hann 
hafði mælt þetta, fór því svo fjærri að Barmekíði reiddist, heldur 
kom yfir hann óstjórnlegur hlátur, og tók hann þannig til máls: 
„Eg hef lengi leitað að slíkum manni, sem þú ert.“ 


103 


196. nótt. 


„Ég fyrirgef þjer hnefahöggið,“ mælti Barmekíði og var hinn 
blíðasti við bróður minn, „og vil eg að við hjeðan í frá sjeum 
vinir, og að þú skoðir hús mitt einsog heimili þitt. Auk þess, 
að þú varst svo- góður að taka öllum duttlungum mínum, hafðir 
þú líka þolinmæði til að þreyta gamanið svo langt sem unnt 
var. En nú skulum við matast í raun og veru.“ þvínæst klapp- 
aði hann saman höndunum og skipaði mörgum þjónum, sem inn 
komu, að bera inn borð og framreiða matinn. Var honum hlýtt 
að vörmu spori og voru nú sömu rjettirnir veittir bróður mínum, 
sem hann áður hafði etið í ímyndun sinni. Eptir matinn var 
sókt vín og kom inn fjöldi fríðra og skrautbúinna ambátta, sungu 
þær fögur kvæði og ljeku um leið á hljóðfæri. Er þar stutt frá 
að segja, Skakabak gat ekki annað enn verið ánægður með ljúf- 
mennsku. og góðsemi Barmekíða. Honum varð Skakabak vel að skapi, 
fór hann með hann einsog vin sinn og ljet gefa honum klæði úr 
fatabúri sjálfs sín. Enda komst hann að raun um, að bróðir minn 
var vel viti borinn og hafði gott skynbragð á mörgum hlutum, 
fjekk hann honum því fám dögum síðar í hendur alla búsýslu og 
umönnun starfa sinna. Fór bróður mínum þetta vel úr hendi í 
tuttugu ár, en þá dó Barmekíði ellidauða, og með því hann átti 
engan erfingja, kastaði konungurinn þar í landi eigu sinni á alla 
fjármuni hans. Missti bróðir minn þannig allt það, er hann hafði 
dregið saman, og varð nú eins örsnauður og hann hafði verið 
áður, slóst hann þá í lestaferð með pílagrímum nokkrum og ætlaði 
að komast með þeim til Mekka og lifa á ölmusum þeim, er þeir 
kynnu að gefa honum. En á leiðinni rjeðust Beduínar á þá og 
höfðu þeir ofurefli liðs, rændu þeir þá og hafði einn þeirra Skaka- 
bak á burt með sjer í þrældóm. Hann lamdi lurkum í iljar 
honum nokkra daga samfleytt til þess að kvelja hann til útgreiðslu 
mikils lausnargjalds, og viknaði hann ekkert, þó Skakabak bæri 
sig aumlega, og hvað eptir annað ynni þess dýran eið, að hann 
væri bláfátækur. En er Beduíni sá, að ekkert var af honum að 
hafa, skar hann skarð í vör honum, til þess að hefna sín fyrir 
missi lausnargjaldsins. *Bedúíni þessi átti fríða konu og skildi 


104 


hann bróður minn opt einan. eptir hjá henni, þegar hann fór Í 
ránsferðir sínar. Hún leitaðist við að hughreysta hann í bág- 
indum ánauðarinnar og ljet hann jafnvel skilja, að hún hefði ást 
á. honum. þorði hann ekki að láta sína ást koma ímóti, því hann 
var hræddur um, að slíkt mundi hafa ill eptirköst, sneyddi hann 
eins vandlega hjá henni og hún elti hann ákaft. En hún var 
búin að venja sig svo á glens og glettni við Skakabak, hvenær 
sem hún sá hann, að hún ljek hið sama einusinni, þegar maður 
hennar var viðstaddur. Til allrar óhamingju glettist bróðir minn 
við hana aptur, og hugði Bedúíni þá undireins, að þau mundu 
eiga vingott saman. „ Varð hann þá sem: óður, flaug á bróður 
minn, limlesti hann með mestu grimmd, og flutti hann síðan á 
úlfalda uppá hátt fjall og skildi þar við hann. En með því 
fjallið lá í leið til Bagdad, spurði eg þessi tíðindi af mönnum, 
sem um veginn fóru, flýtti eg mjer þángað, og hitti veslings 
Skakabak hörmulega útleikinn.. Veitti eg bonum alla hjálp, er hann 
þurfti og flutti hann með mjer til borgarinnar. 

þetta sagði eg kalífanum Mostanser Billah,“ mælti rakarinn 
ennfremur, „vottaði hann mjer ánægju sína með skellihlátri og 
mælti: „Nú liggur í augum uppi, að þú ert með rjettu kall- 
aður hinn þagmælski; en af ónefndum ástæðum skipa eg þjer að 
fara úr borginni hið skjótasta. Farðu og láttu mig aldrei frjetta 
neitt af þjer.“ 

Eg hlýddi, því nauðsyn dró til, og ferðabist í mörg ár um 
fjærlæg lönd, en er eg loksins spurði dauða kalífans, fór eg 
aptur til Bagdad, en þá voru allir bræður mínir látnir. Eg var 
nýkominn þangað, þegar eg gerði unga manninum halta hinn mikla 
greiða, sem þjer hafið:heyrt.  Þjer eruð og vitni að vanþakklæti 
hans, og skapraun þeirri, er hann gerði mjer. Í stað þess að auð- 
sýna mjer þakklátsemi, flýr hann mig.og fer úr átthögum sínum. 
Þegar eg frjetti, að hann væri farinn úr Bagdad, tók eg mig upp 
til þess að leita að honum, þó enginn gæti sagt mjer, hvert hann 
hefði haldið. Hef eg í langan. tíma elt hann sveit úr sveit, og 
hitti eg hann í dag þegar mig. sízt grunaði. En sízt átti eg von 
á, að hann skyldi vera svo fokreiður við mig.“ 


105 


197, nótt. 


„Þegar rakarinn hafði lokið sögu sinni,“ mælti ennfremur 
skraddarinn, sem sagði soldáninum í Kaschgar allt þetta, „hlutum 
við að vera hinum unga manni samdóma, sem hafði kallað hann 
skrafskjóðu. Allt fyrir það langaði okkur til að hafa hann hjá 
okkur, og að hann sæti með oss í gildi því, er hússbóndinn ætlaði 
að halda. Settumst við þá til borðs og vorum saman þangaðtil 
komið var að bænatíma eptir miðdegið, því. þá fór hver heim til 
sín. Eg gekk til sölubúðar minnar, settist við vinnu og beið 
heimferðar tímans. þá kom krypplingurinn til mín hálffullur og 
sló bjöllubumbu syngjandi. Hafði eg hann heim með mjer til að 
skemmta konu minni. Bar hún fiskimat á borð fyrir oss og ljet 
eg eitt stykki á diskinn krypplingsins; hann kingdi því, enn fann 
ekki, að bein var í því, og datt allt í einu niður miðvitundarlaus. 
þegar við höfðum á allar lundir reynt að hjálpa honum árangurs- 
laust, urðum við dauðhrædd og ráðalaus af slysi þessu, og víl- 
uðum því ekki fyrir okkur að flytja krypplinginn úr húsi okkar og 
koma honum með kænsku í hendur þessa Júðalæknis. Hann kom 
honum í hús fleskmangarans, fleskmangarinn bar hann útá stræti 
og þar var haldið, að hinn kristni kaupmaður hefði drepið hann. 
þetta er nú: það, sem eg get frekast sagt til að fullnægja yðar 
hátign. Nú er undir yður komið, hvort vjer erum maklegir mildi 
yðvarrar eða reiði, lífs eða dauða.“ 

Soldáninn í Kasehgar setti upp ánægju svip, sem boðaði 
skraddaranum, og þeim fjelögum lífgjöf. „Eg get ekki borið á 
móti því,“ mælti hann, „að saga hins halta manns, rakar- 
ans: og bræðra hans, fær mjer meiri undrunar, enn saga fífl- 
ins míns. En áðurenn eg sleppi ykkur og læt greptra lík fífls- 
ins míns þækti mjer gaman að sjá rakarann,. sem þið eigið 
líf ykkar að þakka.“ Fyrst hann er hjer í aðsetursborg minni, 
mun það vera auðvelt, að seðja forvitni mína.“ Sendi hann þá 
undireins einn af þjónum sínum á stað með skraddaranum, til þess 
að sækja rakarann, en skraddarinn vissi, hvar hans var að leita. 
Þeir komu báðir fljótt aptur með rakarann, og leiddu hann fram 
fyrir soldán.  Rakarinn var fjörgamall karl, á að geta á níræðis 


106 


aldri. Hann hafði snjóhvítt skegg og augabrýr, hann var lang- 
nefjaður og löfðu niður eyrun. þegar soldán sá hann, gat hann 
ekki að sjer gert að hlægja. „þú hinn þöguli maður,“ mælti 
hann, ;eg hef heyrt; að þú kunnir fallegustu sögur; viltu segja 
mjer eina?“ „það er bezt,“ svaraði rakarinn, „ef yðar hátign 
leyfir, að eg sleppi því í þetta sinn að segja sögurnar, sem eg 
kann.  Aptur bið eg yðar hátign auðmjúklegast leyfa mjer að 
spyrja, hvernig á því stendur, að kristni maðurinn þarna, Gyð- 
ingurinn sá arna, Mahómets maðurinn og dauði krypplingurinn 
eru hjer frammi fyrir yður.“ Soldán hló að dirfsku rakarans og 
svaraði: „Hvað varðar þig um það?“ „Herra!“ svaraði rakarinn, 
„mjer er áríðandi að spyrja þessa, til þess yðar hátign komist 
að raun um, að eg er enginn skraffinnur, þó margir segi svo, 
heldur að eg með rjettu er kallaður hinn þögli.“ 


198. nótt. 


„Soldáninn í Kaschgar var svo náðugur, að hann leysti úr 
spurningu rakarans, og skipaði mönnum, að segja honum sögu 
litla krypplingsins. þegar rakarinn hafði heyrt hana, kinkaði hann 
kolli, hvað eptir annað, einsog hann hugsaði með sjer, að þetta væri 
eitthvað ekki með felldu. „þetta er sannarlega undarleg saga,“ 
mælti hann, „en gaman þækti mjer að skoða kryppling þenna 
vandlegar.“ Að svo mæltu færði hann sig nær honum, settist á 
gólfið hjá honum, lagði höfuð hans í knje sjer, og virti hann 
grandgæfilega fyrir sjer um stund, þvínæst rak hann upp skelli- 
hlátur svo fjarskalegan, að hann valt aptur á bak, og gaf hann 
því engan gaum, að soldán var viðstaddur. Síðan reis hann upp 
aptur án þess lát yrði á hlátrinum og mælti: „Ekki lýgur orð- 
tækið, sem segir: „Enginn deyr af engu.“  Sje nokkur saga þess 
verð, að hún sje uppskrifuð með gullnu letri, þá er það saga 
krypplingsins.“ Öllum, sem viðstaddir voru, virtist rakarinn 
vera fífl eða vitskertur karl, og mælti soldán: „þöguli maður! 
því hlær þú svo gríðarlega?“ „Herra!“ ansaði rakarinn, „eg sver 
það við hið náðuga hjarta yður hátignar, krypplingurinn er ekki 
dauður. það er líf í honum enn og geti eg ekki sannfært 


107 


yður um það, þá skal eg heita raupari.“ Að svo mæltu, tók 
hann uppúr meðala öskju, er hann bár á sjer, dálítið glas með 
balsami í, og njeri hann því góða stund á háls krypplingsins. 
þvínæst tók hann lítið járnverkfæri úr hylki sínu, kom því inn 
á milli tannanna og gat opnað munninn, renndi hann þá lítilli 
töng niðrí kokið, náði upp fiskbeininu og hjelt því upp til 
sýnis. Í sama vetfangi hnerraði krypplingurinn, hrærði fætur og 
handleggi, lauk upp augunum og sýndi öll lífsmörk. Soldáninn í 
Kasehgar og allir, sem voru sjónarvottar að þessu fagra læknis- 
Verki, furðuðu sig ekki svo mjög á endurlífgun krypplingsins, sem 
ekkert lífsmark hafði verið með eina nótt og mestan hluta dagsins, 
einsog á lagkænsku rakarans, og virtist þeim hann nú vera afbragðs- 
maður þó hann: hefði sína bresti. Soldán var frá sjer numinn af 
fögnuði og undrun, og skipaði að skrifa upp sögu krypplingsins 
ásamt sögu rakarans. En til þess að skraddarinn, Júðalæknirinn, 
fleskmangarinn og hinn kristni kaupmaður skyldu ætíð minnast með 
gleði æfintýra þeirra, er þeir höfðu ratað í fyrir slys krypplings- 
ins, þá ljet hann færa þá í dýrindis skikkjur, að sjer áhorfanda. 
Rakaranum veitti hann góð laun árlega og ljet hann vera við 
hirð sína. 

Þannig lauk hinum mörgu æfintýrum, er risu út af því, að 
menn hugðu krypplinginn dauðan. Nú með því dagur var á 
lopti, ljet Scheherasade drottning sjer nægja, að lofa Schahrjar að 
segja honum næstu nótt nýa sögu, sem ekki væri þess síður verð, 
að hann tæki vel eptir henni. 


Frá 199. til 205, nætur. 


Sagan af Alí Schach eða falskalifanum. 


„Eitt kvöld hafði Harún Alraschið kalífi í Bagdad í boði hjá 
sjer tuttugu og fjóra hina ágætustu hirðmenn sína. þar voru þeir 
Ybrahym Ísak-el Nedym ráðgjafi, skáldið Abul Newas, Gíafar Barm- 
ekíði stórvezír, og Mesrúr, sem framkvæmdi allar skipanir hans, var 
þar talað bæði um bundna og óbundna ræðu, og „málsnild, þar 
voru sagðar sögur, lesin upp kvæði, bornar upp gátur og sungið. 


108 


Vissu menn ekki fyrri til enn miðnætti var komið og beiddu 
gestirnir kalífann, að lofa sjer heim, og leyfði hann þeim það- 
Gíafar og Mesrúr, sem seinastir urðu eptir, beiddu þess líka, en 
kalífinn vildi ekki sleppa þeim; skipaði hann stórvezírnum, að 
setjast hjá sjer og spurði hann, hvort hann vissi, hversvegna hann 
ljeti hann vera hjá sjer á þessari nótt. þá svaraði Gíafar: „Guð 
einn veit það, sem hulið er.“ Gerði þá kalífinn uppskátt, að sjer 
hefði dottið uppátæki það í hug, að þeir skyldu allir þrír fara Í 
dularbúning, og róa sjer til skemmtunar útá Tígrisfljótið. „Leið 
indin ætla að gera útaf við mig,“ mælti hann, „það er einsog þung 
byrði ligei á hjarta mínu. Svo mart skrítið og skemmtilegt, sem 
borið hefur á góma í samsæti okkar, hef eg ekki haft neitt gaman 
af því, hver veit nema eg nú geti haft af fyrir mjer með þessu 
móti? Nú er hinn rjetti árstími til að fara skemmtiferðir um Tígr- 
isfljótið á náttarþeli og veiztu, að það gera jafnt ríkir, sem fá- 
tækir.“ Stórvezírinn svaraði: „Voldugi drottinn! þú hefur skipað, 
og nær sem þú vilt fara skemmtiferð um Tígristljótið, hvort heldur 
á nótt eða degi, getur þá nokkur tálmað því 2“ Förum þá á stað,“ 
mælti kalífinn; fór hann síðan með Gíafar og Mesrúr útum leyni- 
dyr á höllinni, sem vissu að fljótinu, voru þeir allir í kaupmanna 
búningi. þegar þeir komu að fljótinu, brá þeim i brún, því þeir 
sáu ekki svo mikið sem einn af hinum óteljandi lystibátum, sem 
fljótið var vant að vera alþakið af um þetta leyti sumars. Kalífinn 
rjeði sjer ekki fyrir undrun og spurði stórvezírinn, því fljótið væri 
svo eyðilegt, og hversvegna innbúar Bagdads skemmtu sjer ekki á 
fljótinu. Svaraði þá Mesrúr: „það eru ekki allir glaðir og vel 
fyrirkallaðir, hvenær sem vera skal, og sannast að segja, hæfir 
skemmtun þessi bezt þeim, sem velmegandi eru og geta sofið á 
daginn, störfum sínum að skaðlausu, eptir að þeir hafa vakað alla 
nóttina. En fátæklingurinn, sem hlýtur að vinna til að hafa ofan- 
af fyrir sjer og aldrei er iðjulaus allan daginn, hann er þreyttur 
að kvöldi og honum kemur valla til hugar að róa útá Tígris- 
fljótið. Ef hann gerði það, mundi hann þá að komandi morgni 
geta gengið til dagsverka sinna, til þess að afla sjer og heimili sínu 
viðurværis? þetta veldur vafalaust því, að við sjáum hjer engan 
mann.“ Kalífinn sagði, að þetta væri satt, hvað verkmenn snerti; 


109 


en kvaðst ekki skilja í því, að kaupmenn og ríkismenn væru þar 
ekki og sagði Gíafar líka, að sjer væri það óskiljanlegt. Nú vildu 
þeir að minnsta kosti fá sjer bát og gengu fram með fljótsbakk- 
anum, hittu þeir þar loksins karl einn, er svaf í ferju sinni. Mes- 
rúr vakti hann og fór með hann til kalífans, skipaði kalífinn honum 
að. rjetta fram hönd sína, ljet í hana tuttugu gullpeninga og mælti: 
„Taktu við þessu! en þú verður að róa með okkur tvær stundir 
á Tígrisfljótinu.“ Svaraði karlinn: „Farið þá útí bátinn; guð 
varðveiti okkur frá allri óhamingju.“  Stigu þeir nú í bátinn, en 
ekki skildu þeir hin síðustu orð ferjumannsins. þá bar skjótt útá 
mitt fljótið, en þá sáu þeir koma á móti sjer lystiskip upplýst með 
gullnum kyndlum, sem loguðu af kvoðurikum viði, og hjéldu á 
þeim tveir menn í silkiklæðum. þegar ferjukarl sá þá, æpti hann 
felmtraður: „Mikli drottinn! frelsa oss frá háska þeim, er yfir oss 
vofir; dauðastund okkar er komin. Bölfuð sje ágirndin, hún veldur 
ein óförum mínum, því hún ginnti mig til að þiggja af yður hina 
tuttugu gullpeninga.“ Slík orð mælti hann grátandi til kalífans og 
förunauta hans, því hann vissi ekki betur, enn að þeir væru allir 
kaupmenn.  Kalífinn hló dátt að honum og mælti: „Ferjukarl 
minn! því ertu að smána okkur?“ „Er það ekki von,“ svaraði 
hinn, „fyrst þið steypið mjer í hina mestu ógæfu?“ „Vertu ókvíð- 
inn,“ mælti kalífinn, „það mun ekki fara verr fyrir þjer enn okkur,“ 
veit eg það,“ ansaði ferjukarlinn, „að vörmu spori verðið þið 
hálshöggnir og förum við allir eina leiðina.“ „Hver lætur þá 
höggva af okkur höfuðið 2“ spurði kalífinn. „Hver annar enn sá, 
sem stýrir lystiskipinu þarna,“ svaraði ferjumaður. „Hver er sá?“ 
spurði kalífinn; „það er kalífinn hann Harún Alraschyd,“ svaraði 
ferjukarlinn, „hann hefur látið kunngjöra, að hann höggi höfuð af 
hverjum manni, sem fari skemmtiferðir um Tígrisfljótið, og ekki 
mun hann sýna okkur neina vægð.“ 

Kalílinn átaldi nú ferjukarlinn fyrir það, að hann hefði stofna 
þeim í slíka hættu, fyrst hann vissi af forboði þessu, en karlinn 
afsakaði sig með fátæktinni, sem hefði komið honum til að leyna 
því, þegar gullpeningarnir buðust. „En nú er öll von úti, nema guð 
miskuni okkur,“ mælti hann ennfremur grátandi og las margar bænir 
til þess að búa sig undir dauða sinn. Kalífinn komst við af ör- 


110 


væntingu aumingja þessa, gaf honum aðra tuttugu gullpeninga og 
skipaði honum að róa inná dymman vog einn þar nálægt, svo að 
þeir ekki skyldu sjást af lystiskútu kalífans. Karlinn tók við fjenu 
og með því svo vildi til að skammt frá þeim var lystihús eitt, 
byggt á háum staurum, þá slapp hann inní fylgsni þetta með bát 
sinn, svo að hann sást ekki af lystiskútunni. Meðan hún renndi 
framhjá, horfðu þeir kalífinn, Gíafar og Mesrúr vandlega á hana. 
Var hún dýrðleg á að sjá og ljómaði öll utan af gulli og fögrum 
litmyndum.  Blikuðu allskonar vopn við birtu kyndlanna, sverð og 
kesjur og skínandi spangabrynjur. Í apturstafni sáust dýrindis 
fortjöld og legubekkur með flossilkiskoddum útsaumuðum með gulli, 
perlum og kóröllum. Uppaf honum miðjum reis gullegur hástóll, 
fagurlega skreyttur perlum og gimsteinum og sat á honum ungur 
maður fríður sýnum og skrautbúinn. Hann hafði hlað um enni 
einsog konungar bera, alsett dýrum gimsteinum; til hægri handar 
honum stóð maður líkur stórvezírnum Gíafar, en til vinstri handar 
honum annar, er ljek ráðgjafann Ísak el Nedym. Mesrúr stóð 
frammi fyrir honum, en að baki hans stóðu tuttugu ungir þrælir þrif- 
legir og ásjálegir, Yfir þenna hluta skútunnar var breiðdur flos- 
silkisdúkur, alsettur gulli og gimsteinum, fagur sem hinn fjölstirndi 
himin. Fyrir framan hinn unga mann var borð, sem prýtt var 
blómum, stóðu á því tvö ljós í gullnum kertistikum furðu þykkum. 
Við fætur hans rauk uppúr fjórum litlum reykelsiskerum af ágætu 
reykelsi. Tuttugu gjörfulegir og skrautklæddir ræðarar hertu skrið 
hinnar gangfljótu skútu á straumi fljótsins. 

Kalífinn sjálfur varð frá sjer numinn af þessari dýrðlegu sjón, 
og fjekk eigi skilið, hvernig á þessu stæði, en þó undraðist hann 
enn meir, er hann heyrði kallað hárri rödd úr stafni skútunnar: 
„Heyri það allur lýður, ríkur og fátækur, frjálsir menn og ánauð- 
ugir, eðlibornir og útlendir, hlýðið háleitum vilja drottins rjett- 
trúaðra manna, skugga guðs á jarðríki, konunganna konungs, upp- 
sprettu miskunarinnar, máttarstólpa hinna voluðu, lofshetju fræði- 
manna og skálda, hinnar óþrjótandi máttarlindar, hins háleita anda 
kalífans Harúns Alraschiðs. Hann bannar yður að fara skemmti- 
ferðir um Tígrisfljótið og að ljúka upp gluggum yðar.“ Kalífinn 


111 


hafði ekki haft augun af hinum unga manni, og því lengur sem 
hann virti hann fyrir sjer, því höfðinglegri fríðari, og þekkilegri 
þókti honum hann vera. „Gíafar gat ekki frætt hann á, hver 
maður þessi væri og ljet kalífinn sjer farast þannig orð um hann: 
„Hann kann afbragðsvel hirðsiðu, því hann hefur engu gleymt, 
sem við á, þegar kalífi birtist mönnum. En það fær mjer mestrar 
undrunar, hvað maðurinn, sem stendur til hægri handar honum, er 
líkur þjer, og hvað sá, sem stendur fyrir framan hann, er líkur 
honum Mesrúr. Hirðmenn hans leika og vel hirðmenn mína og 
er eg sem utan við mig af undrun.“ þvínæst sáu þeir falskalífann 
lenda spottakorn frá þeim; hann stje á bak glæsilegum hesti, og 
gengu á undan honum margir þjónar með kyndla og fjöldi þræla, 
en í fararbroddi fór kallari og kunngjörti vegsemd drottins síns. 

Þegar Harún Alraschid sá, að enginn maður var eptir á 
fljótsbakkanum, skipaði hann ferjukarli að róa til lands til þess að 
veita hinum unga höfðingja eptirför. En með því hann ekki vissi, 
hverja leið hann hafði farið, hvarf hann aptur til hallarinnar með 
fylgdarmönnum sínum, gaf hann ferjukarlinum tuttugu sekkínur að 
skilnaði og mælti: „Bíddu okkar á sama stað annað kvöld. Við 
erum útlendingar og búum í sama gestaherbergi, langar okkar að 
róa nokkrar stundir á fljótinu okkur til skemmtunar. þú mátt 
reiða þig uppá, að við munum borga þjer stórmannlega.“ 

þessi kynlegu tilbrigði um nóttina gerðu kalífanum svo órótt, 
að: honum kom ekki svefn á auga, og hafði hann ekki eyrð á 
að bíða ráðningar gátu þessarar.  Undireins og ljómaði af degi. 
gerði hann bæn sína, ákallaði spámanninn og ljet koma með 
morgunverð sinn. Leið þá ekki á löngu, að Mesrúr kom og 
mælti: „Fulltrúi drottins! nú er fögur sjón að líta samsöfnuð öld- 
unga og ráðgjafa í ráðstefnusalnum og vantar ekki annað á, enn að 
þú prýðir hann með návist þinni. Kom því og lát hermennina 
sjá þig, sem unna þjer hugástum, settu niður deilur með þegnum 
þínum, sem tilbiðja þig, blessa þú skepnur drottins með velgjörðum 
þínum.“  Kalífinn spratt upp, tók yfir sig skikkju sína með öllu 
því skarti, sem táknar hið æðsta stjórnarvald og veitir þeim tign- 
aárbragð, er bera, gekk: hann síðan á ráðstefnu og settist í hásæti. 


112 


Skipuðust menn þá jafnskjótt í raðir umhverfis hann eptir virð- 
ingu sinni, höfðingjar, herforingjar, ráðgjafar, fræðimenn, skáld og 
aðrir, sem áttu sæti í ríkisráðinu. Bar einn upp farsældaróskir 
kalífanum til handa einsog siður var til, tóku allir hinir upp orð 
hans í einu hljóði. þvínæst vjek annar sjer að kalífanum og 
mælti: „þú, sem ert kominn upp á tind veldis og frægðar, forð= 
ast þú glaum oflætisins, því á morgun lýkur ríki þínu. Guðs ríki 
einungis varir eylíflega. Hversu optlega breytist veröldin og hefur 
drottna skipti? Tak þú undir með mjer: Dýrð sje þeim, sem 
ræður hinu óbrigðilega ríki.“ þvínæsttók fyrirlesari að þylja fram 
trúargreinir og siðafræði, en þagnaði skjótt eptir bendingu kalíf- 
ans, því hann fór nú að gera útum stjórnarmál sín, en ekki minntist 
hann á nætur æfintýri sitt við neinn. Á vanalegum tíma gengu 
öldungar ráðsins af fundi og hermennirnir sömuleiðis, en Harún 
fór inní áheyrnar salinn og var þar það, sem eptir var dagsins; 
beið hann næturinnar með mestu óþolinmæði. En er stjörnur voru 
á lopt komnar, kallaði hann stórvezírinn til fylgdar við sig, til að 
leita að hinum nýa kalífa, og fóru þeir báðir á laun úr höllinni í 
kaupmannsbúningi. Beið ferjumaður þeirra við Tígrisfljótið og 
launaði Harún undireins orðheldni. hans með tuttugu sekkínum. 
- þvínæst stigu þeir útí bátinn og höfðu eigi langt farið, er þeir sáu 
lystiskútu falskalífans. *Ferjumaður komst heppilega inní sama 
fylgsnið og þeir leyndust í fyrri nóttina, og sáu þeir nú þaðan í 
náðum, er skútan renndi framhjá. Stóðu frammi fyrir falskalífanum 
sextíu mamelúkar fríðari og skrautbúnari, enn þeir, sem þeir höfðu 
sjeð nóttina áður. Skammt frá fylgsni þeirra lenti lystiskútan og 
ljet: þá kalífinn skjótt róa að fljótsbakkanum, svo að hann ekki 
missti sjónar á falskalífanum. þeir Gíafar og Harún komust fljótt 
svo nálægt flokknum, að þeir gátu sjeð allt við birtu hinna ótelj- 
andi kyndla, en sjálfir sáust þeir ekki í náttmyrkrinu. Falskalífinn 
reið glæsilegum hesti arabiskum; var söðull og beizli einsog tíðkast 
með Abassíðum.  Mamelúkar gengu á undan honum með góðri 
skipun, og fór fyrirliði í broddi fylkingar og kallaði: „Hver, sem 
gengur frá húsi sínu eða lítur útum glugga, fyrirgjörir lífi sínu og 
verða eigur hans gerðar upptækar. Guð varðveiti oss frá reiði 


113 


konunganna !“Harún Alraschid gat ekki:að sjer gert að hlægja að 
hótunum þessum og“ skopaðist. að þeim. við Gíafar, kvaðst hann 
mundu elta falskalífann hvervetna til þess að komast eptir, hvernig 
á öllu þessu stæði. 5 

Nú var flokkurinn eptir langa göngu kominn allt að hinum 
Yztu aldingörðum Bagdads; kalífinn og Gíafar færðu sig alltaf nær 
og nær og loksins voru þeir komnir inní sjálfan hópinn. En 
ekki leið á löngu, að menn tækju eptir þeim, voru þeir þá teknir 
og leiddir til falskalífans, því enginn vissi annað, enn þeir væru kaup- 
menn. Hann veitti þeim harðar átölur og mælti: „Hverjir eruð þið 
Þorpararnir? hvað viljið þið hingað? hafið þið ekki heyrt auglýs- 
inguna? Eg sver við mína hágöfugu forfeður, að eg skal láta 
höggva af ykkur hendur og fætur, ef þið ljúgið að mjer! eruð þið 
svo djarfir að ætla að standa upp í hárinu á mjer og virða skip- 
anir mínar að vettugi?“ Harún svaraði: „Stilltu þig kalífi! þangað- 
til við getum talað máli. okkar. Ef þú tekur afsökun vora gilda 
muntu sýna vott gæzku þinnar, og ef þú lætur drepa oss, munum 
vjer ekki geta lastað rjettlæti þitt.“ „Hvað hafið þið ykkur þá til 
málsbóta ?“ spurði hann. þá svarar Harún: „Við erum ókunnugir 
og höfum aldrei komið í Bagdad fyrr enn í dag, höfum við ráfað 
um stræti og torg og með því oss þókti undarlegt, að þau voru 
auð af mönnum, spurðum vjer, hvað orðið væri af innbúum þess- 
arar blómlegu borgar. Var okkur þá svarað þessu: „Allt sem 
vetlingi getur valdið, er að skemmta sjer á Tígrisfljótinu eða á 
gangi á bökkum fljótsins, því það er helzt haft til skemmtunar á 
þessum tíma árs. Gengum vjer þá ofaná bakka fljótsins og var 
þar fjarskalegur manngrúi, voru þar allir glaðir og í góðu skapi, 
Var þar etið og drukkið og svo gerðum vjer. þvínæst ljetum vjer 
róa oss yfir fljótið og gengum á land, höfum vjer nú lengi haft 
góða skemmtun. Ferjumaður okkar var þreyttur og lagðist til 
svefns í ferju sinni, en rjeði oss til að vekja sig fyrir kvöldið, 
svo að hann gæti flutt okkur aptur til borgarinnar. Nú gengum 
vjer lengi okkur til gamans og urðum líka lúnir, sofnuðum vjer 
því og vöknuðum ekki fyrr enn dymmt var orðið. En er vjer 


vöktum ferjumann, ámælti hann oss fyrir, að vjer hefðum vakið 


þúsund og ein nótt. II. 8 


114 


sig ofseint. Sögðum við honum þá, að við hefðum sofið yfir okkur 
einsog hann og gætum vel verið nætursakir þarsem við Vorum. 
Svaraði hann þá, að þar væri ótryggilegt vegna stigamanna, og 
rjeri hann okkur að þessum bakka. En er hann sá birtuna, er 
stóð af kyndlum yðar, mælti hann: „Sjáið! þarna fer nýkvæntur 
maður til húsa sinna. Sláist í för með honum og munuð þið þar 
komast í brúðkaupsveizluna. þrælar hans leika forkunnar vel á 
hljóðfæri og munuð þið þar hafa góða skemmtun allt til morguns; 
mun yður þá verða veittur ágætur morgunverður, og getið þið 
síðan farið hvert sem ykkur líkar, því hjer á landi er frið- 
samt og með öllu hættulaust, þurfið þið því engu að kvíða.“ Af 
þessum orðum hans ljetum við tilleiðast, að veita yður eptirför og 
slóumst vjer í föruneyti yðar, í voninni um að verða veizlunnar 
njótandi; en auglýsingu þá, er þjer minntuzt á, höfum vjer ekki 
heyrt nefnda á nafn.“ 
þá mælti falskalífinn: „Ykkur vill það til hamingju, að þið 
eruð ekki frá Bagdad, „því væri svo munduð þið ekki umflýa 
maklega refsingu. En fyrst þið eruð aðkomnir, býð eg ykkur 
að vera gestir mínir það sem eptir er nætur.“ „Mikinn sóma 
"gerið þjer oss,“ ansaði Harún, „og biðjum vjer yður, drottinn 
rjetttrúaðra manna! að taka við þakklæti voru.“ þá laut Gíafar 
að kalífanum og hvíslaði að honum: „Vitur maður ert þú, fulltrúi 
drottins!“ Skipaði þá kalífinn honum að þegja. þvínæst fóru“ þeir 
með hinum til hallar falskalífans, stóð hún hjá hinum yztu ald- 
ingörðum borgarinnar og hvíldi loptið á súlum, var það dýrðlegt 
á að sjá. Aðalhliðið var úr svartviði, slegið gulli og skínandi fágað. 
„ Falskalífinn fór af baki og bauð Harúni að koma inn með 
fylgdarmönnum sínum, Gíafar og Mesrúr. Var þeim fylgt inní 
stóran sal; stóð í honum miðjum víð skál og reis uppúr henni gjós- 
andi vatnsstafur. Allt umhverfis voru legubekkir með fagurlega 
útsaumuðum ábreiðum og hægindum, en þetta var skrifað yfir sal- 
arðyrunum: „Heill og friður ríki í þessum stað, sem hamingjan 
hefur blessað með auðlegð sinni. Hann er líkur undrum þeim, 
sem hin mesta orðsnild fær ei lýst.“  Falskalífinn settist í gullið 
hásæti, alsett perlum og gimsteinum, undir grænum tjaldhimni með 


115 


gullnu kögri, svo að slíkt hefur eigi sjezt í höllum hinna voldug- 
ustu konunga; studdu hásætið stólpar úr sandelsviði og lagði af 
þeim sætan ilm. Hirðmenn hans skipuðust með lotningu í kringum 
hann og var Harúni og fylgdarmönnum hans leyft að setjast niður. 
Falskalífinn benti nú hirðstjóra sínum og byrlara; voru þá óðar 
borin inn borð og hlaðin dýrindis krásum og kostulegum vínum. 
Hellti ung ambátt á skál og söng vísu þessu: 


Lát þú hræsnara 

Í hofi sitja, 

En sit með oss at sumbli, 
Hatar hræsnara 

Heilög ritning, 

En þeigi vínglaðan ver. 


þvínæst rjetti byrlarinn falskalífanum skálina og tæmdi hann hana 
að vörmu spori; gekk hún síðan hrínginn í kring, þangaðtil kom 
að þeim Harúni; færðust þeir undan víndrykkjunni og kváðust við 
eitt hræðilegt atvik æfi sinnar hafa strengt þess heit, að drekka 
aldrei vín. þá mælti falskalífinn: „Guð veit, að eg ekki skal 
áfella ykkur fyrir það,“ og ljet hann undireins byrla þeim kostu- 
legan svaladrykk. Máltíðin stóð lengi yfir og sagði kalífinn við 
stórvezírinn yfir borðum, að hann væri hlessa á öllu, er hann sæi 
þar og að hann hefði aldrei etið betri mat, enn þar var veittur. 
„Mig dauðlangar,“ sagði hann, „til að vita, hver hinn ungi maður 
er.“  Falskalífinn tók eptir pískri þeirra og spurði, hver launung- 
armál þeir ræddu saman. Svaraði þá Harún: „Fyrirgef, drottinn 
rjetttrúaðra manna! fjærri fór því, að vjer vildum styggja þig. 
Fylgdarmaður minn, sem er gamall og víðförull, ljet í ljósi, hversu 
hann undraðist viðhöfn þá og dýrð, sem hjer er, kvaðst hann 
aldrei hafa sjeð slíkt, og mundi sjer einskis á vant þykja, ef söng- 
list væri hinu samfara; því veizla án söngs, er einsog trje án 
ávaxta. Getur kalífi verið án söngs í hátíðlegu gildi? Um' þetta 
töluðum við lauslega og veiztu nú launungarmál okkar.“ Vínið 
var nú tekið að svífa á gestina og falskalífinn var einnig orðinn 
ör. Hann hló að játningu Harúns og klappaði saman höndunum, 
g* 


116 


iÐ 


kom þá inn lítill svartur þræll með gullinn stól. Á eptir honum 
kom ung ambátt, töfrandi eins og sú er skáldið lýsir: á 


Munstærandi, mæra 

Menhlín sjer þú skína? 
Alabastri brjóstin, 

Bjartari drósar skarta, 
Sigrar hold og huga, 

Hlýtur sá, er lítur 

(Ein veldur margra meinum) 
Mey, af elsku deya. 


Hún fleygði sjer fram fyrir fætur kalífans, en er Harún leit hina 
yndislegu mey mælti hann: „Dýrð sje skapara svo fullkominnar 
fegurðar!“ og fann hann undireins að ástarþokki kviknaði í hjarta 
hans til hennar. Herra hennar skipaði henni þvínæst að setjast 
niður og settist hún á hinn gullna stól, en svertinginn rjeiti henni 
haglega gjörva fiðlu. Hún hjelt henni við brjóst sjer og stillti 
hana; þvínæst hafði hún yfir öll hljóð“ raddarstigans og söng síðan 
ýms kvæði og var hvert öðru tilfinningarmeira. Allir, sem á 
hana hlýddu, urðu frá sjer numdir af undrun og enginn gat með 
köldu blóði og stilltu geði heyrt söng hennar. 

En jafnskjótt, sem hún þagnaði æpti falskalítinn uppyfir sig, 
reif sundur skikkju sína og hnje í ómegin.. þjónar hans hlupu 
undireins til hans, dróu fyrir ársal tjaldhiminsins og færðu hann í 
önnur klæði. En er honum var batnað, rjetti ungur byrlari honum 
vínskál og gekk hún síðan hringinn í kring. Hann spurði ekki 
eptir ambáttinni, sem var gengin burt, en eptir bendingu hans 
kom önnur, sem var ennþá yndislegri enn hin og söng hún 
einnig raunalegt ástarkvæði. En er hún hafði lokið því, reif fals- 
kalífinn aptur klæði sín í sundur og hnje æpandi í öngvit. Stumr- 
uðu þjónar hans yfir honum einsog fyrr, en á sömu leið fór í 
þriðja sinn eptir að af honum bráði og hin þriðja ambátt, sem 
var ennþá fríðari enn báðar hinar, hafði sungið hjartnæmt kvæði. 
En meðan verið var að færa falskalífann í ný klæði vildi svo til, 
að ársalurinn blakti til hliðar og sá þá Harún, að líkami hans 
var allur skemmdur af nýfengnum meiðslum og leit svo út sem 


117 
æ 


hónum hefði verið misþyrmt. Mælti hann þá í hljóði við Gíafar: 
„Þó maður þessi sje ungur og fríður, er eg hræddur um, að hann 
sje ræningi.“ þjónar falskalífans dróu ársalinn fyrir og klæddu 
herra sinn, settist hann þvínæst til borðs. Var þá aptur tekið til 
drykkju, en Harún hjelt áfram hljóðskrafinu við Gíafar. þegar 
falskalífinn sá það, mælti hann: „Heiðruðu gestir! sagði eg ykkur 
ekki áðan, hversu ósæmandi slíkt launtal er.“ Var þá Harún fyrir 
svörum og mælti: „Herra! maður sá, sem hjá mjer situr, er 
málsmetandi kaupmaður, hefur farið um allar heimsálfur, verið í 
hirð með konungum og umgengist bæði tigna menn og ótigna, 
en það fullyrti hann, að hann hefði aldrei sjeð slíkt, sem hjer 
gerist í húsum þínum. þú hefur rifi mörg skrautleg klæði í 
sundur, sem hljóta að kosta ærna peninga. Slíkt ber ekki til á 
degi hverjum, og þækti oss gaman að vita, hvernig á því stendur. 
þegar við erum komnir heim og förum að segja frá vegsemd 
þinni og dýrð og öllu því, er við höfum sjeð í hirð þinni, getum 
við ekki svarað, ef spurt verður, hversvegna þú hafir rifið sundur 
svo dýran klæðnað, nema því að eins að þú gerir okkur það 
uppskátt.“ 

þá svaraði falskalífinn: „Góðir menn! eg á öll þessi auðæfi 
og sömuleiðis klæðnað minn, en þjónum mínum og þrælum kynni 
að bregða illa við spurningu yðar, því þeir fá öll klæði, sem eg 
ríf í sundur, og þar á ofan fimmhundruð sekkínur með hverju 
fati.““  Harún svaraði með vísu þessari: 


Kaus sjer örlæti 
Að aðalbóli 
Gramur gjöflastil 
Greipar þínar, 
Skírist gnll þitt 
Af göfgri eyðslu. 


Ljeti lokað 

Hin ljúfa Rausn 
Helgum hofdyrum 
Hjer á jörðu, 
Mundir þú aptur 
þeim upp ljúka. 


118 


Að lofi þessu geðjaðist falskalífanum svo vel, að hann skipaði að 
fá honum þúsund sekkínur. Brosti þá Harún við og beiddi stór- 
verfrinn Gíafar að þiggja fjeð og gerði hann svo og mælti: „Við 
erum orðnir skáld og þiggjum gjafir af konungum.“ Gekk nú 
bikarinn á ný, og gerðist glatt í samkvæminn, svo að menn höfðu 
engin bönd á sjer. Sætti Harún þá lagi og spurði hvernig á sár- 
unum stæði, sem sýndust vera á líkama kalífans; var honum 
engu svarað og skipaði hann því Gíafar að spyrja að því á ný. 
Kvað hann sjer ekki virðast hentugur tími til þess, en kalífinn 
hvíslaði að honum, að hann skyldi láta drepa hann, ef hann ekki 
hlýddi. Falskalífinn hafði tekið eptir hljóðskrafi þeirra og mælti: 
„Hversu opt á eg að minna ykkur á það, hvað hljóðskraf er 
ósæmandi á mannfundum? en nú vil eg vita, hvað þið voruð að 
þinga um og varið ykkur á að segja mjer ósannindi. Svaraði 
Gíafar þá, að þeir hefðu verið tala um sárin, sem þeir hefðu sjeð 
á honum; brosti falskalífinn og kvaðst albúinn að seðja forvitni 
þeirra og segja þeim sögu sína, sem væri frábærlega merkileg og 
full af fáheyrðum æfintýrum. Hann andvarpaði og mælti þannig: 
„þar sem eg er, sjáið þjer grátlegan píslarvott elskunnar; en ef 
eg sje rjett, þá segi eg nú harmasögu mína kalífa heimsins, sem 
hjer er kominn með Gíafar, stórvezír sínum og Mesrúr, sem fram- 
kvæmir hans háleitu boð. Hafi eg, getið rjett til, þá eru hörm- 
ungar mínar á enda og stjarna hamingjunnar rennur upp fyrir 
mjer; hjarta mitt treystir þessari fagnaðarsælu von.“ þá segir 
Gíafar til þess að glepja honum sjónir: „Fulltrúi drottins! enginn 
þeirra, sem þú nefndir, er á meðal vor.“  Falskalífinn beiddist 
samt undan nafnbótinni: „fulltrúi drottins og konungur rjetttrúaðra 
manna,“ því hann kvaðst eigi vera það, en hafa tekið sjer 
nafnbót þessa til þess, að sem mest skyldi bera á sjer, svo að 
Harún Alraschíd boðaði hann á sinn fund. Kvaðst hann þá ætla 
að segja honum sögu sína, sem eflaust mundi hræra hann til 
meðaumkvunar. þá tók Harún til orða: „Hreinskilni þín er 
þess verð, að hreinskilni komi ímóti. Skaltu því vita að við erum 
ekki kaupmenn, heldur erum vjer hirðmenn kalífans, erum vjer Í 
nokkrum metum hjá honum og skulum vjer nota oss það þjer til 
góðs. Seg oss því æfintýri þín svo að vjer getum aptur sagt 


119 


kalífanum og þannig útvegað þjer áheyrn hans. Vertu óhræddur 
um það, að allt mun snúast þjer til góðs.“ 

Eptir þetta sagði falskalífinn frásögu. þessa: „Faðir minn hjet 
Móhammed, en eg heiti Alí Schach. Hann ljet mjer eptir sig 
látinn eina þúsund þúsunda sekkína í reiðupeningum, tuttugu aldin- 
garða, tíu baðstaði, tuttugu veitingahús, fjörutíu hús, fimmtán 
myllur, tólf torg, hvert með áttatíu sölubúðum, og auk alls þessa 
ógrynni allskonar gimsteina, þegar eg hafði veitt honum nábjargir, 
borgað skuldir hans og gefið fátæklingum ölmusur, hjelt eg verzlun 
hans áfram og keypti bæði og seldi gimsteina. Einusinni þegar 
eg sat í makindum í sölubúð minni innanum þræla mína og þjóna, 
sá eg allt í einu koma forkunnar fagra jungfrú, reið hún fallegri 
múlösnu og fylgdu henni þrír afbragðs fríðir þrælar. Hún var 
fegri enn máninn, þegar hann ljómar á miðjum næturhimninum, 
blakti blæa hennar til hliðar og sást á hina fögru lokka hennar. 
því nær, sem hún kom, því betur leizt mjer á hana og gat eg 
ekki haft augun af henni. Fór hún af baki fyrir utan sölubúð 
mína, gekk inn og settist niður, en þrælar mínir stóðu hjá með 
lotningu.  Heilsaði hún mjer blíðlega og þókti mjer koma hennar 
góðs viti, spurði eg hana, hvort eg gæti verið henni til þægðar í 
nokkru. „Já!“ ansaði hún, „og liggur mjer mikið á, mun eg 
kunna yður mikla þökk fyrir, ef þjer getið útvegað mjer það, sem 
mjer leikur hugur á, en það er demanta men.“ Sýndi eg henni 
þá eitt, er kostaði tvö hundruð sekkínur, þvínæst annað, er kost- 
aði fjögur hundruð, og síðan hvert öðru dýrara. Loksins sýndi 
eg henni eitt, er kostaði sjötíu þúsundit sekkína og mælti hún þá: 
„þetta hef eg lengi þráð, hvað á það að kosta?“ Sagði eg henni 
þá, að eg hefði gefið sjötíu þúsundir sekkína fyrir það, og kvaðst 
hún þá mundu borga mjer einni þúsund meira. Færðist eg undan 
og sagðist ekki kæra mig um neinn ágóða, en hún ámælti mjer 
fyrir það, og sagði, að eg yrði að lifa á verzluninni, úr því eg 
væri kaupmaður. Fór hún nú á bak múlösnu sinni og beiddi 
mig að koma með sjer til þess að taka við fjenu. Lokaði eg því 
búð minni og komum við að stóru húsi; stóðu þessi orð yfir 
hliðinu skrifuð gullnu letri: „Friðsæla heimkynni! hryggð og 
dymmar sorgir komist aldrei inn fyrir múra þína og eigandi þinn 


120 


lifi jafnan óhultur fyrir áföllum mótlætisins. það hús er allra 
húsa fegurst, sem stendur ávallt opið hverjum manni og veitir 
gestum þæga hvíld.“ þegar eg var kominn inn, undraðist eg 
stórum viðhöfn þá, er lýsti sjer þar í öllu. þegar eg var að hug- 
leiða þetta, kom ambáttin inn og mælti: „Húsfreya mín skipaði 
mjer að segja þjer, að ekki sæmi þjer að standa hjer, heldur skulir 
þú koma inní salinn og hvíla þig þar, þangaðtil gjaldkyri greiðir 
þjer borgun þá, er þið urðuð ásátt um.“ Gekk eg þá með henni 
og bauð hún mjer að setjast í glæsilegan legubekk. Varð eg frá 
mjer numinn er eg sá hin dýrólegu veggjatjöld, hinar fögru lit- 
myndir og letrið í salnum, og var eg valla seztur í legubekkinn, 
þegar önnur ambátt kom og beiddi mig, að koma inní annað her- 
bergi. þókti mjer þá, sem eg kæmi í höll einhverrar álfkonu ; 
fannst mjer þar mest um gullinn hástól, er stóð undir tjaldhimni 
úr silki og var fortjöldunum slegið til hliðar. En yngismær ein 
sat á stólnum og kenndi eg að þar var sú, er keypt hafði af mjer 
demantsmenið, enda tindraði það á hálsi hennar einsog hinar blik- 
andi stjörnur á næturhimninum. Ásjóna hennar var blæulans og 
ljómaði einsog máni í fyllingu, og af sjón svo töfrandi fegurðar 
þókti mjer, sem eldur færi um mig, óg varð eg svo gagntekinn, 
að eg valla vissi af mjer. Stóð hún undireins upp, gekk á móti 
mjer og mælti: „Hinn fegursti elskhugi flýgur optastnær í fang 
hinnar fríðustu unnustu, en eg sný þessu við.“ þá svaraði eg: 
„þú hin eina fullkomna ímynd fegurðarinnar, þjer færi eg alla 
hylli mína; hið minnsta, sem prýðir þig, mundi veita hverri dauð- 
legri konu fullkominn fríðleik.“ þá tók hún þannig til máls: „Alí 
Schach, eg fæ ekki lengur dulið elsku mína til þín. Hef eg lengi 
þráð þá fagnaðar stund að tala við þig.“ Svo mælti hún og vafði 
mig örmum sínum og þrýsti mjer með ákafri blíðu að hjarta sínu, 
varð eg þá svo frá mjer numinn af þessari himnesku sælu, að eg 
gerðist heldur frekur í tilraunum mínum, en hún snjeri mjer aptur 
með orðum þessum: „Ætlarðu að neyta þess, að hjarta mitt er á 
þínu valdi? skaltu vita, að eg er dóttir Barmekíða og veit, að 
mjer ber að varðveita sæmd og heiður ættar minnar óskertan. 
þekkir þú mig ekki?“ Kvað eg nei við og sagði hún mjer þá, 
að hún hjeti Syttaðdunya og væri systir Gíafars stórvezírs. Varð 


121 


eg. þá óttasleginn, leit til jarðar og mælti skjálfandi munni: „Tignaða 
jungfrú! mjer verður ekki gefin sök á því, heldur almætti feg- 
urðar yðvarrar.“ Bað hún mig þá að kvíða engu, og sagði, að 
við mundum bráðum ná saman með fullu laga leyfi, því hún hefði 
vald til að fastna sig sjálf. Kvað hún dómarann í Bagdad vera 
fjárhaldsmann sinn, og mætti eg þegar kalla hana eiginkonu mína. 
Sendi hún undireins eptir dómaranum og vitnum, sagði honum, að 
hjer væri kominn Alí Schach, gimsteinakaupmaður og beiddi sín 
til eiginkonu, kvað hún hann hafa gefið sjer demantamenið, einsog 
brúðgjöf; „eg hef lofazt honum,“ mælti hún, „og ætla að giptast 
honum. Dómarinn samdi þá kaupmálann ummælalaust; fjekk hann 
og vottarnir stórgjafir fyrir, en er þeir voru farnir, skipaði Sytt- 
addunya þrælum sínum, að reiða fram brúðkaups máltíðina. Voru 
þá bornar á borð hinar dýrustu krásir og ágætustu vín; fleiri enn 
tíu söngmeyar sungu fegurstu kvæði, og loksins tók Syttaddunya 
sjálf fiðlu eina, ljek á hana og söng undir elskhuga sínum til lofs, 
og ljet henni það betur enn öllum hinum. Eg var þá einsog utan 
við mig áf undrun og fögnuði og særði hana, að syngja kvæðið 
aptur og gerði hún það með því skilyrði, að eg syngi á eptir. 
En er hún var þögnuð, söng eg kvæði henni til vegsemdar og var 
þetta niðurlagið: 


þó ljúf sjeu 

Ljóð, er kveður 
Snjöllum unaés ómi, 
Mun eg sætleik samt 
Sjúga meiri, 

þjer af munni, mær! 


Brosti hún að þessu, og mælti: „Eg skal varast, að mótmæla 
þjer, enda mun tími til kominn, að við tökum á okkur náðir. 
Farið þið út, þrælar! ykkur mun ekki heldur vera vanþörf á að 
hvíla ykkur.“ 

En er við vorum eptir tvö ein, leiddi hún mig við hönd sjer 
inní brúðarhúsið, var þar hjónarúm úr fílabeini, gullbúið. Hún 
hjálpaði mjer sjálf úr fötunum, en alla ást og hylli hennar varð 
eg að kaupa með svardaga þeim, að eg aldrei skyldi eiga lag við 


122 


aðra konu. þá ljet hún fyrst eptir ákafri löngun minni og lifðum 
við nú hina gleðiríkustu og inndælustu nótt, óhult fyrir óvild og 
óskammfeilni allra manna. En þjer, sem forvitnir eruð, varist að 
skygnast inní leyndardóma ástarinnar! Morgunroðinn kom að okkur, 
þarsem við lágum í ástríkum faðmlögum, og þá fyrst lagðist eg 
til svefns, dasaður af vöku og munaðar nautn. En eg vaknaði 
aptur af værum blundi við það, að eg var kitlaður undir iljunum 
með ljettri hönd. Lauk eg þá upp augunum hálfsofandi og sá 
unga ambátt, freistaði djöfullinn mín auðsjáanlega í líki hennar, því 
hún var yndis fögur. „Hver ertu 2“ spurði eg, „og hvaðan kem- 
urðu ?“ og felldi eg undireins girndarhug til hennar. Svaraði hún 
þá: „þjer sjáið hjer eina af ambáttum yðar, mundi hún telja sig 
fullsæla, ef hún mætti verða yður að skapi, og mundi það vera 
yndi hennar að gera skyldu sína.“ þá mælti eg: „Hvað er orðið 
af Syttaddunyu ?“ sagði þá ambáttin mjer, að hún væri gengin til 
lauga og hefði sent sig til þess, að vekja mig, svo að eg skyldi 
koma á eptir. „Æ!“ mælti hún, „þjer eruð allra manna elsku- 
legastur, ætli eg gæti snúið huga yðar frá henni eitt augnablik 2?“ 
„Má eg þá leiga undir því að þú þegir,“ sagði eg. „þess hins 
sama bið eg yður,“ svaraði hún. Varð eg þá gagntekinn af 
ástarjátningu hennar og ætlaði að svipta henni uppí rúmið, en 
hún stritaðist á móti og þókti mjer kynlegt, „spurði eg hana, 
hvað slíkt ætti að þýða, en í sama bili kom Syttaddunya með 
svipu í} hendi og brann heiptin úr augum hennar. „Svikarinn 
þinn ?“ kallaði hún hátt, „hvar eru nú eiðarmir þínir? þú svíkur 
óðar enn þú sver. Eg sendi sjálf ambátt þessa hingað, og hef eg 
heyrt allt viðurtal ykkar. Slíkum illmennum, sem þjer, er ekki 
líf gefandi.“  Kallaði hún þá undireins á ambáttir sínar, tóku þær 
mig höndum og bundu mig. þvínæst var eg ofurseldur lögreglu- 
stjóra og var sagt, að eg hefði verið staðinn að þjófnaði og tekinn 
fastur, skyldi hann lemja mig þangaótil eg meðgengi og ekki 
sleppa mjer. Jafnskjótt sem eg var kominn í hús lögreglustjórans, 
var eg afklæddur, laminn á bakið með lurk, og spurður um 
leið, hvar eg geymdi það, sem eg hefði stolið. Sór eg og sárt 
við lagði, að eg hefði engu stolið, en allt fyrir það var eg lam- 


123 


inn þangaðtil eg varð rænulans, og var mjer þannig útleiknum 
varpað í myrkvastofu. 

Nú tók að nátta og stundi eg þungan, því mjer logsveið í 
sárunum; þá laukst veggurinn allt í einu upp og kom inn til mín 
ung kona, ljómandi einsog sól eptir illviðri. Hún tók þannig til 
máls: „Eg hef dvalið hjer lengi, en af svo mörgum mönnum, sem 
verið hafa í fangelsi þessu, hefur enginn kveinað svo beisklega og 
gert mjer eins mikið ónæði, og þú í nótt.“ þá svaraði eg: 
„Ef að þjer vissuð, hvað veldur kveinstöfum mínum, munduð þjer 
heldur aumkva mig enn átelja. Sjáið hversu grimmlega eg er 
útleikinn.“ — Sýndi eg henni líkama minn, sem var alþakinn 
sárum, kenndi hún þá í brjóst um mig og mælti: „Á eg að trúa 
því, að þú sjert þjófur? „það er eg ekki,“ svaraði eg, „og tek eg 
guð almáttugan til vitnis um það, eg hef aldrei tekið neitt frá 
öðrum eða gert þeim rangt til, heldur valda harðráð forlög hörm- 
ungum mínum.“ Af hinu einarólega svari mínu sannfærðist hún 
um sakleysi mitt og leizt henni svo vel á mig, að hún beiddi mig 
að segja sjer sögu mína og sagði eg hana hreinskilnislega. En er 
eg hafði lokið henni mælti hún: „Viljir þú hefna þín, þá skal eg 
senda einn af þjónum mínum til hinnar grimmúðugu Syttaddunyu, 
skal hann kvelja hana og jafnvel varna henni að neyta nokkurs.“ 
Svaraði eg þá: „Guð varðveiti mig frá því, að baka henni hið 
minnsta mein vísvitandi. Hún er enn sem áður unnusta hjarta 
míns, og er það á hennar valdi, svo að eg mun jafnvel virða 
rangsleitni hennar.“ Hin ókunna kona skildi ekki í því, að eg 
skyldi sleppa tækifærinu til að hefna mín. Minnti eg hana þá á 
málshátt þenna: „Högg af hendi unnustunnar eru sæt einsog vínber 
og steinar þeir, er hún kastar í oss, eru sem eplakjarnar,“ kvað 
eg og vísu þessa tárfellandi: 

Far vel heitmey! 
En heittelskaða, 
Sem eg tilbið 

Og trega í leyni. 
Harðdrægni þín 
Mjer hugljúf þykir, 
Allt er mjer þægt 
Af þinni hendi. 


# 


124 


þá mælti hún brosandi: „Að slíku hugarfari geðjast mjer og lýsir 
það óspilltu hjarta. Ef þú beiddist þess, skyldir þú á augabragði 
sleppa úr fangelsi þessu og skyldi eg láta þig hverfa til unnustu 
þinnar í skrautlega höll, en hana skyldi eg láta vakna af svefni í 
faðmi þínum. En þá er eg hrædd um, að hún ekki virði hrein- 
skilni þína, heldur spyrji þig í sama heiptarhug og áður, hver hafi 
frelsað þig úr fangelsinu. þá mundir þú svara, að það hefði gert 
kona, sem þú þekktir ekki. Nú þekkir hún mig ekki nje veit, 
hversu það er hættulegt að gera mjer ámóti skapi, kynni hún því 
að ofurselja þig lögreglustjóranum á ný, og mundi hann vafalaust 
láta hálshöggva þig fyrr enn og vissi af. En eg mundi þá kvelja 
hana til dauða, svo að hún tæki maklega hefnd fyrir rangsleitni 
sína. Hef eg nú tekið meira ástfóstri við þig enn svo, að eg vilji 
stofna þjer í slíka hættu. Eg veit örugt meðal, það er verndar- 
gripur einn, er eg mun fá þjer; þegar þú hefur hann, þarftu ekki 
að hræðast neitt vald á jörðu og er þjer ekkert ómögulegt. Hann. 
gefur þjer aptur í vald unnustu þína og ræður þú sjálfur, hvort 
þú tortínir henni eða fyrirgefur henni. þú hefur óbundið vald 
yfir borginni Bagdad, og getur ef þjer svo lízt, steypt kalífanum, 
fyrirkomið honum og eytt borgina giðrsamlega.“ Að svo mæltu 
ljet hún hring uppá fingur mjer og sagði ennfremur: „Undireins 
og þú snýr eski hringsins mun trúlyndur þjónn minn birtast þjer, 
og er vald hans þvínær takmarkalaust. Hann er í tölu þeirra 
anda, sem hófu uppreisn gegn Salómon, og mun hann hlýða boðum 
þínum rækilega. Reyndu nú hringinn meðan eg er við.“ 

Eg snjeri eski hringsins og fór allt sem bjargvættur mín hafði 
sagt, því allt í einu birtist mjer þjónustusamur andi og spurði, 
hvers eg beiddist. „Hvert er nafn þitt?“ spurði eg. „Snarfari 
heiti eg,“ svaraði hann. Hann var ógurlegur ásýndum og úr 
skolti hans sköguðu fram tvær geysi stórar tennur, líkar kvern- 
steinum.  Spurði eg hann ennfremur: „Getur þú reist handa mjer 
höll með háum sal?“ „það er velkomið,“ svaraði hann, „og er 
eg reiðubúinn til að prýða hana að innan með mestu viðhöfn og 
skipa hann öllum þeim þrælum og þjónum, sem þjer er þörf á; 
en þegar þú ert fluttur í höllna, þarftu ekki annað enn að nefna 
ósk þína og skal hún samstundis uppfyllast.“ „Hvað marga mán- 


125 


uði verðurðu að gera höllina,“ spurði eg. „því nefnirðu mán- 
uði,“ mælti hann, „„þarsem eg hvorki þarf vikna nje daga; höllin 
skal vera fullgerð áður enn þessari nótt lýkur. En seg mjer, 
hvar þú vilt að hún standi, og ef á þeim grundvelli eru hús 
nokkur, þá skal eg fyrirkoma þeim, er í þeim búa. Höll þín skal 
vera alger fyrir sólaruppkomu og er það ætlun mín, að hún verði 
enn fegri enn þú vonast eptir. Á eg að byggja hana á rústum 
hallar kalífans eða Gíafars stórverírs? seg þú till“ 

„Fjærri fer því,“ svaraði eg, „að eg vilji að nokkur hljóti 
ónæði eða skaða af mjer; eg á engar sakir við kalífann eða Gíafar, 
og engan hagnað mun eg þiggja, sem þeim er til meins. En ef 
þú getur reist mjer höll, þá gerðu það fyrir utan borgina, þarsem 
enginn maður hefur baga af því.“ Fór þá Snarfari með mig út 
úr borginni, sló tjaldi upp á hól nokkrum og útvegaði ágætasta 
mat og drykk til hressingar. þegar eg hafði etið og drukkið, 
lagðist eg til svefns. Eg vaknaði í því að morgunroðinn ljómaði, 
og sá eg, þegar eg lauk upp augum mínum, að eg var kominn í 
þessa skrautlegu höll. Stóð fjöldi þræla og ambátta kringum mig 
og spurði eg Snarfara, hver höllina ætti, en hann svaraði: „þú átt 
hana og allir þessir þrælar bíða eptir skipunum þínum.“ „Hvernig 
stendur á þessu öllu 2“ spurði eg, og sagði hann mjer þá, að slíkum 
öndum, sem honum væri ekkert ómögulegt, og hefði hann ekki 
látið meira enn tíunda part þjóna sinna starfa að hallarsmíðinni 
og þó hefði enginn borið meira enn einn stein eða eitt húsgagn. 
En er eg var orðinn eigandi hallarinnar, beiddi eg andann um 
skip, og gaf hann mjer að vörmu spori skútuna, sem þið sáuð 
mig róa á um Tígrisfljótið. Ljet eg þá kunngjöra forboð gegn 
öllum skemmtiferðum á fljótinu og bannaði öllum að koma fram í 
í glugga; tók eg mjer og kalífa nafnbót til þess að Harún Alra- 
raschíd skyldi heyra um það getið og kalla mig á sinn fund og 
var það aðaltilgangur minn. Eg ætla að segja honum sögu mína, 
mun hann vafalaust hrærast til meðaumkvunar, og ef þið eruð 
nokkurs megnandi hjá konungi þessum, sem er eins rjettlátur og 
hann er voldugur, þá komið því til leiðar, að hann skipi Gíafar 
bróður Syttaddunyu, að koma mjer í sátt við hana, því ást mín 
hefur alls ekki rjenað fyrir grimmd hennar og rangsleitni. En 


126 


allir þessir viðburðir munu vafalaust vera skráðir í bók forlag- 
anna, og getur allt snúist til góðs ef það er guðs vilji.“ 

Kalífinn hafði hlýtt með mestu undrun á æfintýri Alí Schachs 
og var ekki trútt um, að hann yrði smeikur, þegar hann hugsaði 
til hins takmarkalausa valds, sem honum var veitt. En með því 
það lýsti sjer í samræðu þeirra, að Alí Schach var góður 
maður, og hafði lotningu fyrir kalífanum, þá fór allur kvíði af 
Harún Alraschið. þvínæst kvaddi hann Alí Schach með förunaut 
um sínum og lofaði að bera upp mál hans fyrir kalífann. En 
ekki vildi hann fyrir nokkurn mun taka við tveimur demants 
menjum, er Alí Schach beiddi hann að færa kalífanum að gjöf; 
varð þá Alí Schach að fá Gíafar þau. Þegar þeir komu til hallar 
kalífans var dagur á lopti; skipaði kalífinn Gíafar á laun, að sætta 
systur sína við mann hennar og mælti ennfremur: „Ef hún færist 
undan, þá er ykkur báðum ógæfan vís.“ þá svaraði Gíafar; „Eg 
skal flýta mjer að hlýðnast þinni háleitu skipun,“ og gekk skjálf- 
andi burt úr höll kalífans til þess að leita upp systur sína. Hafði 
hún skjótt iðrazt eptir grimmd sína við Alí Sehach, er hún í raun 
og veru unni hugástum, og ætlaði næsta dag að frelsa hann úr 
fangelsinu, en þá frjetti hún, að hann væri horfinn. Varð hún 
óhuggandi útaf því, örvílnaðist, grjet og andvarpaði dag og nótt, 
og kom Gíafar að henni í þessu hryggilega ástandi. Játaði hún 
ást sinni á Alí Sehach, þegar Gíafar gekk á hana, kvaðst hún 
hafa leynt henni af því hún hefði verið hrædd um, að honum 
mundi mislíka; sagði hún honum upp alla söguna. Kvaðst Gíafar 
þá hafa verið orðinn alls þessa vísari áður og sagði henni síðan 
frá æfintýrum þeim, er maður hennar hafði ratað í; „og vita 
skaltu,“ mælti hann, „að hefði kalífinn ekki skipað mjer að sætta 
ykkur, þá mundi eg hafa rekið þig ígegn. En vertu nú óhrædd, 
og þegar eiginmaður þinn vitjar þín aptur, þá reyndu að uppræta hjá 
honum endurminninguna um hina illu meðferð, sem þú hefir látið 
hann verða fyrir.“ þegar stórvefrinn var aptur kominn til kalíf- 
fans, Ígekk Alí Schach rjett á eptir inn í höllina, og höfðu þá 
nokkrir embættismenn í hirðinni afhent honum tignarklæði. Harún 
Alraschíd gekk nokkur spor á móti honum, ljet hann setjast hjá 
hásæti sínu og mælti: „Í gær sátu við borð þitt þrír gestir, sem 


127 


unnu þjer hugástum, og voru þeir: eg, Gíafar stórvezír og hann 
Mesrúr. En nú mun eg ekki tefja tímann fyrir þjer lengur. Eg 
hef falið vezír mínum á hendur að fylgja þjer til konu þinnar, og 
skora eg á þig að taka afsökun hennar gilda og snúa ást þinni 
til hennar aptur. Hún mun nú ekki vera svo hörð í horn að taka 
og mun hún varast að misbjóða slíkum manni, sem þú ert.“ Fór 
Gíafar með hann til hallar sinnar oh sættist hann þar heilum 
sáttum við Syttadunyu; skildi Alí Schach ekki við hana fyrr enn 
að morgni næsta dags, er hann gekk til kalífans í ríkisráðið. Ljet 
hann Alí Schach setjast hjá sjer og sýndi honum virðing á virð- 
ing ofan, en hann beitti hinu yfirnáttúrlega valdi, sem honum var 
veitt, einungis til að greiða fyrir áformum Harún Alraschíds og 
til þess að auka vegsemd hans. Leið svo eitt ár og voru þeir 
mestu alúðar vinir, en þá missti hann Syttaddunyu konu sína eptir 
stutta legu. Varð hann þá svo harmþrunginn, að hann tók engri 
huggun og dó skömmu síðar. En er lík þeirra voru vandlega 
lauguð, voru þau bæði lögð í sömu kistu og sömu gröf, fylgdi 
kalífinn líki ástvinar síns til grafar og tregaði hann lengi. En með 
því konungar missa aldrei sjónar á eigin gagni sínu, skipaði hann 
Gíafar að leita upp töfra hringinn, en hann fannst aldrei síðan. 
Afþví nóttin ekki var á enda, leyfði soldán, sem hafði. haft 
gaman af sögu falskalífans, Scheherasade að segja eina sögu enn. 


Kvennaslægð. 


Einusinni var í Bagdad ungur maður, fríður sýnum, fallega 
vaxinn og elskulegur, og bar langt af öllum kaupmanna sonum. 
Einn dag gekk framhjá sölubúð hans yndisleg stúlka, varð henni 
litið uppá húsið og sá hún þetta skrifað uppyfir dyrunum með 
fögru letri: „Engin slægð er til nema karlmanna slægð, því hún 
er máttugri enn kvennaslægð.“ þókti henni þetta leitt og segir 
hún eptir nokkra umhugsun: „Eg sver það við blæu mína, 
að hann skal verða kvennaslægð að leikfangi og breyta letri þessu.“ 

Hún kom aptur næsta dag í hinum skrautlegasta búningi og 
hlaðin dýrasta skarti; hafði hún litað hendur sínar í hinna og 
hrundu hárfljetturnar ofan á herðar henni. Brunaði hún áfram 


128 


með tignar þótta og fylgdu henni ambáttir hennar, en er hún kom 
í búð hins unga kaupmanns settist hún niður og ljet sem hún 
mundi kaupa nokkuð.  Heilsaði hún honum, gaf sig á tal við 
hann og mælti: „Lítið nú á, hvað eg er falleg í vexti og hvað eg 
er rjettvaxin. Ætli nokkur mundi fetta fingur útí það og kalla 
mig kryppling.“ Ljet hún um leið sjá á beran hálsinn og brjóstin, 
og varð kaupmaður frá sjer numinn er hann sá, hve skínandi 
björt þau voru, og'mælti: „Guð láti blæuna hylja yður!“ En mærin 
ljet dæluna ganga og mælti: „Getur nokkur sagt, að eg hafi klunn- 
alegt vaxtarlag?“ og sýndi beran framhandlegginn, var hann skær 
einsog kristall, þvínæst lypti hún blæunni frá andlitinu og var það 
fagurt sem máni í fyllingu. Segir hún þá: „Hver ætli nú segi, að 
eg sje bólugrafin í framan eða blind á öðru auga?“ Kaupmaður 
var henni samdóma og mælti: „því hafið þjer sýnt mjer það, sem 
siður er að hylja með blæunni?“ þá svaraði hún: „Herra! þjer 
skuluð vita, að eg er aumlega stödd vegna harédrægni föður míns, 
er hann svo svívirðilega nízkur, að hann horfir í hinn lítilfjörleg- 
asta kostnað og| vill ekkert til leggja mjer til framfærslu, þó 
guð hafi veitt honum blessun auðæfanna. Hann er og einhver 
hinn voldugasti þeirra manna, sem nú eru uppi og gæddur öllum 
farsællegum hlutum þessa heims.“ „Hver er faðir yðar?“ spurði 
kaupmaðurinn, „og hvert er embætti hans?“ „Hann er æðsti dóm- 
ari í borginni, og allir aðrir dómarar í henni eru hans undirmenn.“ 
Að svo mæltu gekk hún burt, en kaupmaðurinu sat eptir svo 
gagntekinn af ást og undrun, sem hann væri milli heims og helju. 
Hann lokaði búðinni undireins og flýtti sjer til dómarans, sem hún 
hafði nefnt, sagði honum, að hann hefði brennandi ástarhug á 
dóttur hans og beiddi hennar. Svaraði þá dómarinn: „Vinur! 
dóttir mín er ekki samboðin yður nje nokkrum manni, sem jafn- 
ast við yður að fríðleik, og er hún þess ómakleg, að eiga slíkan 
öðlíng, sem þjer eruð.“  Kaupmaður kvað þetta vera ósæmilega 
talað, þarsem hann væri faðir stúlkunnar; hann sagði, að sjer 
litist vel á dóttur hans og væri sjer óskiljanlegt, því hann stæði 
ámóti vilja sínum. Fjekk hann hana loksins, þó dómarinn mælti 
ímóti og varð kaupmáli saminn með þeim skilmála, að brúðgum- 
inn skyldi greiða fimm peningapoka áundan brúðkaupinu og síðan 


129 


fimmtán í heimanfylgju, og var þetta áskilið til þess, að hann ekki 
skyldi skilja við hana. Brúðguminn, sem brann af ástar tilhlökkun, 
heimtaði brúðurina samdægris, og var honum fylgt til hennar eptir 
að hann hafði lesið kvöldbænir sínar, en er hann tók blæuna frá 
andliti hennar, sá hann, að hún var svo afskræmislega ljót, að 
ófrýnilegra gat ekki hugsast. Var hann hjá henni um nóttina, 
einsog í myrkvastofu og þreyði morguninn óðfús, svo hann mætti 
komast frá henni og ganga til lauga. Svaf hann þar dálitla stund, 
tók laugar, gekk til sölubúðar sinnar og drakk þar kaffe eptir 
vanda. Voru þar ýmsir komnir frá höfninni bæði kaupmenn og 
aðrir tignir menn og töluðu saman í gamni. „þú virðir okkur 
ekki svo mikils,“ sögðu þeir, „að þú veitir okkur kaffebolla með 
þjer.  Yndisleikur hinnar ungu konu þinnar hefur gert þig vit- 
stola; guð láti hjónabandið verða farsællegt.“ Nokkru seinna um 
daginn kom stúlkan, sem var frumkvöðull alls þessa, ennþá skraut- 
legar búin enn daginn áður, yndisleg og fögur í framgöngu, svo að 
þeir, sem framhjá henni gengu staðnæmdust til að virða hana fyrir 
sjer. Hún settist niður í búðinni og bauð brúðguma góðan daginn. 
„Guð láti þenna dag,“ segir hún, „verða yður hamingju dag, Ola- 
eddín minn! guð varðveiti yður og gefi yður svo glaða lund, að 
þjer leikið við hvern yðar fingur.“ Kaupmaður var hryggur í yfir- 
bragði og ljet brýrnar síga, tók hann þannig til orða: „Segið 
mjer, hvers á eg að gjalda, að þjer farið svona með mig ?“ „þjer 
hafið ekkert gert mjer til meins,“ ansaði hún, „en mjer gramdist 
yfirskriftin yfir búðar dyrunum yðar. Ef þjer snúið henni á gagn- 
stæða leið skal eg hjálpa yður úr vandræðum yðar.“ þá fjekk 
kaupmaðurinn undireins einum af þrælum sínum gullpening og 
niælti: „Far þú til skrifarans og bið hann, að skrifa þetta með 
hinu fegursta letri, bláu og gullnu: „Engin slægð tekur kvenna- 
slægð fram, því hún sigrar slægð karlmanna og ber langt af henni.“ 
Stúlkan beiddi þrælinn að flýta sjer, enda kom hann skjótt aptur 
með yfirskriftina og festi hússbóndinn hana upp yfir búðardyrunum. 
þá segir stúlkan við kaupmanninn: „Farið nú á stað og gangið til 
hallarinnar, munuð þjer nálægt henni hitta bjarndýra og apa trúða, 
og aðra leikara; skuluð þjer leggja svo undir við þá, að þeir leiti 
yður upp í fyrra málið í höll dómarans, þegar þjer sitjið hjá 
Þúsund og ein nótt. Il. 9 


130 


tengdaföður yður og drekkið kaffe. Skulu þeir þá samfagna yður 
einsog jafningja sínum og frænda og segja, að sjer þyki sæmd að 
yður, þó yður þyki skömm til þeirra koma. Skuluð þjer fleygja 
peningum á milli þeirra og þegar dómarinn spyr, hvernig á slíku 
standi, skuluð þjer segja, að faðir yðar hafi að vísu verið apa- 
trúður og að ættmenn yðar hafi aldrei haft aðra atvinnu, en þjer 
hafið til allrar hamingju orðið vel metnir og meðteknir af um- 
sjónarmanni hafnarinnar, einsog kaupmaður.“ Allt þetta fór einsog 
stúlkan sagði fyrir: „Ertu þá einn úr flokki skrípaloddaranna ?“ 
spurði dómarinn og svaraði hinn þá, að svo heita ást, sem hann 
hefði á dóttur hans, gæti hann ekki „afneitað frændum sínum. 
Sagði dómarinn þá, að það sæmdi alls ekki, að gefa honum dóttur 
fræðimanns, er kominn væri af ættingjum spámannsins. En 
kaupmaður beiddi hann, að athuga, að nú væri hún sín lögmæt 
eiginkona og mælti: „Hvert hár á höfði hennar er mjer margfalt 
dýrmætara enn líf mitt, og eg sleppi henni ekki, þó öll ríki ver- 
aldarinnar sjeu í boði.“ Loksins gátu þeir samt komið sjer saman 
um skilnað og var skilnaðar dómur upp kveðinn; renndi nú kaup- 
maður augum sínum til hinnar slægvitru meyar, sem var frum- 
kvöðull alls þessa. Hún var dóttir forstjóra járnsmiða fjelagsins 
og jafnskjótt sem hann hafði fengið hans samþykki, gekk hann að 
eiga hana; bjuggu þau saman í velgengni, frið og fögnuði allt til 
æfiloka. 


Sagan af Abúlhassan Alí Ebn Bekar og Schemselníhar. 


Á ríkisárum kalífans Harún Alraschíds bjó í Bagdad sætinda 
kaupmaður Abúlhassan Ebn Thaher að nafni, var hann ríkur, fríður 
sýnum og ljáfmenni. Auk þess, að hann var hyggnari og kurteisari 
enn flestir í hans stjett, var hann ráðvandur, hreinskilinn og glaðlyndur, 
svo að hann var hvers manns hugljúfi. Kalífinn þekkti hann líka 
og hafði óbilandi traust á honum; hann hafði bann svo mjög 
í hávegum, að hann ljet hann útvega allt það, er hjákonur hans 
þurftu, og velja handa þeim klæðnað, húsgögn og skartgripi; fórst 
honum það snildarlega, því hann var smekkmaðar. Nú með því 
hann var slíkur afbragðsmaður og uppáhald kalífans, komu synir 


131 


emíra og annara höfðingja heim til hans, því þar hittust allir 
göfugir hirðmenn. Í tölu hinna ungu manna, er til hans komu á 
degi hverjum, var einn, sem hann mat umfram aðra, og gjörðist 
með þeim mikið ástríki; hann hjet Abúl Hassan Alí Ebn Bekar 
og var kominn af hinni fyrri konungaætt Persalands, er haldizt 
hafði í Bagdad eptir að Tyrkir brutu undir sig Persaland. Í 
þessum unga kóngssyni þókti sem náttúran hefði sameinað alla 
yfirburði sálar og líkama, Yfirbragð hans var ímynd fegurðarinnar 
og svipur hans svo þokkasæll, að hver maður, sem sá hann, hlaut 
að unna:honum; hann var og rjettvaxinn og bar sig hvatlega. 
þegar hann talaði valdi hann orðatiltæki sín snoturt og heppilega 
og kunni að víkja máli sína á marga vegu, svo að snild var á; 
málrómur hans var sætur og ástsæll þeim, er heyrðu. Auk þessa 
var hann andríkur, skarpvitur og rjettdæmur um allt, en þó svo 
hógvær og þóttalaus um leið, að hann varaðist grandgæfilega að 
koma svo fram, sem honum þækti sinn dómur rjettari enn annara. 
það var því engin furða, þó að Ebn Thaher virti hann umfram 
hina aðra hirðmenn, því þeir voru flestir furðu ólíkir honum. 

það bar til einn dag þegar kóngsson var hjá honum, að 
jungfrú nokkur kom ríðandi brúnskjóttum múlasna, fylgdu henni 
tíu ambáttir fótgangandi og virtust þær vera afbragðs fríðar, að 
því er ráða mátti af líkama burði þeirra og sjá mátti gegnum 
blæurnar. Sú, sem fyrir þeim var, hafði um sig breitt rósrautt 
belti, alsett óvenju stórum perlum og demöntum, var auðfundið á 
henni, að hún mundi bera svo langt af fylgikonum sínum, sem 
tungl í fyllingu ber af nýu tungli. Hún kom til þess að kaupa 
eitthvað og vildi finna Ebn Thaher að máli, og gekk hún því 
inní búð hans. Hann tók við henni með dýpstu lotningu, beiddi 
hana að setjast niður og benti um leið á hið tignasta sæti. Hinn 
persneski kóngsson sá sig nú ekki úr færi að sýna kurteisi sína; 
hann tók hinn gullofna svæfil, sem ætlaður var til hægindis jung- 
frúnni, lagði hann í legubekkinn og vjek sjer síðan til hliðar svo 
ab hún gæti sezt niður. Heilsaði hann henni með því að kyssa 
ábreiðuna undir fótum hennar, og er hann var risinn á fætur, stóð 
hann kyr frammi fyrir henni. 

Með því nú jungfrúinljet sem hún væri heima hjá sjer í húsum 


gr 


; 132 


Ebn Thahers, brá hún blæunni upp og ljet svo frábæra fegurð 
sína skína kóngssyni fyrir augum, að hjarta hans varð gagntekið. 
Eins brá jungfrúnni við að sjá kóngsson og sagði hún vinalega við 
hana: „„Herral setjist niður.“ Kóngsson tyllti sjer niður á jað- 
arinn á legubekknum; hafði hann aldrei augun af henni og teigaði 
þannig hið sæta eitur ástarinnar. Tók hún skjótt eptir, hvað um 
var að vera, og kviknaði þannig brennandi ást í brjósti hennar. 
Stóð hún upp að stundarkorni liðnu, gekk til Ebn Thahers og 
sagði honum í hljóði erindi sitt, þvínæst spurði hún, hver hinn 
ungi maður væri. En er hún heyrði, að hann væri af persneskum 
konungum kominn, varð hún stórglöð og mælti: „„þjer gerðuð mjer 
mikla gleði, ef þjer kæmuð mjer í kunningskap við þenna unga 
mann. þegar eg sendi ambáttina þarna,“ segir hún og bendir á 
eina af ambáttunum — „með þau boð, að þjer skulið koma til 
mín, þá þið eg yður, að hafa hann með yður. Eg vildi fegin sýna 
honum prýði hallar minnar, svo hann mætti sjá það, að höfðingjar 
Bagdads eru ekki fjesárir. þjer skiljið mig og hugsið til mín um 
þetta, ella styggið þjer mig og skal eg þá aldrei framar koma 
hingað.“ 

Ebn Thaher var glöggskygnari enn svo, að hann mætti ekki 
af þessu ráða, hvað henni bjó í skapi og svaraði hann: „Drottning 
mín! guð varðveiti mig frá því að gera nokkurn hlut til styggðar 
við yður. Skal eg láta það vera mjer heilaga skyldu að hlýðnast 
boðum yðar.“  Jungfrúin gekk á burt og hneigði Ebn Thaher sig 
fyrir henni, hún renndi vinaraugum til kóngssonar, stje á bak múl- 
asna sínum og reið burt. 

Hinn persneski kóngssonur, sem var gagntekinn af ást, horfði 
á eptir henni svo langt sem augað eygði, og er hún var úr aug- 
sýn einblíndi hann á veginn, sem hún hafði farið. Ebn Thaher 
varaði hann loksins við og sagði, að menn horfðu á hann og væru 
farnir að hlægja að honum. þá segir kóngsson: „þjer ínunduð sjá 
aumur á mjer, ef þjer vissuð, að hin fagra kona hefur tekíð með 
sjer betri helft sjálfs mín, og hin sem eptir er vill fara sömu leið. 
Fyrir alla muni segið mjer, hver er þessi kona, sem neyðir hvern 
mann til að unna sjer?“  „Herral“ ansaði Ebn Thaher, „það er 
hin tignaða Schemselníhar (þ. e. dagssól), æðsta hjákona kalífans, 


133 


herra vors, ann hann henni mjög eða öllu fremur tilbiður hana. 
Hann hefur með berum orðum skipað mjer, að láta hana fá allt 
það, er hún biður um, og gera henni allt það að skapi, sem €8 
gæti.“ þetta sagði Ebn Thaher til þess að snúa huga hans frá 
elsku þeirri, sem hlaut að leiða til óheillavænlegra afdrifa, en það 
varð ekki til annars enn að æsa ást hans ennþá frekar.  „Mjer 
sagði svo hugur um, töfrandi Schemselníhar!“ mælti hann, „að 
mjer mundi þess varnað, að hefja von mína til þín. En þó eg sje 
með öllu vonlaus um elsku þína, finn eg að mjer er ómögulegt að 
hætta að elska þig. Eg skal því unna þjer og blessa forlögin, 
sem hafa gert mig að þræl hinnar fegurstu veru undir sólinni.“ 

Meðan kóngssonur þannig helgaði hinni fögru Schemselníhar 
hjarta sitt, var hún á leiðinni heim, að hugsa um. hver ráð hún 
ætti að hafa til þess að fá að sjá kóngsson og tala við hann í 
gótu tómi. Óðara enn hún var komin ttl hallarinnar, sendi hún 
ambáttina, er hún hafði áður tilnefnt, og sem hún trúði fyrir öllu, 
á fund Ebn Thahers og ljet hana skila því, að hann skyldi tafar- 
laust koma til hennar með hinn persneska kóngsson. Ambáttin 
bar upp erindi sitt og var þá Ebn Thaher með gildum rökum að 
telja kóngsson af því að elska hjákonuna. Hann svaraði amb- 
áttinni engu, en stóð upp og fór með henni til þess að sýna 
hlýðni sína, og var honum það þó nauðugt. Fór kóngssonur með 
þeim og kom honum ekki til hugar, í hvern háska hann stofnaði 
sjer; var hann áhyggjulaus vegna þess hann var með Ebn Thaher, 
því honum var heimilt að koma til hjákonunnar. 

Ambáttin var spölkorn áundan þeim. En er þeir voru komnir 
í höll kalífans náðu þeir henni við hlið hinnar litlu hallar, sem 
Schemselníhar bjó í; var henni þegar upp lokið og var þeim fylgt 
inní stóran sal og boðið sæti. Hafði kóngssonur aldrei komið á svo 
glæsilegan stað og þókti honum sem hann væri horfinn í eina af 
undrahöllum þeim, sem eru oss fyrirheitnar í öðru lífi. Höfðu þeir 
eigi lengi setið þar, þegar lagleg svört ambátt setti fram borð 
fyrir þá með allskonar dýrindis rjettum, er sendu frá sjer ljúfan 
ilm. Ambáttin, sem hafði fylgt þeim þangað, var hjá þeim meðan 
þeir snæddu og bauð þeim hvað eptir annað rjetti þá, er ljúffeng. 
astir voru; en er þeir höfðu matazt, skenktu aðrar ambáttir þeim 


134 


dýrindis vín. Eptir það var hverjum þeirra um sig færð fögur 
mundlaug úr gulli til handaþvottar, þvínæst var innborið gulllegt 
reykelsisker, og gerðu þeir við það skegg sitt og föt sín ilmandi 
með viðsmjöri. Eigi skorti þar heldur ilmandi vatn, var því hellt 
á báðar hendur þeim úr gullinni könnu alsettri demöntum og 
roðasteinum, sem eigi var til annars höfð; struku þeir sjer þá 
um andlitið og skeggið einsog siður er til. Óðara enn þeir voru 
seztir niður aptur, beiddi ambáttin þá að koma með sjer og fylgdi 
hún þeim gegnum dyr nokkrar inn í stærri sal, aðdáanlega fagran. 
Í honum var glæsileg stöpulkúpa, sem hvíldi á hundrað hvítum marmara- 
súlum, líkum alabastri, voru bæði höfuð og öklun súlnanna prýdd 
gullnum myndum allskonar ferfættra dýra og fugla.  Gólftjaldið í 
þessum dýrðlega sal var úr gullfjölluðum vefnaði, og voru saum- 
aðir á það rósaknappar með rauðu og hvítu silki, en á stöpul- 
kúpuna voru skrifaðar litmyndir, og var yndi á að horfa. Milli 
hverra tveggja súlna stóð lítill legubekkur með samsvarandi skrauti 
og mörg ker úr postulíni, kristalli, jaspis, eldsteini og öðrum dýr- 
mætum efnum, búin gulli og gimsteinum. Á milli súlnanna voru 
stórir gluggar með stórum framstandandi svölum, er skreyttar voru 
líkt legubekkjunum, var þaðan útsjón í hinn dýrðlegasta aldingarð. 
Trjágöngin í honum votu lögð marglitum steinum, samlitum gólf- 
tjaldinu í salnum, svo að ætla mátti, að bæði salurinn og garð- 
urinn með allri sinni prýði, stæðu á sama gólftjaldi. Að sínu leyti 
einsog salurinn var kringlóttur, runnu tvær vatnsrennur hrínginn í 
kríng, og lá ein hærri enn önnur, og steypti hinum kristallskæra 
straumi niðrí þá, sem lægri var. Fögrum eirkerum, logagylltum með 
blómum og fögrum jurtum í var skipulega niðurraðað með jöfnu 
bili allt umhverfis fagra skógarteiga, er þaktir voru hávöxnum og 
skuggamiklum trjám, sungu þar þúsundir fugla með sætthljómandi 
klið og flögruðu hingað og þangað ; sumir ljeku sjer í loptinu, sumir 
hjuggust í illu og var gaman á að horfa. 

Kóngssonur og Ebn Thaher dáðust lengi að dýrð þessari og 
i hvert skipti, sem þeim fannst mikið um eitthvað, urðu þeir næsta 
hátalaðir, einkum kóngssonur, því hann hafði aldrei sjeð neitt, sem 
gat komist í samjöfnuð við þetta. Ebn Thaher hafði opt komið þangað 
áður, en í hvert skipti sá hann eitthvað nýtt, sem fagurt var. 


185 


Meðan þeir voru nú að dázt að stað þessum, sáu þeir nokkrar 
skrautbúnar konur, spotta korn fra salnum; sátu þær allar á silfur- 
rósuðum stólum úr indverskum platansviði, með hljóðfæri í höndum, 
og biðu þess einungis, að þeim væri skipað að syngja. þeir 
kóngssonur og Ebn Thaher gengu nú lengra fram svo að þeir 
gætu sjeð framan í ambáttir þessar. En er þeir litu til hægri 
hliðar sjer, sáu þeir stóran hallargarð, og voru fögur herbergi allt 
umhverfis, en ofanúr honum gekk tröppustigi niður í aldingarðinn. 
Ambáttin var skilin við þá og sagði nú kóngssonur við Ebn 
Thaher: „Eg veit að þjer, svo vitur maður, hafið gaman af að 
horfa á þessi merki maktar og veldis. það er og ætlun mín, að 
ekkert undursamlegra sje til í heimi, en þegar eg hugleiði að þetta 
er hinn ljómandi bústaður Schemselníhars, sem er helzt til fögur, 
og að hinn voldugasti konungur í veröld heldur henni hjer í valdi 
sínu, þá hlýt eg að segja, að eg sje allra manna ófarsælastur. 
Mjer virðist ekki hryggilegra hlutskipti geta verið til, enn mitt, 
þarsem eg elska konu, sem er á valdi annars elskhuga, og það á 
slíkum stað, þarsem hann er svo voldugur, að líf mitt er í háska.“ 
Ebn Thaher svaraði því, að sjer skyldi þykja vænt um, ef hann 
gæti með jafnmikilli vissu ábyrgat það, að ást hans yrði fram- 
gengt, einsog hitt að líf hans væri óhult. Sagði hann honum, að 
þóað kalífinn ætti höll þessa og hefði reist hana handa Schems- 
elníhar einni, einsog part úr höll sjálfs sín og kallað hana: „Höll 
eylífs fagnaðar,“ þá hefði hún fullt frelsi; væru engir geldingar 
settir til að gæta hennar og hefði hún þjónustufólk útaf fyrir sig, 
sem væri háð hennar vilja; hún gengi út og inn og beiddi ekki 
leyfis, og kæmi kalífinn aldrei á hennar fund, nema hann ljeti 
Mesrúr boða henni það áður. „Megið þjer því,“ mælti hann, „vera 
öldungis óhræddur og skuluð þjer nú hlýða með athygli á hljóð- 
færaleik þann, er eg sje að Schemselníhar ætlar að skemmta yður 
með.“ Í sama bili kom trúnaðarambátt Schemselníhars og færði 
ambáttunum, sem í garðinum sátu, þau boð að þær skyldu hefja 
söng og hljóðfæraslátt. Fyrst slóu þær allar hljóðfærin í einu 
einsog til undirbúnings, en síðan söng ein þeirra undir með fiðlu, 
er hún ljek forkunnar vel á. Hafði henni verið sagt; hvað syngja 
skyldi og samsvöruðu orðin svo vel tilfinningum kóngssonar, að 


136 


hann mælti: „Er þjer þá veitt sú gáfa, að lesa í hjörtu manna, 
og ljeztu okkur heyra þína ununarsætu söngrödd fara með þessi 
ljóð, af því þú vissir, hvað mjer bjó í skapi? sjálfur mundi eg 
velja hin sömu orð til að lýsa því.“ Söngmærin svaraði engu, en 
söng ýmsar aðrar vísur, sem fengu svo mjög á kóngsson, að hann 
hafði þær upp grátandi og var á því auðsjeð, að hann tók þær til 
sín; en er hún hafði sungið þær til enda, stóð hún upp með stall- 
systrum sínum og sungu þær allar í einu hljóði, að nú mundi 
máninn birtast í öllum ljóma sínum og nálgast sólina. Átti það 
að merkja, að nú kæmi Schemselníhar, og að kóngssonur hlyti þá 
sælu að sjá hana. þeir Ebn Thaher sáu nú, að trúnaðar amb- 
áttin kom frá hallargarðinum með tíu svörtum konum, sem báru 
haglega gjörfan silfurstól, settu þær hann niður spölkorn fyrir 
framan þá. Hinar svörtu ambáttir gengu síðan á bak við eikur 
nokkrar framantil í trjágangi einum; þvínæst komu í tveimur 
röðum tuttugu fríðar konur skrautlega búnar og allar eins, sungu 
þær undir með hljóðfærum, er þær ljeku á og skipuðust báðum 
megin við hásætið. Á eptir þeim komu tíu aðrar konur skraut- 
búnar útum sömu dyr og hinar, staðnæmdust þær stundarkorn og 
biðu eptir Schemselníhar. 

Schemselníhar gekk loksins inn mitt á milli hinna tíu kvenna, 
sem biðu hennar við dyrnar. Var hún auðþekkt frá þeim bæði á vaxt- 
arlagi sínu og tignarlegum limaburði, og á skikkju einni ljettri úr 
himinbláum vefnaði, gullstöfuðum, sem hún bar utanyfir búningi 
sínum, er var hinn skrautlegasti og skartmesti. Hún var eigi prýdd 
mörgum demöntum, perlum eða roðasteinum, en þeir fáu gim- 
steinar, sem hún bar, voru hinir fágætustu og óumræðilega dýr- 
mætir. Hún brunaði fram í hátign sinni einsog sólin, þegar ský 
fer á eptir henni og tekur við geislum hennar, en fær eigi byrgt 
ljóma þeirra. Settist hún niður á hinn silfurlega hástól, sem 
sóktur hafði verið handa henni. Hafði kóngssonur ekki haft af 
henni augun frá því hún kom, og segir'hann við Ebn Thaher: 
„Enginn spyr um það, er hann leitar að, þegar hann sjer það og 
alla efasemdir hverfa, þegar sannleikurinn kemur í ljós. Sjáið þjer 
þessa yndislegu fegurð? hún veldur hörmum mínum, hörmum þeim, , 
er eg blessa og mun blessa æfinlega, hversu þúngbærir og lang- 


Í 


pr 


137 


vinnir, sem þeir verða. Slík sjón sviptir mig öllu valdi yfir sjálfum 
mjer. Sál mín fer á flótta og æsist, hún ætlar að skilja við mig; 
farðu þá sál mín! eg leyfi þjer það, en verði það þessum veika 
líkama til góðs. þetta hlýzt af yður Ebn Thaher! og var það 
grimmlega gert af yður. þjer ætluðuð að veita mjer mikla gleði 
með því að leiða mig hingað og nú sje eg, að eg er hingað kom- 
inn mjer til mestu ógæfu. Fyrirgefið mjer, eg fór hingað með 
fúsum vilja og get ekki gefið öðrum enn sjálfum mjer sök á því.“ 
Þannig mælti hann tárfellandi. Svaraði þá Ebn Thaher: „það er 
vel, að þjer látið mig njóta sannmælis. Eg hafði þann tilgang með 
öllu, er eg sagði um Schemselníhar, að snúa huga yðar frá hinni 
ófarsælu ást, er þjer óluð á í hjarta yðar. Allt, sem þjer sjáið hjer, 
hlýtur og að stuðla til þess, og þakklætis tilfinning ein má hreifa 
sjer í hjarta yðar fyrir þá sæmd, að Schemselníhar skipaði mjer 
að koma með yður hingað. Stillið yður því og búist til að koma 
henni fyrir sjónir einsog kurteisi býður. Sjáið! þarna kemur hún. 
Ef við enn ættum kost á að snúa aptur, mundi eg taka upp 
annað ráð, en nú bið eg drottinn, fyrst útí það er komið, að við 
ekki á síðan þurfum að yðrast. En á það vil eg minna yður, að 
ástin er svikul og getur hrundið yður í það undirdjúp glötunar- 
innar, sem þjer aldrei fáið risið upp úr.“ þegar Schemselníhar 
kom, þagnaði Ebn Thaher. Settist hún í hásæti og hneigði sig 
fyrir þeim báðum, en augu hennar staðnæmdust á kóngssyni og 
töluðust þau við þegjandi með augunum og sögðu þannig hvert 
öðru meira á fám augnablikum enn þau hefðu getað með orðum 
á löngum tíma.  Sannfærðist Schemselníhar betur og betur um 
það, að kóngssyni litiat vel á sig og þóktist því vera óumræðilega 
sæl. Skipaði hún ambáttum þeim, er áður höfðu leikið á hljóð- 
færi og sungið, að koma nær. Stóðu þær þá upp og gengu nær 
og um leið komu hinar svörtu konur úr trjáganginum og báru 


 stólana á eptir hinum. Settu þær þá nálægt glugganum, þarsem 


þeir Ebn Thaher og kóngsson stóðu, í hálfhring frammi fyrir há- 
sæti Schemselníhars og konum þeim, er stóðu á báðar hlíðar 
hennar. En er ambáttir þessar voru seztar niður eptir bendingu 
hennar, söng ein þeirra þegar hún skipaði. Var hún nokkra stund 
að stilla hljóðfærið, síðan söng hún vísur þessar: 


138 


Unnustinn til unnustunnar snýr, 
Hjörtun tvö fær ástin gert að einu, 
Ástar koma þau að lækjum hreinu 
Sæta veitir svölun lindin skír. 


þar þau segja: „því er hjer í heim 
Fagnaðar oss fyrirmunað báðum ? 
Forlögin, en við því ekki ráðum, 
Þeigi grand við megnum móti þeim. 


Ljet Schemselníhar svo ljóslega skilja á augnaráði sínu og bend- 
ingum, að „orð þessi ættu að heimfærast uppá hana og kóngsson, 
að hann rjeði sjer ekki lengur; gekk hann fram í glugga að 
brjóstriðinu og beiddi eina af konum þeim, er sungu að leika 
undir á hljóðfærið, meðan hann syngi. þvínæst söng hann kvæði, 
sem með hjartnæmum og tilfinningarríkum orðum lýsti ákefð 
ástar hans, svaraði Schemselníhar honum með öðru kvæði og 
æsti það enn meira ástina í hjartá hans. Kvað hann þá 
enn eitt kvæði ennþá ástríkara enn hið fyrra, og þegar þau 
höfðu þannig lýst tilfinningum sínum, hvert nm sig, ljet Schemsel- 
míhar sigrast af viðkvæmri ástar nauðsyn hjarta síns, stóð upp úr 
hásætinu einsog utan við sig og gekk til salardyranna; hljóp kóngs- 
sonur á móti henni og hittust þau bæði í hliðinu, tókust í hendur 
og föðmuðust svo innilega, að þau hnigu í ómegin. Mundu þau 
hafa fallið til jarðar, hefðu ekki þjónustumeyar Schemselníhars 
tekið þau í fang sjer og lagt þau í legubekk. Var ilmandi vatni 
dreypt í andlit þeirra og reykelsi haldið fyrir vit þeim, og rökn- 
uðu. þau þá við. Schemselníhar sást um til allra hliða, og er hún 
saknaði Ebn Thahers, spurði hún ákaft eptir honum. Hafði hann 
gengið burt fyrir lotningar sakir, meðan þjónustumeyarnar voru að 
stumra yfir henni, og var hann hræddur um, að ekki mundi gott 
af slíku leiða, sem von var. Undireins og hann heyrði að spurt 
var eptir honum, kom hann aptur. 

Schemselníhar þakkaði honum með blíðustu orðum fyrir það, 
að hann hefði komið sjer í kunningsskap við hinn persneska kóngs- 
son, sem væri hinn elskuverðasti maður í heimi, og lofaði hún að 
sjá það við hann síðan. Hneigði þá Ebn Thaher sig djúpt fyrir 


139 


henni og óskaði að henni mætti verða að ósk sinni. Hún vjek 
sjer þvínæst að kóngssyni, er sat hjá henni, og var hún þá feimin, 
sem ætla mátti eptir að slíkt hafði farið ámilli þeirra. Tók hún 
þannig til orða: „Eg er sannfærð um, að þjer elskið mig, en 
hversu heit sem ást yðar er, þá er mín eins heit. En við skulum 
ekki draga okkur á tálar, því þó tilfinningum okkar beri saman, 
þá sje eg, að fyrir mjer og yður liggja þrautir einar, hugsýki og 
dauðans hörmungar. Gefst okkur ekki á öðru kostur enn að elska 
hvert annað eylíflega, gefa okkur undir guðs vilja og bíða þess, 
sem fyrir okkur liggur.“ Svaraði kóngssonur því, að hún mætti 
öruggt treysta stöðuglyndi sínu og gætu hvorki píslir; harmkvæli 
nje hindranir skert elsku sína. Að svo mæltu feldi hann tár 
af augum og fjekk Schemselníhar ekki heldur tára bundizt. þá 
sætti Ebn Thaher lagi og mælti: „Tignaða jungfrá! mjer virðist 
þjer ættuð að fagna í stað þess að gráta, þarsem þið nú eruð bæði 
saman. Eg skil ekki í hryggð ykkar, og hvernig ætli þá fari, 
þegar þið neyðist til að skilja. En það er satt, við höfum verið 
hjer mikils til of lengi, og þjer vitið, að nú er tími til kominn, að 
við höfum okkur á burt.“ Eruð þjer svo harðbrjósta,“ ansaði 
Schemselníhar; .,þjer, sem þekkið orsök harma minna, hafið þjer 
ekki meðaumkvun með mjer?“ En með því hún vissi, að Ebn 
Thaher gekk ekki nema gott til, þykktist hún ekki af orðum hans. 
Stóð hún þá upp og gerði trúnaðar ambátt sinni bendingu um 
leið, fór ambáttin út og kom aptur með lítið silfurborð, hlaðið 
aldinum, og setti það á milli Schemselníhars og kóngssonar. Tók 
vildarmærin allt það, sem bezt var og rjetti kóngssyni, og eins 
gerði hann og bauð henni það, sem ljúffengast var. Hún neyddi 
Ebn Thaher til að borða með þeim, og gerði hann það af tómri 
kurteisi, því hann þóktist eigi vera óhultur, þarsem hann var og 
mundi hann heldur hafa kosið, að vera kominn heim til sín. En 
er búið var að bera af borðinu, var borin inn silfurskál og vatn 
í gullkönnu til handa þvottar. þvínæst settust þau öll aptur í 
sæti sín og báru þrjár af hinum svörtu konum, hver um sig, eina 
kristallsskál á gulldiski, fulla af hinu ágætasta víni, og settu fram 
fyrir Sehemselníhar, kóngsson og Ebn Thaher. Sendi Schemselníhar 
þá allar konurnar burt, nema hinar tíu svörtu og hinar tíu, er 


140 


sungu og ljeku á hljóðfæri; síðan tók hún eina af vínskálunum og 
söng, ástarvísur áðurenn hún drakk, en ein af ambáttunum ljek 
undir á fiðlu. Rjetti hún kóngssyni aðra skálina, sem eptir var 
og, beiddi hann að drekka af elsku til sín. Tók hann við skál- 
inni gagntekinn af fögnuði og söng einnig ástarvísur, og ljek ein 
af ambáttunum undir á fitlu. Loksins rjetti Schemselníhar Ebn 
Thaher þriðju skálina og söng ein af ambáttunum vísur, sem við 
áttu, en þann þakkaði fyrir góðsemd þá og virðingu, sem honuni 
var sýnd. Tók nú Schemselníhar sjálf fiðlu í hönd sjer og söng 
með ákafri geðshræringu, einsog hún væri utan við sig, en 
kóngssonur “sat einsog töfraður og hafði ekki af henni augun. Í 
sama bili kom trúnaðarambáttin inn óttaslegin og sagði Schemsel- 
níhar, að Mesrúr væri komin með fjölda geldinga og beiddist 
inngöngu í nafni kalífans. þeir kóngssonur og Ebn Thaher blikn- 
uðu upp við sögu þessa, og skulfu af hræðslu einsog þeim væri 
glötunin vís. 

Sehemselníhar hughreysti gesti sína, og skipaði trúnaðarambátt 
sinni, að tala við Mesrúr og förunauta hans og tefja fyrir þeim, 
þangaðtil hún væri kominn svo í lag, að hún gæti tekið á móti 
þeim; kvaðst hún skyldu segja henni til, nær þeir mættu koma inn. 
Skipaði hún, að loka öllum salargluggunum og hleypa fortjöld- 
unum fyrir þeim megin, sem vissi út að garðinum. Sagði hún 
kóngssyni og Ebn Thaher á ný, að þeir gætu verið þar óhræddir, 
fór síðan með fylgikonum sínum gegnum hliðið inní garðinn og 
lokaði því á eptir sjer. Ljet hún bera úr garðinum alla stóla, sem 
söngmeyarnar höfðu setið á, settist sjálf í hásæti sitt og þegar 
öllu var í lag komið, skipaði hún að leiða Mesrúr inn. Kom hann 
með tveimur öðrum embættismönnum við hirðina og tuttugu geld- 
ingum þokkalega búnum, er báru sverð við hlið og höfðu um sig 
gullbelti fjóra þumlunga á breidd. Jafnskjótt og þeir sáu vildar- 
meyna álengdar, hneigðu þeir sig djúpt og tók hún kveðju þeirra, 
sitjandi í hásætinu. En er þeir komu nær, stóð hún upp og gekk 
á móti Mesrúr, sem fór áundan hinum; spurði hún, hvert erindi 
hans væri. Svaraði hann, að drottinn rjetttrúaðra manna hefði 
sent sig og skipað sjer að segja henni, að hann gæti eigi lengur 
lifað án þess að sjá hana, og mundi hann vitja hennar næstu nótt ; 


| 


141 . 


en hann gerði henni þessi boð til þess, að hún gæti búist við 
honum. „og vonar hann.“ mælti Mesrúr ennfremur, „að þjer 
hlakkið ekki síður til að finna hann, enn hann hlakkar til að koma 
á yðvarn fund.“ Schemselníhar fleygði sjer til jarðar til þess að 
votta undirgefni sína undir vilja kalífans, og er hún var uppstaðin, 
mælti hún: „Eg bið yður skila því frá mjer til drottins rjetttrúaðra 
manna, að mjer skuli þykja hin mesta sæmd, að hlýðnast boðum 
hans hátignar, og að ambátt hans skuli leggja alúð á, að fagna 
honum með tilhlýðilegri lotningu.“  Skipaði hún trúnaðarambátt 
sinni um leið, að láta hinar svörtu ambáttir, sem til þess voru 
settar, búa höllina undir komu kalífans; en er hún kvaddi höfuðs- 
mann geldinganna mælti hún: „þjer sjáið, að vjer þurfum ennþá 
nokkurs undirbúningstíma; eg bið yður því, að sjá svo um, að 
kalífinn ekki komi að okkur óvörum.“ þegar Mesrúr var farinn 
með fylgdarmönnum sínum, gekk Schemselníhar aptur inn í salinn, 
sorgbitin, því hún varð að láta kóngsson fara frá sjer fyrr enn 
hún hafði búizt við. Hörmuðu þau bæði forlög sín, að þau hlutu 
að skilja, þóktist Schemselníhar þó þeim mun aumlegar stödd enn 
hann, sem hún bæði hlaut að sjá honum á bak og þaráofan varð 
að horfa á annan mann, sem hún hafði óbeit á, því nú var henni 
aðeins kvöl að ástar atlotum kalífans. Komu þau loksins engu orði 
upp fyrir tárum, andvörpum og harmi; leitaðist Ebn Thaher;, sem 
hafði mestan hug á að komast burt úr höllinni, á allar lundir við 
að hugga þau. Meðan hann var að því, kom trúnaðar ambátt 
Schemselníhars og sagði, að kalífinn væri rjett að segja kominn; 
kóngssonur faðmaði Schemselníhar að sjer einusinni enn, því næst 
skipaði hún ambáttinni að fylgja þeim kóngssyni og Ebn 'Thaher 
uppá Toptsvalirnar, sem öðrumegin vissu útað Tígrisfljótinu en 
hinumegin að aldingarðinum, og sleppa þeim burt þaðan í nátt- 
myrkrinu útum bakdyr. Fylgdi ambáttin þeim þangað, sagði þeim, 
að þeir mættu vera óhræddir og lokaði þá þar inni; lofaði hún 
þeim fyrir víst, að koma til þeirra á rjettum tíma og hleypa 
þeim út. í 

Þeim Ebn Thaher og kóngssyni varð litið ofaní aldingardinn, 
því þar laust upp miklum bjarma, sáu þeir í gegnum hinar þjettu 
gluggagrindur, að birtan stóð af hundrað hvítum vaxkyndlum, sem 


142 


bornir voru af jafnmörgum svörtum geldingum. Á eptir þeim 
kom annar hundraðsflokkur eldri geldinga, sem voru kvennaverðir 
í höll kalífans, þvínæst kom kalífinn með Mesrúr, höfuðsmanni 
þeirra og Wassif, sem var honum næstnr að völdum.  Schemsel- 
níhar beið kalífans frammí skógargangi einum og stóðu kringum 
hana tuttugu forkunnar fríðar konur. Voru þær prýddar háls- 
menjum og eyrnagullum með stórum og smáum demöntum í, og 
voru höfuð þeirra alsett gimsteinum. Sungu þær undir með hljóð- 
færum sínum og var yndi á að hlýða. Jafnskjótt sem vildarmærin 
sá kalífann gekk hún á móti honum og fjell fram fyrir hann: 
Hugsaði hún þá í hjarta sínu: „Kóngssonur! ef þú sjer harm- 
þrungnum augum, hvað eg nú geri, þá skaltu af því ráða grimmd 
forlaga minna. Eg vildi fegin lúta þjer svona lágt og hjarta mitt 
mundi enga óbeit hafa á því.“ 

Kalífinn varð frá sjer numinn af fögnuði þegar hann sá Schems- 
elníhar og mælti: „Stattu upp! og komdu nær. Eg álasa mjer sjálfum, 
að eg svo lengi hef svipt mig þeirri unun að sjá þig.“ Að svo mæltu, 
tók hann hana við hönd sjer og talaði blíðlega til hennar, settist 
hann síðan í hið silfurlega hásæti, sem þangað hafði verið borið 
handa honum. Schemselníhar settist á stól fyrir framan hann, og 
tuttugu konur í hring umhverfis hana, en hinir ungu geldingar með 
kyndlana skipuðust í garðinum og ljetu vera jafnt bil á milli sín, 
Garðurinn var lýstur ótal ljósum og þókti kalífanum vænt um það, 
hitt þókti honum kynlegt, að salnum var lokað. En jafnskjótt, 
sem hann spurði, hvernig á því stæði, lukust allir gluggarnir upp 
á áugabragði og sást þá, að salurinn var bjartar og dýrðlegar 
uppljómaður enn nokkurn tíma fyrri. þegar kalífinn sá það, mælti 
hann: „Yndislega Schemselníhar! þú vilt minna mig á það, að 
til sjeu fagrar nætur ekki síður enn fagrir dagar. Hlýt eg að játa 
að svo er, eptir því, sen hjer ber fyrir augu mín.“ 


Ebn Thaher dáðist mjög að þessari dýrðlegu sjón, er hann sá 


af svölunum, og kóngssonur stóð einnig grafkyr og starblíndi útí 
garðinn. Hann sá ekki annað enn Schemselníhar og var næsta. 
áhyggjufullur útaf nærveru kalífans. Lýsti hann hinum angurblíðu 
og sorglegu tilfinningum fyrir Ebn Thaher með hjartnæmum orðum, 
en þagnaði skjótt við atburð einn, er varð í garðinum, og varð: 


143 


hann þá eigi öðru sinnandi. Kalífinn hafði skipað einni af amb- 
áttunum að leika á fiðlu og syngja; söng hún kvæði nokkurt er 
lýsti ákafri geðshræringu. Hjelt kalífinn að hún gerði það eptir 
skipun Schemselníhars, sem hafði nú sýnt honum svo mikla kurt- 
eisi, og tók hann allt til sín. Schemselníhar hugsaði einungis um 
Alí Ebn Bekar og ljet svo mjög bugast af sorginni útaf því, að 
hafa annan mann fyrir augum sjer, sem hún gat ekki fellt sig 
við, að hún hnje í ómegin. Hún hnje aptur á bak af stólnum og 
mundi hafa dottið til jarðar, hefðu ekki nokkrar af þjónustukonum 
hennar hlaupið til í skyndi og borið hana inní salinn. Varð Ebn 
Thaher hverft við atvik þetta og vjek sjer að kóngssyni, sá hann 
þá hvar hann lá meðvitundarlaus, og brá honum mjög við það. 
Skildi hann að þessu mundi olla hin ákafa ást, er hann hafði á 
Schemselníhar, og furðaði sig á, hversu geóshræringum þeirra bar 
saman. En er hann hugsaði til þess, hvar þeir voru staddir, kom 
yfir hann dauðans angist; hann hafði sig allan við að koma kóngs- 
syni til sjálfs sín aptur, en tókst það eigi; kom trúnaðar ambáttin 
þar að þeim uppá svalirnar, með öndina í hálsinum einsog utan 
við sig og kallaði: „Komið fljótt, svo eg geti hleypt ykkur út; 
hjer er allt á tjá og tundr; og eg held þetta sje hinn síðasti dagur 
æfi okkar.“ „Hvernig eigum við að komast burt?“ ansaði Ebn 
Thaher, og var auðheyrt á honum, að hann var mjög áhyggju- 
fullur, „þarna sjáið þjer, hvernig kóngssonur er á sig kominn.“ 
Undireins og ambáttin sá, að hann lá í öngviti, hljóp hún undir- 
eins út og kom í sama svip aptur með vatn; stökkti hún því í 
andlit kóngssonar, og raknaði hann svo við, að Ebn Thaher og 
ambáttin gátu leitt hann úr höllinni útum járndyr nokkrar, komu 
þau síðan að síki einu, sem lá útí Tígrisfljótið. Klappaði ambáttin þar 
saman höndunum og kom jafnskjótt bátur, sem einn maður rjeri; 
fóru þeir Ebn Thaher og kóngssonur útí bátinn. þegar kóngs- 
sonur var seztur niður, rjetti hann út aðra höndina og benti henni 
til hallarinnar, en hinni þrýsti hann á hjarta sitt og mælti með 
veikri raust: „Elskulegi dýrgripur sálar minnar! meðtaktu heit mitt 
"af hendi þessari, meó hinni sver eg þjer, að hin brennandi ást, 
sem eg ber til þín í hjarta mínu, skal aldrei slökkna.“ 

Ræðarinn rjeri hvað aftók til þess að komast útá fljótið, sem 


144 


var þar skammt frá; gekk ambáttin á bakkanum og fylgdi bátnum 
allt ofan að fljótinu; þar kvaddi hún þá og snjeri við. Meðan 
á því stóð hughreysti Ebn Thaher kóngsson og beiddi hann, að 
herða upp hugann, því þeir ættu alllanga leið fyrir höndum til 
húsa sinna; beiddi hann kóngsson, að vera hjá sjer um nóttina, 
því bústaður hans var ennþá lengra burtu. En er þeir gengu frá 
bátnum, var kóngssonur svo sjúkur, að hann gat ekki gengið. Í 
„þessum vandræðum kom Ebn Thaher til hugar, að einn vinur hans 
bjó skammt þaðan og dró hann kóngsson með sjer heim í hús 
hans, var þeim þar vel fagnað. Var þeim boðið sæti, og spurði 
vinurinn, hvaðan þeir kæmu svo seint; bar þá Ebn Thaher það 
fyrir, að hann hefði heyrt um kvöldið, að maður nokkur, sem 
hann átti töluverða peninga hjá, ætlaði í langferð. Kvaðst hann 
þá tafarlaust hafa farið ásta að finna hann, og hefði þá mætt 
hinum unga manni, sem hefði gert sjer þann greiða að fylgja sjer 
til skuldunautar síns, afþví hann var honum kunnugur. Hefði 
þeim veitt örðugt að fá hjá honum skuldina, og hefðu því ekki 
komizt á stað heim til sín fyrr enn svo seint. En á leitinni hefði 
fylgdarmanni sínum snögglega orðið illt skammt frá húsi vinarins, 
og hefði hann drepið þar á dyr í von um, að þeir gætu verið hjá 
honum um nóttina. 

Vinur Ebn Thahers ljet það gott heita, sagði þá velkomna og 
bauð kóngssyninum, sem hann ekki þekkti, alla þá hjálp, er 
hann þyrfti. Var Ebn Thaher fyrir svörum, og sagði, að hann 
þyrfti hvíldar umfram allt; var þeim þá báðum fylgt til svefnhúss. 
Næsta morgun reis Ebn Thaher snemma úr rekkju og fór með 
kóngsson heim til sín, var hann þá svo magnþrota, að hann undir- 
eins fleygði sjer niður í legubekk. Og með því hann ekki var 
fær um að ganga heim til sín, ljeði Ebn Thaher honum herbergi 
heima hjá sjer, og ljet segja þjónum hans, hvar hann væri. Hann 
hughreysti kóngsson og beiddi hann, að segja fyrir, einsog honum 
líkaði. þáði kóngssonur feginshendi boð hans, en beiddi hann að 
gera sjer ekkert ómak sín vegna og láta einsog hann væri ekki í 
húsum hans, kvaðst hann ekki mundu verða þar stundu lengur ef 
hann yrði honum til nokkurrar byrði. Hinir helztu þjónar kóngssonar 
komu skjótt til þess að vita, hvað hann skipaði þeim, komu einnig 


145 


nokkrir af vinum hans og voru hjá honum mestallan daginn; hafði 
það nokkuð af fyrir honum. Um kvöldið ætlaði hann að kveðja 
Ebn Thaher, en honum virtist kóngssonur svo máttfarinn, að hann 
beiddi hann að bíða hjá sjer til næsta morguns. Ljet hann um 
kvöldið syngja og leika á hljóðfæri honum til afþreyingar, en það 
minnti kóngsson svo glögglega á hljóðfæraleikinn hjá Schemselníhar, 
að hann morguninn eptir var veikari enn áður. Var nú Ebn 
Thaher ekki lengur mótfallinn því, að hann færi heim, ljet hann 
bera hann heim til sín og fylgði honum sjálfur. En er hann var 
einn með kóngssyni í herbergi hans, leiddi hann honum ennþá 
einusinni fyrir sjónir allt það, er mátti knýa hann til að þagga 
niður með karlmennsku ástríðu þessa, sem hvorki gat snúizt honum 
nje Schemselníhar til hamingju, Kóngssonur svaraði, að Ebn 
Thaher hefðu farizt vel orð, en þó hann sæi, að þetta væri heil- 
ræði, kvaðst hann ekki vilja hlýða því, heldur fylgja Schemselní- 
har í gröfina með elsku sinni. En þegar Ebn Thaher sá, að for- 
tölur hans máttu sín einskis, ætlaði hann að kveðja kóngsson; en 
hann hjelt honum aptur og mælti: „Vinur! þykkist eigi útaf því, 
að eg sagði, að eg gæti ekki farið eptir ráðum yðar, og verið 
vinur minn einsog áður. En með því sýnið þjer mjer mestan vott 
vináttu yðvarrar, ef þjer látið mig vita, hvernig Schemselníhar 
líður, undireins og þjer fáið vitneskju um það.  Hugleysi það, er 
þjer ámælið mjer fyrir, kemur mest af því, að eg er svo áhyggju- 
fullur útaf öngviti Schemselníhars.“ Ebn Thaher leitaðist við að hug- 
hreysta hann og sagði, að trúnaðarambátt Schemselníhars mundi 
bráðum segja sjer, hvernig farið hefði og skyldi hann þá tafar- 
laust aptur segja honum. þvínæst fór hann heim og leið svo 
bæði þess dagur og hinn næsti, að ekki kom ambáttin. Varð 
hann þá hræddur um kóngsson, og fór til hans; lá hann í 
rúmi sínu og var eins sjúkur og áður. Voru þar hjá honum 
margir vinir hans og læknar, sem neyttu allrar kunnáttu sinnar 
til að komast fyrir undirrót veikandanna. Allir, sem viðstaddir 
voru tíndust smámsaman burt, þangaðtil þeir voru tveir einir, Ebn 
Thaher og kóngssonur; sagði kóngssonur honum, að elska sín og 
veikindi færu í vöxt, vegna þess hann væri hræddur um Schems- 
elníhar og vissi ekki hvernig henni liði; spurði hann Ebn Thaher, 
þúsund og ein nótt. Íl. 10 


146 


hvort hann hefði sjeð trúnaðarambáttina eða haft tal af henni. En 
er hann heyrði, að Ebn Thaher hefði eigi sjeð hana, kom upp fyrir 
honum grátur og fjekk hann eigi mælt fyrir harmi. Leitaðist Ebn Thaher 
á allar lundir við að hugga hann og hughreysta, og sagði honum að 
skilnaði, að hann hefði þess örugga von, að hann mundi samdægris 
frjetta, hvernig Schemselníhar liði.  Undireins og Ebn Thaher var 
kominn heim til sín, kom trúnaðarambátt Schemselníhars. Hún var 
hnuggin í yfirbragði og spurði ítarlega eptir kóngssyni. Sagði 
Ebn Thaher henni allt hið sanna, og mælti þá ambáttin: „Ef að 
kóngssonur tekur mikið út vegna hennar, þá kvelst hún eigi síður 
hans vegna. þegar þið voruð farnir, gekk eg aptur inní salinn og 
var Schemselníhar ennþá meðvitundarlaus, þó allra ráða hefði 
verið leitað. Sat kalífinn hjá henni og var auðsjeð, að hann var 
sárhryggur, spurði hann allar konurnar og mig sjer í lagi, hvort 
við vissum, hvað að henni gengi. En við þögðum yfir leyndar- 
máli þessu. Um miðnæturskeið raknaði Sehemselníhar við; hafði 
kalífinn verið svo þolinmóður, að sitja hjá henni allt þangað til; 
spurði hann hana, hvað henni hefði viljað til. En er hún heyrði 
rödd hans, settist hún niður, og flýtti sjer að kyssa fætur hans, 
áðurenn hann gat varnað henni þess. Sagði hún þá: „Herra! eg 
tel mig þess vesæla, að guð ljet mjer eigi hlotnast, að deya við 
fætur yðar hátignar, til þess að sýna, hversu eg er gagntekin af 
náð og mildi yðar.“ „Vissi eg það fyrir löngu,“ ansaði kalífinn 
„að þú elskaðir mig, en eg skipa þjer að gæta heilbrigði þinnar af 
elsku til mín. Mjer þykir vænt um, að þjer batnar og er það 
mitt ráð, að þú verðir hjer í nótt, en farir eigi til herbergja þinna 
því þjer kynni að vesna af hreifingunni.“  Ljet hann þvínæst 
sækja vín henni til hressingar, fór hann við svo búið heim til 
hallar sinnar. Óðara enn hann var farinn spurði Schemselníhar 
eptir ykkur og var hún næsta órósöm. Eg sagði henni, að þið hefðuð 
komizt heilir á burt, og minntist alls ekki á sjúkleika kóngssonar, 
svo að henni ekki skyldi slá niðnr. Hún tók þá þannig til orða: 
„Kóngssonur! þegar eg ekki sje þig, hverfur mjer öll gleði. Mjer 
ber að gráta blóðugum tárum, af því eg eigi má horfa á þig, 
afþví augu þín munu eigi þorna fyrr enn þau sjá mig aptur.“ 
Að svo mæltu, hnje hún meðvitundarlaus í fang mjer. 


147 


Eptir langan tíma gátum við með naumindum komið henni til 
sjálfrar sín; beiddi eg hana innilega að varðveita líf sitt vegna 
kóngssonar. Svaraði hún mjer þá: „Eg kann þjer þökk fyrir góð- 
vilja þinn og ráð þín, en eg get eigi farið eptir þeim, hvað stoða 
þau? við getum eigi glaðst í neinni von, og gröfin ein getur leitt 
hörmungar okkar til lykta.“ Til þess að útrýma þessum rauna- 
legu hugsunum, fór ein af oss að leika á fiðlu og söng vísur, en 
Sehemselníhar skipaði henni að þegja, og öllum, sem þar voru, 
skipaði hún að fara út, nema mjer. Hlaut eg að vera hjá henni 
um nóttina. Hvílík nótt! hún sat tárfellandi og andvarpandi og 
nefndi óaflátanlega nafn kóngssonar og barmaði sjer útaf forlögum 
sínum, sem hefðu selt sig í hendur kalífans, en ekki þess manns, 
sem hún unni meira enn sjálfri sjer. En er hún morguninn eptir 
var borin inní herbergi sitt, komu læknar kalífans, og leið ekki á 
löngu, að hann kom sjálfur. Læknismeðöl þau, er þeir ráðlögðn, 
dugðu því síður, sem læknarnir eigi vissu, hvernig á sjúkleika 
þessum stóð; þyngdi henni enn meir þegar kalífinn kom, því hún 
varð að leggja á sig þvingun í viðurvist hans. Í nótt eð var 
hafði hún nokkurn svefn, en jafnskjótt og hún vaknaði, sendi hún 
mig til yðar til þess, að spyrja eptir kóngssyni.“ þá svaraði Ebn 
Thaher: „þjer vitið nú þegar, hvernig hann er á sig kominn, en 
segið Schemselníhar, að hann þreyi eins ákaft frjettir frá henni 
einsog hún frá honum, hvetjið hana umfam allt til að stilla skap 
sitt og varið hana við, að láta sjer nokkuð það um munn fara, 
sem getur steypt okkur í glötun.“  Ambáttin sagði ást Schemsel- 
níhars vera svo ákafa, að við öllu mætti búast, kvaðst hún eigi 
hafa sparað fortölur við hana, en hjet þó að ítreka þær í nafni 
Ebn Thahers. Hann var þá nýkominn frá kóngssyni og fór ekki til 
hans aptur fyrr enn um kvöldið, því hann þurfti að annast áríð- 
andi störf. Hitti hann kóngsson einsamlan og engu hressari, enn 
hann hafði verið um morguninn, lofaði hann mikillega vináttu og 
greiðasemi Ebn Thahers. Ebn Thaher beiddi hann að eyða engum 
orðum að því og mælti: „Eg mundi fúslega láta líf mitt yðar 
vegna. En sleppum því — eg ætlaði að láta yður vita að trún- 
aðarambátt Schemselníhars kom til mín, spurði hún, hvernig yður 
liði og sagði mjer af ástandi hennar,“ þvínæst sagði hann honum 

10* 


i48 


upp öll orð ambáttarinnar og dvaldist honum svo langt fram á 
nótt, að kóngssonur neyddi hann til að vera hjá sjer. þegar Ebn 
Thaher næsta morgun gekk heim til sín, mætti hann trúnaðaramb- 
átt Scehemselníhars; fjekk hún honum brjef til kóngssonar og 
gengu þau þá bæði saman til hans. 

Ebn Thaher ljet ambáttina bíða í forsal kóngssonar, en fór 
sjálfur inn til hans. Spurði kóngssonur undireins, hver tíðindi 
hann segði og svaraði hann þá: „Hin beztu tíðindi, sem þjer 
getið óskað. Hún hefur eins ákafa elsku á yður og þjer hafið á 
henni, og bíður ambátt hennar í forsalnum þess, að þeir skipið 
henni að koma inn og takið við brjefi frá hússmóður hennar.“ 
„Komi hún þá undireins!“ mælti kóngssonur gagntekinn af gleði og 
reis upp til að fagna henni. En afþví allir þjónar hans höfðu 
gengið burt, þegar Ebn Thaher kom, hlaut hann að ljúka upp fyrir 
ambáttinni.  Fjekk hún kóngssyni brjefið og mælti: „Herra! eg 
veit, hvað þjer hafið tekið út síðan mjer veittist sú sæmd, að 
fylgja yður til bátsins, en eg vona að heilsa yðar hressist við af 
brjefi þessu.“  Kóngssonur kyssti það, braut það upp og las: 

„Brjefberinn mun færa yður tíðindi frá mjer; látið það vera 
yður nóg, þarsem þjer ekki megið sjá mig.  þjer skilduð við 
unnustu yðar, hugsjúka, og hefur henni ekki komið dúr á auga. 
Eg er þannig á mig komin: Svefninn lykur aldrei augum mínum, 
sorgir og harmkvæli hjarta míns þverra aldrei. Mjer finnst einsog 
eg aldrei hafi vitað, hvað ánægja og heilbrigði er, einsog eg aldrei 
hafi sjeð vingjarnlegt andlit, eða sjálf verið glöð. Mjer þykir sem 
ástríða, óumræðileg ástarlöngun, og eptirþrá hafi upptendrað mig, 
sjúkleikur hefur tekið sjer stöðuga bólfestu hjá mjer, og þrá mín og 
kvíði fara í vöxt. Eg bið til guðs, að hann bráðum láti okkur 
finnast svo að órósemi sálar minnar megi linna; Guð veri með yður !“ 

Kóngssonur las brjef þetta hvað eptir annað grátandi og 
andvarpandi og gat ekki þreytzt á að horfa á stafi þá, er unnusta 
hans hafði skrifað.  Ebn Thaher sagði honum þá, að hann ljeti 
ambáttina oflengi bíta svars og tók þá kóngssonur þannig til máls: 
„Hvernig á eg að svara svo ástríku brjefi, og hvernig get eg lýst 
tilinningum mínum, þarsem slík geðshræring ríkir í hjarta mínu ?“ 
Að svo mæltu, settist hann upp í rúminu, tók pappír og penna 


149 


og skrifaði svolátandi brjef: „Í nafni guðs hins miskunsama, líknar 
fulla. Eg hef meðtekið brjef yðar, og hefur það dreypt balsami í 
sál mína, sem var kvalin af löngun og Óórósemi. Eg var yfir- 
kominn af dauðans hryggð, en þegar eg fjekk brjefið, varð eg gagn- 
tekinn af óumræðilegri gleði. Einsog ljómandi geislar hafa orðin, 
sem yðar fagra hönd hefur skrifað, hrakið burt dymmu þá, er 
myrkvaði sálu mína. Eg sje, hvað þjer þolið vegna elsku yðar til 
mín, eg sje, að þjer vitið líka, hvað eg þoli yðar vegna, og er 
það mjer huggun. Síðan við skildum hef eg aldrei notið augna- 
bliks hvíldar; brjef yðar er það eina, sem er mjer til huggunar. 
Eg elska yður og alla æfi mína skal mjer þykja það hin mesta 
sæla, að brenna af eldi þeim, sem þjer hafið glætt í hjarta mínu. 
Hversu þungbært, sem mjer er að sakna návistar yðar, skal eg 
bera þá sorg með þolinmæði, í voninni um að við einhverntíma 
munum finnast. Guð gæfi, að það yrði í dag, og að eg í stað þess 
að senda yður brjef þetta, mætti sjálfur segja yður, að eg dey af 
elsku til yðar. Eg get ekki skrifað meira fyrir tárum. Guð veri 
með yður!“ þegar kóngssonur hafði lokið við brjefið, fjekk hann 
það Ebn Thaher og beiddi hann að lesa og gæta að, hvort ekkert 
þyrfti að leiðrjetta. Hann gerði svo og kvaðst ekkert geta lag- 
fært í brjefinu. þvínæst innsiglaði kóngssonur það og fjekk trún- 
aðar ambátt Schemselníhars, svo mælandi: „Fyrir guðs sakir færið 
Schemselníhar brjef þetta og kveðju mína “ 

Ebn Thaher og ambáttin urðu bæði samferða; skildi hann við 
hana á leiðinni og gekk heim til sín. Gerðist hann hugsandi útaf 
ástaræfintýri þessu, sem hann nú til allrar óhamingju var bend- 
laður við. Hann sá í hendi sjer, að þó kóngssyni og Schemselníhar 
riði lífið á að leyna ástum sínum, þá mundi samt ákefð ástar- 
innar koma upp um þau, og jafnskjótt sem kalífinn yrði þess 
áskynja, mundi reiði hans fyrst lenda á Schemselníhar, þvínæst 
mundi hann láta taka kóngsson af lífi, og sjálfur mundi hann rata 
í ólánið með þeim. Nú með því honum var annt um sóma sinn, 
konu og börn og fjármuni sína, þá rjeði hann af að umflýa hættu 
þessa. Fór hann næsta morgun til kóngssonar og rjeði honum 
fastlega til að kæfa niður ástríðu þá, er hlaut að steypa honum í 
glötun, færði hann til þessa allar ástæður, sem hann gat til fundið. 


150 


Svaraði kóngssonur þá: „Haldið þjer, Ebn Thaher! að eg geti 
látið af elsku minni til Schemselníhars, hún sem elskar mig svo 
einlæglega. Hún leggur sig í hættu mín vegna, og hvað skyldi eg 
þá hirða um líf sjálfs mín? Hver óhamingja, sem mig hendir, þá 
skal eg elska hana til hins síðasta andartaks.“ Ebn Thaher styggð- 
ist við þrályndi kóngssonar og kvaddi hann heldur fálega. þegar 
hann var kominn heim, fór hann að hugsa um, hvað hann ætti 
að taka til bragðs, og meðan hann var að hugleiða þetta kom til 
hans gimsteinakaupmaður nokkur, sem var vinur hans. Hafði 
hann einatt furðað sig á því, að trúnaðarambátt Schemselníhars 
kom svo opt til Ebn Thahers og eins þókti honum kynlegt, að 
hann sva margsinnis vitjaði hins persneska kóngssonar í veik- 
indum hans. Hann sá nú undireins á honum, að honum mundi 
liggja eitthvað þungt á hjarta og spurði hann því blátt áfram, hvers- 
vegna trúnaðar ambáttin kæmi svo opt til hans. Kom spurning 
þessi flatt upp á Ebn Thaher og færðist hann fyrst undan að leysa 
úr henni, en hinn gekk svo fast á hann, að hann loksins gerði 
honum allt uppskátt. #„þjer vitið,“ mælti Ebn Thaher, „hversu 
vel eg er metinn við hirðina, í borginni og hjá hinum göfugustu 
mönnum og hinum tignustu konum, hvílík svívirða væri það fyrir 
mig ef ástaræfintýri þetta kæmist upp; mundi það ekki steypa 
mjer og mínum í ógæfu? þetta fær mjer mestrar áhyggju, en eg 
hef hugsað mjer ráð. Eg ætla tafarlaust að borga skuldir mínar 
og heimta saman það, sem eg á hjá öðrum; þegar eg er búinn 
að koma eigum mínum á Óóhultan stað, mun eg fara til Balsóra 
og vera þar, þangaðtil óveður þetta, sem yfir vofir, er framhjá 
liðið. — Mjer er vel við kóngsson og Schemselníhar og tekur 
mig sárt til þeirra ef þau hendir nokkurt ólán, bið eg því drott- 
inn, að uppljúka augum þeirra, svo að þau sjái í hvílíkan háska 
þau stofna sjer, og hafi gætur á sjer. Ef svo illa á að fara fyrir 
þeim, að kalífinn komist eptir ástum þeirra, þá er eg að minnsta 
kosti óhultur fyrir reiði hans, því ekki verða þau svo illgjörn og 
vanþakklát, þarsem eg hef verið þeim til svo mikils liðs, að draga 
mig í sömu ógæfuna, úr því þau á annað borð hafa daufheyrzt 
við heilræðum mínum.“  Gimsteinakaupmaðurinn furðaði sig mjög 
á þessu og kvaðst ekki skilja í því að kóngssonur og Schemsel- 


151 


níhar hefðu getað látið hrífast af svo ákafri ástríðu. Hann fjellst 
á fyrirætlun Ebn Thahers og sagði, að hann gæti á engan annan 
hátt umflúið óhamingju þá, sem hann óttaðist. þvínæst skildu 
þeir og lagði Ebn Thaher ríkt á við hann að þegja yfir leyndar- 
máli þessu. 

Tveimur dögum eptir þetta gekk gimsteinakaupmaðurinn fram- 
hjá sölubúð Ebn Thahers og sá hann þá, að hún var lokuð; 
rjeði hann af því, að hann mundi hafa gert það, er hann hafði 
í hyggju. Nábúarnir sögðu honum, að Ebn Thaher væri farinn 
burt og þurfti hann þá ekki frekar að spyrja.  Hugleiddi hann 
nú, hversu hinn persneski kóngssonur mundi hryggjast, þegar hann 
frjetti að Ebn Thaher væri farinn og hugsaði hann þá með sjálfum 
sjer: „Ég skal reyna að ganga í stað trúnaðarmanns þess, sem var 
helzt til huglítill“ Erindi það, er hann hafði ætlað sjer, þegar 
hann gekk út, var ekki mjög áríðandi og sló hann því þessvegna 
á frest, eg fór rakleiðis til kóngssonar, þó öll viðkynning hans við 
hann væri einungis sú, að hann hafði selt honum nokkra gimsteina. 
Hann ljet skila til kóngssonar, að hann beiddist áheyrnar, og 
þyrfti að tala við hann um mikilsvarðandi mál; var honum leyft 
inn að ganga og hitti hann kóngsson liggjandi í legubekk, og 
hafði hann svæfil undir höfði. Kóngsson rankaði við, að hann 
hefði einhverntíma sjeð gimsteinakaupmannirn, reis hann upp til að 
fagna honum og bauð honum sæti; þvínæst spurði hann, hvort 
hann gæti gert honum nokkurn greiða, eða hvort hann færði sjer 
tíðindi, sem sig skipti nokkru. Gimsteinakaupmaður svaraði: 
„Kóngsson! þó mjer eigi sje þeirrar sæmdar auðið, að vera yður 
nákunnugur þá langaði mig til að votta yður hollustu mína, og 
því dirfðist eg að koma á yðvarn fund til þess, að segja yður 
tíðindi, sem yður varða miklu. Eg vona að þjer fyrirgefið dirfsku 
mína af því mjer gekk ekki nema gott til. Skal eg þá fyrst geta 
þess, að við Ebn Thaher erum alúðarvinir, og höfum lengi verið. 
Eg veit, að hann þekkti yður og gerði allt fyrir yður, sem í hans 
valdi stóð, sagði hann mjer það sjálfur, því við leyndum hver 
annan engu. þegar eg áðan gekk framhjá sölubúð hans, sá eg, 
að hún var lokuð og sagði mjer einn af nábúum hans, að hann 
hefði tekið sig upp fyrir tveimur dögum síðan, hefði hann boðizt til 


152 


að reka erindi þeirra í Balsóra, því þangað kvaðst hann ætla í áríðandi 
erindagjörðum. þessi úrlausn þókti mjer ekki nóg. og af vináttu 
til hans, rjeðist eg í að spyrja yður; hvort þjer vissuð nokkuð, 
hvernig stendur á þessari skyndilegu burtferð hans.“ þegar kóngs- 
sonur heyrði þetta, skipti hann litum og leit til hans með slíkum 
svip, að auðsjeð var, hversu honum brá við þessi tíðindi. þvínæst 
mælti hann: „Saga yðar kemur mjer Óvart, og mjer gat ekki 
viljað verra ólán til. Ef þjer segið satt, þá er fokið í öll skjól.“ 
Að svo mæltu kom upp fyrir honum grátur. „Eg byggði alla von 
mína á Ebn Thaher,“ mælti hann enn fremur, „og hann yfir- 
gefur mig. Eptir slíkt ólán get eg ekki lifað.“ Nú gat gim- 
steinakaupmaðurinn gengið úr skugga um, að Ebn Thaher hafði 
ekki sagt ofsögum af ástarákefð kóngssonar. Vináttan kemst ekki 
þannig að orði, elskan ein getur vakið svo næmar tilfinningar. 

Kóngssonur stóð stundarkorn þungt hugsandi, þvínæst skipaði 
hann einum af þjónum sínum, að fara sem skjótast til húsa Ebn 
Thahers og spyrja, hvort það væri satt, að hann væri farinn til 
Balsóra; beiddi hann þjóninn að flýta sjer. Ámeðan leitaðist gim- 
steinakaupmaðurinn við að hafa af fyrir kóngssyni með því að 
tala um hitt og þetta, en kóngssonur sinnti því alls ekki, því hann 
rjeði sjer ekki fyrir órósemi. Kom nú sendimaður aptur og sagði 
satt vera, að Ebn Thaher væri farinn til Balsóra. „þegar eg gekk 
burt frá húsinu,“ mælti hann ennfremur, „kom til mín vel búin 
ambátt og spurði, hvort eg ekki væri yður áhangandi, kvaðst hún 
þurfa að tala við yður og beiddi mig, að lofa sjer að verða sam- 
ferða hingað. Hún bíður í forsalnum og held eg hún eigi að af- 
henda brjef frá einhverjum tignum manni.“ Nú var ambáttin 
látin koma inn og var þar sem vænta mátti komin trúnaðar- 
ambátt Schemselníhars. Hún heilsaði kóngssyni og gat hún ekki 
komið á hentugri tíma til að sefa örvæntingu hans. 

Kóngssonur tók kveðju hennar og gekk gimsteinakaupmaðurinn 
afsíðis til þess að þau gætu frjálslega talast við. Þegar ambáttin 
fór var kóngssonur í allt öðru skapi enn þegar hún kom. Augu 
hans voru hýrlegri og svipurinn glaðlegri, og rjeði gimsteinakaup- 
maðurinn af því, að ambáttin mundi hafa sagt einhver þau tíðindi, 
sem voru elsku hans í vil. þegar hann var seztur „aptur hjá 


153 


kóngssyni, mælti hann: „Eg sje, að þjer hafið eitthvað mikið fyrir 
stafni í höll kalífans.“ Varð kóngssonur óttasleginn af orðum þessum 
og epurði, því hann hjeldi það. Svaraði hann þá, að hann rjeði 
það af ambáttinni, sem var nýfarin. „Hver haldið þjer eigi 
hana 2?“ spurði kóngssonur. „Vildarmey kalífans,““ svaraði gim- 
steinakaupmaðurinn, „eg þekki ambáttina og þá, sem hún þjónar; 
því hún hefur stundum gert mjer þá sæmd, að kaupa hjá mjer 
gimsteina. Eg veit líka, að hún leynir ambáttina engu. Mig 
minnir eg sæi ambáttina fyrir tveimur dögum síðan, hún hljóp um 
strætin og var á henni mesti asi, geri eg mjer í hugarlund, að 
eitthvað hafi búið undir, sem hússmóður hennar ríður mikið á að 
koma fram.“  Kóngssonur varð hugsjúkur útaf orðum þessum og 
hugsaði með sjer, að gimsteinakaupmanninum myndu ekki farast 
svo orð, nema hann grunaði eitthvað um leyndarmál sitt. Hann 
þagði stundarkorn og tók síðan þannig til máls: „Af því, sem þjer 
hafið sagt, ræð eg, að þjer munið vita meira. Eg hef engan frið, 
nema þjer gerið mjer það uppskátt og bið eg yður umfram allt 
að dylja mig einskis.“ Nú fór einsog gimsteinakaupmaðurinn hafði 
ætlazt til, og sagði hann allt, sem Ebn Thaher hafði sagt honum. 
Hann sagði honum einnig, að Ebn Thaher hefði farið til Balsóra 
af eintómri hræðslu, kvað hann sjer þykja undarlegt, að hann 
skyldi skilja við kóngsson, einsog nú stóð á, „Játa eg það kóngs- 
sonur!“ mælti hann, „að meðaumkvun kemur mjer til að bjóða 
yður þjónustu mína, og ef þjer viljið þiggja hana, þá skal eg 
reynast yður eins trúr og Ebn Thaher, og því lofa eg, að eg skal 
vera einbeittari enn hann. Eg er reiðubúinn til að leggja líf mitt 
og mannorð í sölurnar fyrir yður, og svo að þjer trúið orðum 
mínum, þá sver eg yður við allt, sem helgast er í trú vorri, að 
eg skal gæta óbrigðanlegrar þagmælsku. Verið því viss um, að 
eg bæti yður áð fullu vin þann, sem þjer hafið misst.“ 

Kóngssyni var þetta hugfró, og saknaði hann nú ekki Ebn 
Thahers. Hann þáði boð gimsteinakaupmannsins og þakkaði honum 
vingjarnlega. „Munduð þjer trúa því,“ mælti hann, „að ambátt 
Schemselníhars hefur þegar talað um yður? Hún gefur yður að 
sök, að þjer hafið ráðið Ebn Thaher til að fara frá Bagdað, og 
það fullyrti hún seinast, þegar eg talaði við hana. En hún gerir 


154 


yður rangt til og um það hafa orð yðar sannfært mig til hlítar.“ 
Gimsteinakaupmaðurinn sagðist ekki hafa sagt nema það, sem satt 
var. „þegar Ebn Thaher sagði mjer,“ mælti hann, „að hann 
ætlaði til Balsóra, þá taldi eg hann ekki af því, heldur sagði eg, 
að hann væri hygginn og forsjáll maður. Látið það ekki aptra 
yður frá að treysta mjer; eg skal þjóna yður með alúð og kost- 
gæfni. En ef þjer ráðið annað af, þá skal eg samt vera þag- 
mælskur einsog eg lofaði yður.“ þá svaraði kóngssonur: „Eg hef 
þegar sagt yður, að eg ekki væri samdóma trúnaðarambáttiuni. 
Dyggð hennar ein hefur blásið henni tortryggni í brjóst og ber 
yður að virða henni það til vorkunnar einsog og geri.“ Nú töluðu 
þeir saman um hríð og ráðguðust um, hvernig þau kóngssonur og 
Sehemselníhar bezt gætu komið boðum hvert til annars. Kóngs- 
sonur kvaðst mundu leiðrjetta misskilning ambáttarinnar, og skyldi 
hún eptirleiðis færa honum brjef og boð frá Sehemselníhar, því 
ekki væri örvænt, að grunur mætti á leggjast, ef hún ljeti optar sjá 
sig í húsum kóngssonar. 

Þegar gimsteinakaupmaðurinn gekk frá kóngssyni heim til sín, 
sá hann hvar lá á strætinu brjef nokkurt, sem einhver hafði týnt. 
Tók hann það upp, og sá, að það var frá Schemselníhar til 
kóngssonar; það var ekki innsiglað og reif hann það þessvegna 
upp; brjefið var svo látandi: 

Trúnaðarambátt mín hefur fært mjer þá fregn, sem ekki fær 
mjer minni hryggðar enn hún mun fá yður. Okkur er mikil eptir- 
sjá í Ebn Thaher, en fyrst hann yfirgefur okkur af óþarfa for- 
sjálni, þá verðum við að láta huggast, einsog þetta væri óum- 
flýanlegt ólán. Að vísu reið oss aldrei meir á honum enn ein- 
mitt nú; látum okkur samt bera þetta sviplega mótlæti með þolinmæði, 
og ekki hræðast; enginn nær ósk sinni þrautalaust. Við skulum 
vona, að guð miskuni okkur og að hann uppfylli okkar sárþreyðu 
óskir eptir svo miklar hörmungar. Líði yður vel! 

Meðan gimsteinakaupmaðurinn var hjá kóngssyni hafði amb- 
áttin sagt Schemselníhar frá burtferð Ebn Thahers, og hafði hún 
undireins skrifað kóngssyni brjef þetta og sent það með ambáttinni. 
Hún hafði týnt því á leiðinni og varð gimsteinakaupmaðurinn 
glaður, þegar hann fann það, því hann hugðist að rjettlæta sig í 


155 


augum ambáttarinnar, svo að hún tryði sjer. þegar hann hafði 
lesið brjefið til enda, sá hann, hvar ambáttin kom, og var að leita 
að brjefinu, braut hann það þá saman í flýti og stakk því á sig. 
Tók hún eptir því, hljóp til hans og krafðist brjefsins, sem hún 
hefði týnt og hann fundið.  Gimsteinakaupmaðurinn ljet einsog 
hann skildi hana ekki og svaraði henni ekki, heldur fór leiðar 
sinnar. Hún veitti honum eptirför og gekk á eptir honum innum 
dyrnar á húsi hans, sem hann ljet standa opnar með ásettu ráði, 
og beiddi hann að fá sjer brjefið. Hann neyddi hana til að setjast 
niður, áðurenn hann svaraði henni nokkru og mælti þvínæst: 
„Hefur ekki Schemselníhar skrifað brjef þetta, og er það ekki til 
persneska kóngssonarins ?“ Ambáttinni brá svo við spurningu þessa, 
að hún skipti litum; sagði hann henni þá, að hann hefði ekki 
þegar í 
að hún kæmi heim til sín, svo að hann gæti skýrt henni frá fyrir ætlun 


stað fengið henni brjefið aptur, einungis af því hann vildi, 


sinni. Sagði hann henni frá viðtali þeirra kóngssonar og að kóngs- 
sonur hefði tekið sig til trúnaðarmanns í stað Ebn Thahers. „Ef 
þjer nú líka trúið mjer,“ mælti hann, „getið þjer eptirleiðis haft 
not af meðalgöngu minni. Segið því Schemselníhar það, sem eg 
hef sagt yður og það megið þjer fullyrða, að þó eg steypi mjer í 
glötun með því að bendla mig við svo hættulegt ástaræfintýri, þá 
skal eg aldrei sjá eptir því, að eg lagði sjálfan mig í sölurnar 
fyrir unnustu og elskhuga, sem bæði voru hvert öðru svo sam- 
boðin.“ þegar trúnaðarambáttin hafði hlýtt á orð gimsteinakaup- 
mannsins, beiddi hún hann að fyrirgefa tortryggni sína, sem hefði 
sprottið af innilegri umhyggju fyrir velferð Schemselníhars. „Mjer 
þykir vænt um,“ mælti hún, „að kóngssyninum og Seliemselníhar 
hefur boðizt svo góður maður í stað Ebn Thahers. Skal eg ekki 
láta mitt eptir liggja að lýsa góðvilja yðar fyrir húsfreyu minni.“ 
þvínæst fjekk gimsteinakaupmaðurinn ambáttinni brjefið og 
mælti: „Farið undireins með brjef þetta til kóngssonar og komið 
hingað á heimleiðinni, svo eg sjái, hverju hann svarar. Skýrið 
honum ítarlega frá samtali okkar.“  Ambáttin kom fljótt aptur og 
hafði með sjer svolátandi brjef frá kóngssyni til Schemselníhars: 
„Yður dýrmæta brjef fær mjer eigi svo mikils sem eg mundi 


156 


ákjósa. þjer leitist við að hugga mig eptir missi Ebn Thahers, en 
hann, er hin minnsta orsök sorgar minnar. þjer þekkið þessar 
hörmungar og vitið að þeim linnir aldrei, nema við finnumst. Nær 
mun sá tími koma, að eg megi gleðjast við að sjá yður, og þurfi 
ekki kvíða því að sjá yður á bak? Hversu lángt mun vera þang- 
aðtil, eða megum við vonast þess, að það verði nokkurntíma? Eg 
skal reyna að herða upp hugann einsog þjer hvetjið mig til, því 
eg þekki nú engan vilja nema yðar. Lifið heilir!“ 
Grimsteinakaupmaðurinn fjekk ambáttinni brjefið þegar hann 
hafði lesið það; lofaði hún að koma honum í kærleika hjá Schems- 
elníhar, og segja honum næsta morgun, hvernig færi; eptir það fór 
hún. Morguninn eptir kom hún og sagði honum, að þegar Schems- 
elnfhar hefði fengið hið margþreyða brjef frá kóngssyni, hefði 
komið yfir hana mikið þunglyndi einsog hún átti vanda til. Kvaðst 
hún þá hafa sagt: „Hugsýki yðar mun vera sprottin af missi 
Ebn Thahers, en eg særi yður fyrir guðs sakir, látið það ekki festa 
á yður. Annar, maður hefur boðið sig fram, sem er eins kapp- 
samur og hann, og þaráofan einbeittari.“ „Eg sagði henni,“ mælti 
ambáttin ennfremur, „hvað yður hefði gengið til að fara á fund 
kóngssonar og fullyrti að þjer munduð geyma launungarmál þeirra 
vandlega, og gera allt, sem í yðar valdi stæði til þess, að þau 
mættu njótast.  þókti mjer sem hún glaðnaði við og sagði hún, að 
hún og kóngssonur ættu slíkum manni mikið að þakka, sem helgaði 
þeim þjónustu sína svo sjerdrægnislaust og með svo fáheyrðum dreng- 
skap. Kvaðst hún fegin vilja sjá yður og beiddi mig að fylgja 
yður til sín í dag; er eg nú komin til að sækja yður.“ Gimsteina- 
kaupmanninnum þókti nóg um og svaraði: „Húsfreya yðar hefur 
trauðlega vel íhugað það, er hún heimtar af mjer. Öðru máli 
var að gegna um Ebn Thaher, því hann hafði leyfi til að ganga 
fyrir kalífann og allir embættismenn í hirðinni þekktu hann, veitti 
honum því hægt að finna Schemselníhar svo lítið bar á. Hvernig 
ætti eg að þora það? Þþjer sjáið sjálfar, að mjer er það ómögulegt, 
og ef þjer viljið svo vel gera, að segja Schemselníhar, hvað aptrar 
mjer, að verða við ósk hennar og hversu mikið illt getur af því 
hlotizt, mun henni skiljast, að það er til lítils gagns, að eg legg 
mig í hættu þessa.“ En ambáttin taldi svo lengi um fyrir gim- 


157 


steinakaupmanninum, að hann loksins stóð upp og ætlaði að fara 
með henni. þó hann nú í fyrstunni hefði treyst djörfung sinni þá 
skalf hann nú og titraði af hræðslu, svo að ambátttin rjeði honum 
til að sitja heima; sagði hún að Schemselníhar mundi sjálf koma 
til hans til þess að sjá hann. „Farið því hvergi,“ mælti hún, 
„og sjáið svo um, að þjer verðið einn heima,“ að svo mæltu 
kvaddi hún hann. 

Ambáttin hafði getið rjett til, því jafnskjótt, sem Schemsel- 
níhar heyrði, hversu hræddur gimsteinakaupmaðurinn væri, fór 
hún á stað til hans. Hann tók við henni með djúpri lotningu og 
þegar hún var sezt niður, tók hún blæuna frá andliti sínu, því 
henni hafði orðið óhægt af hita, fannst þá gimsteinakaupmanninum 
svo mikið um fríðleik hennar, að honum þókti ekki kyn, þó 
elska kóngssonar væri svo áköf. Hún tók þannig til máls: „þegar 
eg frjetti, hverja hlutdeild þjer vilduð eiga í ástum okkar kóngs- 
sonar gat eg ekki á mjer setið, að votta yður þakklæti mitt. Guði 
sje lof, að hann hefur svo fljótt bætt okkur missi Ebn Thahers.“ 

Sagði hún þvínæst mörg vingjarnleg orð við gimsteinakaup- 
mann og fór síðan til hallar sinnar, en hann fór til kóngssonar 
til þess að segja honum frá því að Schemselníhar hefði komið til 
sín. Kóngssonur sagði við hann: „Mjer hefur leiðst eptir þjer, því 
ambáttin færði mjer brjef frá Schemselníhar, og hefur það veitt 
mjer litla huggun. Hvað sem hin elskulega Schemselníhar segir, 
þori eg einskis að vonast og þolinmæði mín er á förum. Eg er 
einsog ringlaður og örvæntingarfullur útaf burtferð Ebn Thahers. 
Hann var stoð og stytta mín, og hef eg misst allt með honum. 
Eg gat þó byggt nokkra von á því, að honum var heimilt, 
að koma á fund Schemselníhars.“  Kóngssonur varð svo óðamála 
af geðshræringu, að gimsteinakaupmanni var ómögulegt að komast 
að, og gat hann ekki að sjer gert að brosa. Loksins náði hann 
þó að að tala og mælti þá: „Enginn getur tekið næmari hlutdeild 
í hörmum yðar enn eg, og ef þjer viljið veita mjer áheyrn, mun 
yður skiljast, að eg vil bæta úr böli yður. Eg sje. að yður verður 
með engu móti fullnægt, nema þjer finnið Schemselníhar í góðu 
tómi; eg skal sjá svo um, að yður á morgun veitist sá fögnuður. 
þjer vitið af egin reynslu að það er ógjörningur fyrir yður að 


158 


hætta yður inní höll hennar, og veit eg af stað, sem hagkvæmari 
er og óhultari.“ þegar kóngssonur hafði heyrt þetta, faðmaði 
hann gimsteinakaupmanninn að sjer og mælti: „þjer gefið mjer 
aptur líf mitt, og sje eg glöggt, að eg hef beðið bætur Ebn Tha- 
hers. Gerið sem yður lízt, eg hef fullkomið traust á yður.“ 
Morguninn eptir kom trúnaðarambáttin til gimsteinakaupmanns- 
ins, sagði hann henni þá, að hann hefði dregist á við kóngsson, 
að hann skyldi sjá svo um, að hann fengi að sjá Schemselníhar. 
Svaraði hún, að hún kæmi beinlínis til þess, að tala sig saman 
við hann; sagði hún vel henta að elskendurnir hittust í húsum 
hans. „Að vísu gætu þau fundist hjer,“ svaraði hann, „en eg á 
annað hús, sem enginn býr í, og þar hygg eg þau hafi betra 
tóm; eg skal undireins láta búa það svo, að þeim verði hæfilega 
fagnað.“ „þá vantar ekki nema samþykki Schemselníhars,“ 
mælti ambáttin, „og skal eg undireins skreppa til hennar til: þess 
að bera þetta undir hana.“ Kom hún aptur að stundarkorni liðnu 
og sagði gimsteinakaupmanninum að Schemselníhar kæmi um dagsetur 
á hinn tiltekna stað. Fjekk hún honum um leið peningapyngju 
og beiddi hann að efna til kvöldverðar fyrir fjeð. þvínæst sýndi 
gimsteinakaupmaður ambáttinni húsið, þarsem elskendurnir áttu að 
finnast og jafnskjótt, sem hún var farin, leigði hann gull- og 
silfur borðbúnað, dýrustu svæfla og aðra hluti, prýddi hann nú 
húsið sem skrautlegast. En er allt var tilbúið, fór hann að sækja 
kóngsson, sem varð svo frá sjer numinn af fögnuði þeim, er hann 
átti í vændum, að hann gleymdi öllum hörmungum, fór í skraut- 
legan búning og gekk burt með gimsteinakaupmanninum.  Gim- 
steinakaupmaður ljet hann ganga með sjer gegnum afvíkin stræti 
til þess að ekki yrði tekið eptir þeim, og er þeir voru komnir 
heim, burfti ekki lengi að bíða eptir Schemselníhar. Kom hún 
undireins eptir kvöldbænir með trúnaðarambátt sinni og tveimur 
öðrum ambáttum. því verður ekki með orðum lýst, hvað þau 
kóngssonur og vildarmærin urðu fegin, þegar {þau fundust, þau 
sátu um stund orðlaus og horfðu hvert á annað, en jafnskjótt, 
sem þau máttu mæla, töluðu þau svo hjartnæmilega hvert til annars, 
að gimsteinakaupmaðurinn, trúnaðarambáttin og hinar ambáttirnar 
fengu eigi tára bundizt.  Gimsteinakaupmaðurinn þerraði þau nú 


159 


af augum sjer og bar sjálfur á borð, en elskendurnir neyttu lítils. 
Settust þau síðan saman í legubekk og beiddi Sebemselníhar um 
fiðlu eður eitthvert annað hljóðfæri. Gimsíeinakaupmaðurinn hafði 
sjeð svo um, að ekkert vantaði, sem var til yndis og skemmtunar 
og kom hann með fiðlu. Stillti Schemselníhar hana, hrærði streng- 
ina og söng yndislega fagurt. 

Sehemselníhar töfraði þannig kóngsson, því ástin veitti henni 
næga orðgnótt til að lýsa tilfinningum sínum, en meðan á þessu 
stóð heyrðist brak mikið og háreysti. Í sama vetfangi kom inn 
þræll nokkur, sem gimsteinakaupmaðurinn hafði haft með sjer, og 
sagði að verið væri að brjóta upp dyrnar. Kvaðst hann hafa 
spurt, hver þar væri, hefði engu verið svarað, en höggin orðið því 
stórkostlegri. Gimsteinakaupmaðurinn varð óttasleginn og fór sjálfur 
út til þess að vita, hvort saga þessi reyndist sönn, en jafnskjótt 
og hann var koman ofaní húsgarðinn, sá hann í myrkrinu koma á 
móti sjer flokk manna vopnaðra með öxum og sverðum, og höfðu 
þeir mölvað upp dyrnar. Hann skauzt undir vegginn og sá tíu 
ganga framhjá sjer, en þeir tóku ekki eptir honum. Nú með því 
hann gat ekki orðið kóngssyni og Schemselníhar að liði, þá aum- 
kvaði hann þau einungis Í hjarta sínu, en flýði sjálfur til 
eins af nábúum sínum, sem ekki var háttaður. Hann var sann- 
færður um að dyrnar hefðu verið brotnar upp eptir skipun kalíf- 
ans, og honum verið sagt frá ástarfundi þeirra Schemselníhars og 
kóngssonar. Heyrði hann háreysti mikið í húsi sínu allt fram á 
miðnætti. En er honum virtist allt vera orðið kyrt, fjekk hann 
sverð til láns hjá nábúa sínum og gekk síðan til húss síns og er 
hann kom inní húsgarðinn var hann spurður, hver hann væri. 
Varð honum hverft við, en þekkti skjótt málróm þrælsins og 
spurði hann þá aptur, hvernig hann hefði sloppið undan varð- 
mönnum. Kvaðst þrællinn hafa skriðið í skúmaskot og kúrt þar, 
þangaótil kyrt var orðið. „En það skuluð þjer vita, hússbóndi 
góður!“ mælti hann, að það voru ekki varðmenn, sem hjer voru, 
heldur ræningjar, og hafa þeir fyrir nokkrum dögum síðan | 
rænt annað hús í þessum hluta borgarinnar. þeir hafa sjeð, að 
þjer ljetuð flytja hingað svo marga fjemæta hluti, og það hefur 
lokkað þá.“ 


160 


þegar nú gimsteinakaupmaðurinn gáði að, sá hann, að öll hin 
dýrmætu húsgögn, gull og silfur borðbúnaður og í stuttu máli allt 
var horfið. Hann æpti upp yfir sig óhuggandi: „Drottinn minn! 
hvílík vandræði er eg kominn í. Hvað munu vinir mínir segja, 
þegar eg ber það fyrir, að ræningjar hafi brotizt inní hús mitt og 
haft á burt með sjer það, sem eg hafði fengið til láns hjá þeim. 
Og hvað er orðið af kóngssyni og Schemselníhar? Mun mönnum 
mikið finnast um atburð þenna, svo að kalífinn einnig verður þess 
áskynja, kemst hann þá að öllu og drepur mig í reiði sinni.“ 
þrællinn, sem var honum trúr, reyndi að hughreysta hann, og 
„sagðist mega fullyrða, að Schemselníhar mundi aðeins hafa verið 
rænd, enn ræningjarnir mundu hafa sleppt henni og kóngssyni. 
Mundu þau því hvert um sig vera komin heim til sín, og kalífinn 
verða einskis áskynja. En hjá vinum sínum gæti hann afsakað 
sig með því, að hann hefði ekki getað afstýrt óláninu, enda væri 
kunnugt, hve ræningjar þessir væru mannmargir og harðsnúnir; 
gæti því enginn ætlast til meira enn að hann bætti skaðann og 
væri hann fullríkur samt.  Áðurenn dagaði ljet gimsteinakaupmað- 
urinn þræl sinn gera að dyrunum og fór síðan með hann í hús 
það, er hann var vanur að dvelja í og var hann hugsjúkur útaf 
atburði þessum. 

Óðara enn lýsti af degi var fregnin um næturrán þetta flogin 
um alla borgina. Kom fjöldi vina og nágranna til gimsteinakaup- 
manns og ljetust þeir samhryggjast honum, en aðalerindi þeirra 
var þó í raun rjettri að heyra sagt frá því, er gerzt hafði. það 
var honum hugfró, að enginn þeirra minntist á Schemselníhar eða 
kóngsson og rjeði hann af því, að þau mundu hafa komizt heim, 
eða á einhvern hátt sloppið heil á hóf. þegar allir voru farnir, 
báru þjónar hans mat á borð fyrir hann, en hann neytti þvínær 
einskis. Um hádegisbil var honum sagt, að maður væri kominn 
og vildi fá hann í tal. Vildi hann ekki hleypa ókunnugum manni 
inn til sín, og fór því ofan til dyra. Tók aðkomumaður þannig 
til orða: „þó þjer ekki berið kennsl á mig, þá þekki eg yður, og 
er eg kominn til að tala við yður um áríðandi málefni.“ Gim- 
steinakaupmaður beiddi hann þá að koma inn til sín, en hinn svar- 
aði: „Neil það geri eg ekki, en eg ætla að biðja yður að koma 


161 


með mjer í hitt húsið yðar.“ „Hvernig vitið þjer:af hinu húsinu 
mínu ?“ spurði gimsteinakaupmaður. „það greinir ekki um það,“ 
svaraði hinn, „en af því veit eg, komið með mjer, eg skal ekkert 
gera yður, eg get sagt yður nokkuð, sem yður mun þykja vænt um.“ 

Gimsteinakaupmaðurinn fór nú með honum og sagði honum á 
leiðinni að hitt húsið hefði verið rænt fyrir sjer, og kvað þar ekki 
vera boðlegt gestum. þegar þeir voru komnir þangað og hinn 
ókunnugi maður sá dyrnar brotnar mælti hann: „Eg sje, að þjer 
hafið sagt mjer satt. En látum okkur nú halda lengra áfram, eg 
veit af stað, þarsem viðværilegra er enn hjer.“  Hjeldu þeir síðan 
áfram og gengu viðstöðulaust það, sem eptir var dagsins. Gim- 
steinakaupmaðurinn gerðist þreyttur og óþólinmóður, því hinn hjelt 
áfram, en sagði ekki, hvert hann færi, og var nú komið undir 
nótt. Komu þeir loksins ofaná pláss nokkurt við Tígrisfljótið 
og rjeru þeir yfir það á lítilli kænu. Hinn ókunnugi maður dró 
hann nú með sjer innanum mörg stræti, sem hann aldrei hafði 
komið í, þangaðtil hann ljet staðar numið við dyr á: húsi einu, 
lauk þeim upp og fóru þeir þar inn.: Lokaði hann þá dyrunum 
og hleypti fyrir járnlokum: og slagbröndum; „fylgdi hann „síðan 
gimsteinakaupmanni inní herbergi eitt, og voru þar fyrir tíu aðrir, 
sem hann ekki þekkti. þeir heilsuðu honum með lítilli hæv- 
ersku, en buðu honum þó sæti, kom honum það vel, því hann var 
dauðlúinn; var hann svo hræddur við menn þessa, -að hann skalf 
einsog hrísla. þeir höfðu ekki. viljað taka kvöldverð fyrr enn yfir- 
maður þeirra kæmi, en nú báru þeir á borð, þvoðu hendur sínar 
og neyddu gimsteinakaupmanninn til að taka handlaugar og setjast 
til borðs með sjer. þegar. þeir höfðu matazt, „spurðu þeir hann, 
hvort hann þekkti þá, kvað hann nei við. og sagðist ekki einusinni 
vita hvar hann nú væri í borginni. - Beiddu þeir hann að segja 
sjer, hvað sögulegt honum hefði viljað til seinastliðna nótt. þókti 
honum það kynlegt og kvaðst hann ætla, að þeim mundi það þegar 
kunnugt. Að vísu er svo,“ svöruðu þeir, „gestir þeir, er voru 
hjá yður í gærkvöldi hafa sagt oss það, en okkur langar til að 
heyra yður sjálfan segja frá því.“ Sá nú gimsteinakanpmáðurinn, 
að þetta voru ræningjarnir, sem höfðu rænt hús hans og mælti: 
„Góðir menn! eg er næsta áhyggjufullur útaf manninum og kon- 

þúsund og ein nótt. 11. 11 


162 


unni, sem hjá mjer voru. Getið þið sagt mjer nokkuð, hvað af 
þeim er orðið?“ Ræningjarnir svöruðu honum, að þau væru með 
með öllu óhult, og að þeim liði vel: bentu þeir honum um leið 
á tvö herbergi og sögðu, að þau væru þar inni sitt í hverju. 
„þau sögðu oss,“ mæltu þeir ennfremur, „að þjer einn gætuð 
skýrt frá högum þeirra, og frá því: vjer heyrðum það, höfum vjer 
sýnt þeim kurteisi og nærgætni, óg enginn okkar skal íllttil beirra 
leggja.  Skulum vjer ekki fara lakar með yður og er yður óhætt 
að trúa oss.“ Varð gimsteinakaupmaðurinn stórglaður þegar 
hann heyrði, að þeim kóngssyni og Schemselníhar hafði ekki 
verið gert neitt til meins; lofaði hann ræningjana og blessaði þá 
fyrir mannást sína og drengskap, kvaðst hann vita, að einsog þeir 
væru menn til að fremja stórræti, mundu þeir og geta þagað yfir 
leyndarmálum. sem þeim væri trúað fyrir. Sagði hann þeim síðan 
frá öllum ástarbrögðum kóngssonar og Schemselníhars, allt þangað 
til þeir höfðu brotizt inní hús hans. Urðu ræningjarnir hissa 
og gátu valla trúað því, að þeir hefðu hinn hágöfuga persneska 
kóngsson og hina nafnkunnu Schemselníhar í valdi sínu; en gim- 
steinakaupmaðurinn sór þeim, að svo væri og sagði að þeir skyldu 
ekki furða sig á því, þó svo tígið fólk segði ekki til nafns síns. 
Ræningjarnir fóru þvínæst til kóngssonar og Schemselníhars, fjellu 
fram fyrir þau, hver af öðrum og beiddu þau fyrirgefningar; 
þeir sóru og sárt við lögðu, að ef þeir hefðu vitað, hver þau voru 
mundu þeir ekki hafa ráðizt í ránsförina, en nú skyldu þeir leggja 
álúð á að bæta yfir glæp sinn. Síðan komu þeir til gimsteina- 
kaupmannsins og sögðu illa farið, að þeir gætu ekki skilað honum 
öllu aptur, sem þeir hefðu rænt úr húsum hans, því sumt væri 
ekki lengur í vörzlum þeirra. Beiddu þeir hann því, að láta sjer 
nægja silfurkerin og skiluðu þeim, hrósaði hann happi, er hann 
hafði fengið þau aptur. Eptir það kölluðu þeir á kóngsson og 
Schemselníhar og ljetu þau lofa sjer með svardaga, að koma ekki 
upp um sig. Að því búnu fóru þeir á stað með þeim þremur og 
gengu ofanað Tígrisfljótinu. Á leiðinni spurði  gimsteinakaup- 
maðurinn Schemselníhar eptir trúnaðarambátt hennar og báðum 
hinum ambáttunum, því hann vissi ekki hvað af þeim var orðið. „Eg 
veit ekkert,“ ansaði hún, „nema að með okkur var farið útúr húsinu 


163 


og að við vorum flutt yfir Tígrisfljótið á þann stað, sem við nú 
skildum við.“ þegar kóngssonur og Schemselníhar stigu á land 
úr bát ræningjanna fyrir handan fljótið, komu “varðmenn ríðandi 
með miklum gný, rjett í því ræningjarnir skutu bátnum aptur frá 
landi og rjeru undan hvað af tók. Varðmannaforinginn spurði kóngs- 
son, Schemselníhar og gimsteinakaupmanninn, hvaðan þau kæmu 
svo seint og hver þau væru. Urðu þau svo felmtruð og hrædd 
um, að þau mundu svara einhverju, sem vekti grunsemd, að þau 
gátu fyrst engu svarað, en þó tjáði ekki annað enn að svara og 
hafði „gimsteinakaupmaðurinn orð fyrir þeim, því hann gat bezt 
stillt sig. „Herra!“ mælti hann, „fyrst og fremst ábyrgist eg yður 
það, að við erum ráðvandir innbúar borgar þessarar; en hinir sem 
róa þarna á bátnum eru ræningjar, sem í nótt eð var brutust inní 
hús það, sem við vorum í og fluttu okkur í bæli sitt. Þegar við 
höfðum herjað á þá með öllum bænum vorum, fengum vjer loksins 
hrært skap þeirra svo að þeir slepptu okkur. Fluttu þeir oss hingað 
og skiluðu okkur aptur nokkru af ránsfjenu einsog þjer sjáið.“ 
Svo mælti hann og sýndi foringja varðmannanna silfurböggullinn, 
sem hann bar. En fyrirliðinn ljet sjer ekki þetta nægja, heldur 
virti hann kóngsson og gimsteinakaupmann vandlegar fyrir sjer og 
mælti: „Segið mjer satt, hver er kona þessi, hvaðan þekkið þið 
hana og hvar í borginni búið þið?“ Við þessa spurningu kom fát 
á þá og vissu þeir ekki, hverju svara skyldi, en Schemselníhar 
hjálpaði þeim úr þessum vandræðum, og tók varðmanna foringjann 
afsíðis; undireins og hún hafði talað við hann eitt eða tvö orð, 
fór hann af baki með mestu kurteisi og lotningu, og skipaði 
mönnum sínum að sækja tvo báta. En er bátarnir komu, 
ljet hann Schemselníhar stíga útá annan þeirra, en kóngsson og 
gimsteinakaupmanninn á hinn; ljet hann tvo af mönnum sínum 
fara á hvern bátinn og skipaði þeim að ferja þau heim til sín. 
Fór þá sinn báturinn í hverja áttina, en nú munum vjer fyrst 
segja af kóngssyni og gimsteinakaupmanninum. Til þess að stytta 
leiðina bauð kóngssonur honum að fara heim með vjer til hallar 
sinnar og sagði fylgdarmönnum sínum, hvar hún væri.. En þeir 
rjeru bátnum að höll kalífans og lentu þar, urðu þeir kóngssonur 
og gimsteinakaupmaður mjög hræddir, þó þeir ekki ljetu á bera, 
11* 


164 


því þeir hjeldu að þeir mundu verða ofurseldir varðmönnum og 
leiddir fyrir kalífann næsta morgun. En ekki var það ásetningur 
Þeirra, heldur béiddu þeir varðmannaforingjann fyrir þá, en hann 
fjekk þeim tvo hermenn til fylgdar, enda var og langur vegur til 
hallar kóngssonarins. þegar þangað kom, voru þeir svo lúnir, að 
Þeir ekki gátu hreift legg nje lið; og kóngssonurinn, sem nú var 
úrkula vonar um, að hann nokkurntíma mundi hitta Schemselníhar 
eptir þenna hryggilega atburð, var svo harmþrunginn útaf því, að 
hann fjell í óvit í því hann settist í legubekk sinn. 

Meðan sumir þjónar kóngssonarins stumruðu yfir honum, 
nauðuðu sumir á gimsteinakaupmanninnum og beiddu hann að 
segja sjer, hvað herra þeirra hefði viljað til. Svaraði hann þeim, 
að það væru mikil fádæmi, en.nú væri ekki tími til að tala um 
það, og væri þeim nær að hjúkra kóngssyni, en forvitnast um 
þetta. Til allrar hamingju raknaði hann við og gengu þeir þá 
burt, sem áfjáðastir voru að spyrja. Var kóngssonur svo sjúkur. 
að hann eigi mátti mæla og gat ekki svarað vinum sínum og ætt- 
ingjum nema með bendingum. Um morguninn þegar gimsteina- 
kaupmaðurinn kvaddi hann, gat hann ekki heldur svarað honum. 
nema með augnaráði sínu og handabandi. En er hann sá, að hann 
ætlaði að hafa á but með sjer silfur það, er ræningjarnir höfðu 
skilað aptur, skipaði hann einum af þjónum sínum með bendingum. 
að bera það fyrir hann. þegar gimsteinakaupmaðurinn kom heim varð 
mikill fagnaðarfundur, því kona hans, börn og hjú höfðu verið dauðhrædd 
um, að honum hefði viljað eitthvert slys til. Urðu þau því fegin, þegar 
hann kom, en það olli þeim kvíða, að útlit hans hafði breytzt svo mjög 
á jafnstuttum tíma, að hann nú var einsog annar maður; leiddi það af 
áreynslu hans daginn áður, svefnleysi og angist. Til þess að ná sjer 
aptur, fór hann ekki út í tvo daga og leyfði engum að koma til sín? 
nema tveimur alúðar vinum sínum. Á hinum þriðja degi hjelt hann það 
mundi vera sjer til heilsubata að hreifa sig úti, og gekk því á fund 
kaupmanns nokkurs, sem var góður kunningi hans, og sat hann góða 
stund í sölubúð hans. Þegar hann stóð upp og kvaddi kaupmann, sá 
hann álengdar konu, benti hún honum, og sá hann, að það var 
trúnaðarambátt Schemselníhars. - Fjekk það honum í einu gleði og 
áhyggju, og gekk hann fljótt leiðar sinnar, og leit ekki við; kom 


165 


hún á eptir honum einsog hann ætlaðist til. En afþví hann gekk 
hart, kallaði ambáttin til hans, því hún gat ekki fylst honum, og 
beiddi hann hvað eptir annað að bíða sín.  Ljet hann sem hann 
heyrði það ekki, ung hann kom til musteris eins, er fáir sóktu> 
vissi hann að þar mundi enginn vera og fór þangað inn. Ambáttin 
fór inn með honum, gat hann þar talað við hana og þurfti ekki að 
óttast, að neinn rjeði af því, að hann væri í þingum við Schemselníhar, 
en það þorði hann ekki svo aðrir sæu, því hvert manns barn í Bagdad 
vissi, að ambáttin þjónaði henni. Urðu þau fegin að finnast, og beiddi, 
ambáttin hann að segja sjer, hvernig farið hefði fyrir honum eptir að 
þau skildu svo sviplega ; hann gerði svo og beiddi hana síðan að segja 
sjer, hvernig hún hefði sloppið með báðum hinum ambáttunum. 
„Eg hjelt í fyrstunni einsog þjer,“ tók ambáttin til máls, „að 
ræningjarnir væru hermenn kalífans, og mundu vera sendir til að 
lífláta Schemselníhar og kóngsson, flýði eg því upp á hið flata 
húsþak með báðum hinum ambáttunum, meðan ræningjarnir ruddust 
inní herbergið. Við klifruðumst þak af þaki þangaðtil við komum 
að húsi einu, sem góðir menn bjuggu í, vorum við þar um nóttina 
og fórum næsta morgun heim til: hallarinnar. Urðu hinar kon- 
urnar hissa, þegar þær sáu að Schemselníhar ekki kom með okkur, 
sögðum við þeim, að hún hefði orðið „eptir hjá einni af vinkonum 
sínum og myndi hún láta okkur vita, nær við ættum að sækja 
hana. þær ljetu sjer nægja þessa úrlausn, en eg var utan við 
mig af hræðslu allan daginn. þegar nótt var komin, lauk eg upp 
bakdyrunum og sá hvar lítill bátur var á síki því, er liggur útí 
Tígrisfljótið; kallaði eg á ferjukarl og beiddi hann, að róa fram 
með báðum bökkum fljótsins og láta mig vita, ef hann kæmi auga 
á einhverja tigna konu. „Beið og Schemselníhars með báðum amb- 
áttunum, sem voru eins hræddar og eg; um miðnætti sáum 
við sama bátinn koma, rjeru honum tveir menn, en aptur Í skut- 
stafni lá kona; undireins og hún stje á land, sá eg að það var 
Sehemselníhar og varð eg þá óumræðilega glöð. Eg rjetti henni 
hönd mína til stuðnings og veitti henni ekki af, því hún gat valla: 
staðið upprjett fyrir þreytu.  Hvíslaði hún að mjer með raunalegum 
málróm, að eg skyldi sækja pyngju með þúsund gullpeningum í 
handa báðum hermönnunum, sem hefðu fylgt henni. Skildi eg þá 


166 


„báðar ambáttirnar eptir hjá henni og beiddi báða hermennina að 
bíða; kom eg fljótt aptur:og fjekk þeim fjeð og borgaði ferju- 
manninum. þvínæst lokaði eg dyrunum og flýtti mjer til Schems- 
elníhars, og hjálpaði til að koma henni til herbergis síns. Afklæddum 
við hana og lögðum hana í rekkju, þókti okkur, sem hún mundi 
gefa upp öndina á hverri stundinni. Hún grjet og andvarpaði og 
vildi einskis neyta, gátum við aðeins fengið hana til að súpa á 
víni öðru hverju. Sögðum við hinum konunum, að hún væri svo 
yfirkomin af þreytu, að hún þyrfti töluvefðrar hvíldar; fengum við 
þær þannig til að fara burt. Ljet hún nú loksins til leiðast fyrir 
sárar bænir okkar og neytti dálítils. En er hún var svo hress, að 
hún mátti mæla, beiddi eg hana að segja mjer, hvernig hún hefði 
verið svo heppin að sleppa frá ræningjunum. Var hún treg til 
þess, en sagði mjer það þó á þessa leið: „þegar eg sá ræningjana 
ryðjast inn með sverð og hnífa, hjelt eg að mjer og kóngssyni 
væri dauðinn vís. þókti mjer ekkert fyrir að deya, því eg hjelt 
að eg mundi deya með honum. En í stað þess að ráðast á okkur 
og höggva okkur niður, settu þeir tvo ræningja til að gæta okkar, 
en á meðan ræntu þeir bæði herbergið, sem við vorum í og það, 
sem næst var, og bundu ránsfjeð saman í böggla; þvínæst báru 
þeir þá burt og höfðu okkur með sjer. Á leiðinni spurðu þeir, 
„hvað manna við værum og ljezt eg vera dansmey, en kóngssonur- 
inn sagði eg væri borgarmaður, en er þeir virtu oss betur fyrir 
sjer, þegar við vorum komin heim til þeirra, rengdu þeir mig vegna 
búnings míns og gimsteinaskarts, og trúðu heldur eigi kóngssyni; 
gengu þeir þá fast á okkur að við skyldum segja þeim sannleikann. 
Svaraði kóngssonur, að hann hefði verið í orlofi hjá gimsteina- 
kaupmanninum, nafngreindi hann, og sagði, að hann ætti húsið. 
Gall þá einn af ræningjunum við, sem við hugðum vera fyrirliða, 
og kvaðst þekkja gimsteinakaupmanninn, sagði hann vera góðs 
maklegan af sjer, þó hann ekki vissi af. Lofaði hann að koma 
honum þangað næsta dag, en ekki sagði hann við mættum fyrr 
vænta lausnar, enn þeir hefðu heyrt af hans sögusögn, hver við 
xærum, mættum við treysta þvi, að okkur yrði ekkert gert til. meins.“ 
Sehemselníhar sagði nú ennfremur frá því, er gimsteinakaup- 
maðurinn var sóktur og þau voru gefin laus, ferjuð yfir fljótið og 


167 


tekin föst af varðmönnunum. „Eg tók fyrirliðann afsíðis“ mælti 
hún ennfremur, „sagði honum, hver eg væri og að ræningjarnir, 
sem flýðu á bátnum, hefðu burtnumið mig kvöldið áður, þegar eg 
var á leið frá einni af vinkonum mínum, en sleppt mjer og 
báðum hinum mönnunum, þegar eg sagði þeim, hver eg var. þegar 
eg hafði sagt þetta, fór hann undireins af baki til að votta mjer 
lotningu sína og kvað sjer þykja vænt um, að hann gæti gert mjer 
greiða; ljet hann sækja tvo báta, annan handa kóngssyni og gim- 
steinakaupmanninum, en hinn handa mjer, skipaði tveimur mönnum 
á hvern, og ljet þannig flytja oss heim. Vona eg að þeim ekki 
hafi neitt illt til viljað síðan við skildum, en þess er eg fullviss, 
að kóngssonur er eins sorgbitinn og eg.  Gimsteinakaupmaðurinn 
á það skilið fyrir greiðvikni sína, að honum sje bættur skaði sá, 
er hann hefur beðið. Gleymdu því ekki að færa honum í fyrra málið 
tvær peningapyngjur og sjeu þúsund gullpeningar í hverri, skaltu fá 
honum þær í mínu nafni og spyrja eptir kóngssyni.“ Eg reyndi þá 
þá til að leiða henni fyrir sjónir, að henni væri fyrir beztu að 
bæla nú nitur ást sína, eptir slíkar hættur, sem hún hafði svo 
furðanlega sloppið úr, en hún skipaði mjer að þegja og hlýða 
boðum sínum. Sá eg þá ekki annað sýnna enn að leita yður upp, 
og með því eg ekki hitti yður heima, kom mjer til hugar að fara 
til kóngssonar, en til þess hafði eg ekki áræði. Eg skildi báðar 
peningapyngjurnar eptir hjá einum kunningja mínum, sem býr hjer 
nálægt; bíðið mín hjer stundarkorn meðan eg sæki þær.“ 
Trúnaðarambáttin kom fljótt aptur og fjekk gimsteinakaup- 
manninum pyngjurnar svo mælandi: „Takið við þessu og borgið 
vinum yðar!“ „þetta fje er miklu meira enn eg þarf,“ ansaði 
hann, „en eg dírfist ekki að drepa hendi við náð þeirri, sem tígin 
og drenglynd kona auðsýnir þjóni sínum; segið henni, að eg 
alla æfi mína skuli minnast gæzku hennar.“ þvínæst komu 
þau sjer saman um, að hún skyldi koma til hans í húsið, 
þarsem hún fyrst hafði komið til hans; þegar hún ætti að 
skila einhverju frá Schemselníhar, eða spyrja eptir kóngssyni. 
Fór þá gimsteinakaupmaðurinn heim og var stórglaður, því bæði 
hafði hann nú nóg á milli handa til að bæta vinum sínum skaðann 
og þóktist viss um, að enginn mundi vita, að kóngssonur og 


168 


Schemselníhar hefðu verið í húsum hans, þegar rænt var.  Morg- 
uninn eptir veitti honum hægt að fullnægja vinum sínum, og 
hafði hann svo mikið afgangs af fjenu, að hann gat fengið full- 
sæmilegan búnað til hins hússins, sem hann nú ljet nokkra af 
þjónum sínum búa í. Gleymdi hann nú háskasemdum þeim, er 
hann hafði afstaðið og fór um kvöldið til kóngssonar. Sögðu 
þjónar hans, að hann kæmi í hæfilegan tíma, því herra þeirra talaði 
ekki orð og hefði vérið svo á sig kominn síðan þeir skildu, að lífi hans 
virtist hætta búin. Leiddu þeir hann sem lljóðast inn til kóngssonar ; 
lá hann í rúmi sínu með augun ápturlokuð og var sárþjáður. Gim- 
steinakaupmaðurinn tók í hönd honum; heilsaði honum og reyndi að 
hughreysta hann.- þegar kóngssonur kannaðist við málróm hans, leit 
hann upp og höfðu augu hans aldrei verið daprari nje raunalegri frá 
því hann sá Schemselníhar í fyrsta sinn. Hann tók í hönd gimsteina- 
kaupmannsins og þakkaði honum fyrir, að hann vitjaði svo sorgbitins 
og ólánssams manns, sem hann væri. Gimsteinakaupmaðurinn 
beiddi hann að fást ekki um það, heldur leita sjer heilsubata, því 
hann kvaðst vera hræddur um, að hann örvænti og neytti ekki 
einusinni nauðsynlegrar |fæðu..  þjónarnir, sem viðstaddir voru 
gáfu sig þá fram, og sögðu svo vera, að herra þeirra hefði í 
langan tíma á engu nærzt.  Gimsteinakaupmaðurinn nauðaði nú á 
honum þangaótil hann ljet þjóna sína færa sjer mat og borðaði 
meira enn hann hefði gert áður. „Síðan skipaði hann þjónunum 
út, svo að hann væri einn með gimsteinakaupmanni og tók þá til 
máls: „Auk óhamingju sjálfs mín, hryggir mig mikillega tjón það, 
er þjer hafið beðið af góðvilja til mín, og er sanngjarnt að eg reyni 
að bæta yður það. En segið mjer fyrst, hvort þjer hafið frjett 
nokkuð af Schemselníhar síðan við skildum.“ 
Gimsteinakaupmaðurinn sagði honum nú það er hann vissi 
gerst af sögusögn ambáttarinnar, og hlýddi kóngssonur á það grát- 
andi og andvarpandi. þvínæst reis hann upp, og varð honum 
mikið fyrir því, gekk inní geymslusal og ljet þjóna sína binda saman 
marga böggla úr húsgögnum og silfur borðbúnaði, og skipaði að 
bera það til gimsteinakaupmannsins. Vildi hann ekki þiggja gjöf- 
ina og sagði að Schemselníhar hefði ríkuglega bætt sjer skaðann, 
en kóngssonur stóð fast á honum að þiggja. Gimsteinakaup- 


169 


máðurinn kvaðst fyrirverða sig fyrir slíkri stórmennsku, og eigi geta 
vottað honum þakklátsemi sína sem skyldi; ætlaði hann þá að fara, 
en kóngssonur beiddi hann að vera hjá sjer og sátu þeir á tali 
mestalla nóttina. En áðurenn gimsteinakaupmaðurinn gengi burt 
morguninn eptir, beiddi kóngssonur hann að setjast hjá sjer og mælti: 
„þjer vitið, að menn í öllu hafa eitthvert takmark fyrir augum; 
takmark elskhugans er hin frjálsa eign unnustunnar, og verði hann 
vonlaus um hana þá ber honum að verða afhuga lífinu.  þjer sjáið 
að þannig er komið fyrir mjer. Eg hugðist tvívegis hafa náð ósk 
minni og var á hinn grimmasta hátt slitin frá unnustu minni. Nú 
er ekki annað fyrir enn dauðinn og mundi eg sjálfur hafa sjeð 
fyrir mjer, ef trú vor eigi bannaði slíkt. En eg þarf ekki að taka 
fram fyrir hendur dauðans, því eg finn glöggt, að hann ekki mun 
lengi láta mig bíða sín.“ 

Að svo mæltu þagnaði kóngssonur stynjandi og tárfellandi og 
með því gimsteinakaupmaðurinn vissi ekkert ráð til að snúa honum 
frá svo örvæntingarfullum hugsunum, nema að minna hann á Schems- 
elníhar og gefa honum nokkra von, þá kvaðst hann undireins mundu 
fara heim til sín, því hann væri hræddur um að trúnaðarambáttin 
hefði þegar leitað sín. Farið þá!“ mælti kóngssonur og ef þjer 
hittið hana, þá látið hana skila til Schemselníhars frá mjer: að ef 
eg dey bráðum, sem eg býst við, þá elski eg hana til hins síðasta 
andartaks og allt þangaðtil eg ligg í gröfinni.“ 

þegar gimsteinakaupmaðurinn hafði beðið nokkrar stundir heima 
hjá sjer, kom trúnaðarambáttin grátandi og var á henni fát mikið; 
fjekk það honum áhyggju og spurði hann undireins, hvað að henni 
gengi. „Við erum öll frá,“ svaraði hún, „Schemselníhar kóngs- 
sonurinn, þjer og eg. Skuluð þjer nú heyra harmasögu þá, er eg 
heyrði í gær, þegar eg kom heim til mín frá yður. Schemselníhar 
hafði vegna einhverrar yfirsjónar látið refsa annari ambáttinni, sem 
var við, þegar hún hitti kóngsson í öðru húsinu yðar. Kom illt í 
ambáttina og með því dyrnar á höllinni voru opnar, læddist hún burt 
og hefur hún vafalaust sagt einhverjum af geldingunum alltsaman. 
Hin ambáttin, sem var með henni, er líka fláin til hallar kalífans 
og er ekkert líklegra enn að hún hafi sagt honum allt leyndarmálið, 
því í dag ljet kalífinn tuttugu geldinga sækja Sehemselníhar.  Mjer 


170 


tókst að læðast burt, til þess að segja yður hvernig komið var. Eg 
veit ekki, hvað síðan hefur gerzt, en ekki býst eg við góðu. Hvernig 
sem fer, þá geymið launungarmálið vandlega.“ Hún rjeði honum 
þvínæst til þess að segja kóngssyni undireins, hvernig farið hefði, 
gekk hún síðan burt í skyndi og beið ekki svars. Enda hefti 
gimsteinakaupmaðurinn ekki getað svarað miklu, því hann varð agn- 
dofa, einsog lostinn reiðarslagi. Hann sá samt, að honum var ekki 
til setunnar boðið og fór því til kóngssonar, Sá hann á svip hans, 
að hann hafði ill tíðindi að segja. „Kóngssonurl!“ mælti gimsteina- 
kaupmaðurinn, „„brynjið yður nú þolinmæði, staðfestu og hugprýði, 
og búist við hinu skelfilegasta, sem yður hefur nokkurntíma að 
hendi borið. „Hafið færri orð,“ ansaði kóngssonur, „látið mig ekki 
vefjast í kvalafullum efa, eg er búinn undir dauða minn.“ þvínæst 
sagði gimsteinakaupmaðurinn honum það, sem ambáttin hafði sagt 
og mælti ennfremur. „Yður er ógæfan vís, rísið upp og forðið 
yður í skyndi, tíminn er dýrmætur. Ofurseljið yður ekki reiði 
kalífans, nje eigið það á hættu, að þjer verðið píndur til sagna 
með píslarfærum.“ það vantaði minna á að kongssonur gæfi 
upp öndina samstundis af ótta og harmi; samt herti hann 
upp hugann og spurði gimsteinakaupmann, hvað hann legði til. 
„Ekki er annað sýnna,“ svaraði hann, „enn að stíga sem skjótast 
á hestbak og ríða burt. Hafið með yður svo marga þjóna 
sem yður líkar og leyfið mjer að flýa með yður.“ Kóngs- 
sonur sá ekki annað ráðlegra til frelsis og skipaði mönnum að 
búast sem fljótast; hann stakk á sig peningum og gimsteinum, 
kvaddi móður sína og fór frá Bagdað með gimsteinakaupmanninum 
og fylgdarliði sínu. Riðu þeir án afláts hinn næsta dag og þvínær 
alla nóttina; urðu þeir sjállir og hestarnir svo þreyttir, að þeir 
urðu að nema staðar nokkrum stundum fyrir sólar uppkomu. En 
sem þeir naumast höfðu kastað mæðinni, rjeðist á þá fjölmennur 
ræningja hópur.  Vörðust þeir að vísu drengilega, en er menn 
kóngssonar voru fallnir, urðu þeir að gefast upp, hann og gim- 
steinakaupmaðurinn. Ræningjarnir gáfu þeim líf, en ræntu þá og 
flettu klæðum, og tóku frá þeim hestana og allan farangurinn. 
þegar þeir voru farnir mælti kóngssonur: „Hefði ekki verið betra, 
að eg hefði verið kyrr í Bagdad og beðið dauða míns, í hverri 


171 


mynd sem hann hefði birtzt mjer?“  Gimsteinakaupmaðurinn leiddi 
honum fyrir sjónir, að þetta væri ráðsályktun guðs og að honum 
þóknaðist að reyna þá með þrautum á þrautir ofan; ættu þeir því 
ekki að mögla, heldur taka slysi þessu, sem hann hefði látið þeim 
til vilja, með auðmjúku hugarfari. „En látum oss ekki vera hjer 
lengur,“ mælti hann ennfremur, „heldur leita oss einhvers skjóls, 
þarsem okkur verður með fúsum vilja hjálpað í bágindum okkar.“ 
„„Lofið mjer að deya hjer,“ ansaði kóngssonur, „það stendur á sama, 
hvort eg dey hjer eða annarsstaðar. Hver veit nema Schemselnfhar 
þegar sje dáin og ber mjer ekki að lifa hana.“ Loksins tókst þó 
gimsteinakaupmanninum með fortölum sínum að fá kóngsson til að 
fara með sjer. Gengu þeir um hríð, þangaðtil þeir komu að musteri 
einu, sem stóð opið, fóru þeir þar inn og lögðust fyrir útí horni. 
Þegar lýsti af degi, gerðu þeir bæn sína; þá kom maður inní 
musterið og beiddist fyrir, og er hann að aflokinni bænagjörð ætlaði 
út, varð honum litið til þeirra, kvaddi hann þá og spurði, hvort 
þeir væru ókunnugir. Gimsteinakaupmaðurinn játti því og sagði 
honum frá því, að þeir hefðu verið ræntir og væru þurfandi hjálpar, 
en vissu eigi til hvers leita skyldi. Bauð maðurinn þá að liðsinna 
þeim eptir megni og beiddi þá að koma með sjer heim til sín. 
Gimsteinakaupmaðurinn rjeði kóngssyni til að þiggja svo vingjarn- 
legt boð, því heldur sem uggvænt væri, að einhver kynni að koma. 
sem þekkti þá, og fjellzt kóngssonur einnig á það. En er maðurinn 
sá, að þeir stóðu og þinguðu um eitthvað í hljóði, spurði hann, hvort 
þeir ekki ætluðu að koma með sjer. „það viljum vjer fegnir,“ 
ansaði gimsteinakaupmaðurinn, „en við fyrirverðum okkur að láta 
nokkurn mann sjá okkur, því við erum naktir.“ Tók þá maðurinn 
af sjer nokkuð af klæðnaði sínum og fjekk þeim, svo að þeir gátu 
skýlt nekt sinni; fór hann síðan með þá heim tilsín. þegar þangað 
var komið, ljet hann fá þeim heilan klæðnað og bera mat og drykk 
á borð fyrir þá; en þeir neyttu þvínær einskis og var kóngssonur 
svo magnþrota og harmsfullur, að gimsteinakaupmaðurinn varð 
hræddur um, að honum væri ekki líft. 
Húsráðandinn kom opt til þeirra um daginn, en fór snemma 
frá þeim um kvöldið, því hann vissi að þeir þurftu hvíldar. Hlaut 
- gimsteinakaupmaðurinn fljótt að kalla á hann til þess að vera með 


172 


sjer hjá kóngssyninum, meðan hann lá í andarslitrunum; andar- 
dráttur hans gerðist þungur og erfiður. og var auðsjeð, að hann þá 
og þegar mundi gefa upp öndina. - Gimsteinakaupmaðurinn „gekk 
þá til hans og tók kóngssonur þannig til orða: „Líf mitt er á förum, 
einsog þjer sjáið og er eg því feginn, að. þjer eruð hjá mjer á 
dauðastundinni. Eg dey glaður og vitið þjer hvað veldur.. það eitt 
fær mjer hryggðar, að mjer ekki auðnaðist að deya í faðmi móður 
minnar, því hún hefur ávallt haft á mjer viðkvæma ást og mun 
henni sárna, að. fara á mis við hina sorglegu huggun, að veita 
mjer nábjargir og sveipa mig í náklæði. Segið henni þegar eg er 
látinn, hversu mjer hafi fallið það nær um trega og biðjið hana í 
mínu nafni, að flytja lík mitt til Bagdad, svo að tár hennar hrynji 
á gröf mína og bænir hennar árni mjer friðar.“ Hann þakkaði 
húsráðandanum fyrir gestrisni sína og beiddi hann að geyma lík sitt 
þangaðtil það yrði sókt. Að svo fyrirmæltu andaðist hann. 

Daginn eptir lát kóngssonar fól gimsteinakaupmaðurinn lík 
hans varðveizlu húsráðandans og fór aptur með lest einni til Bagdad. 
Gekk hann undireins heim til sín og hafði fataskipti, þvínæst fór 
hann til húss þess, er kóngssonur hafði búið í; varð heimilisfólkið 
hrætt, þegar það sá, að kóngssonur kom ekki með honum. Gim- 
steinakaupmaður beiddi að skila til móður kóngssonar, að hann vildi 
tala við hana, var honum þá fylgt inn í sal einn, og sat hún þar 
á meðal margra kvenna. Hann heilsaði henni og tók þannig til 
máls með slíkum svip og málróm, að sorgarfregnin ekki leyndi 
sjer: „Guð varðveiti yður og auðsýni yður nægð miskunar sinnar. 
Þjer vitið að hann stýrir högum vorum einsog honum þóknast.“ 
þá greip móðirin frammí og kallaði hátt: „Æ! þjer segið mjer lát 
sonar míns;" að svo mæltn æpti hún aumkvunarlega og hinar kon- 
urnar með henni, svo að gimsteinakaupmaðurinn tárfelldi að nýu. 
Hún sat lengi og ljet bugast af harmi sínum, en loksins beiddi 
hún hann að segja sjer harmasögu þessa og dylja sig einskis. 
En er hann hafði gert það, spurði hún, hvort hann í andlátinu hefði 
beðið hann að skila nokkru til sín sjerílagi. Sagði hann henni þá, 
að honum hefði þókt það sárast að deya svo fjærri henni og hefði 
hann eigi óskað neins, nema þess að hún ljeti flytja -lík hans til 
Bagdad. 


173 


Árla næsta morgun fór hún á stað með konum sínum og 
þrælum.  Gimsteinakaupmaðurinn, sem hún hafði haldið hjá sjer 
þangað til, gekk nú heim hryggur í huga og horfði til jarðar. 
Mætti hann á leiðinni konu og sá að það var trúnaðarambátt Schems- 
elníhars. Hún var í sorgarbúningi og grjet og fylgdi hún honum 
heim. Þegar þau voru komin þangað, stundi hann þungan og 
spurði, hvort hún hefði frjett dauða kóngssonar og grjeti þessvegna. 
„Er hinn elskulegi kóngssonur dáinn?“ ansaði hún, „hann hefur 
þá ekki lifað Sehemselníhar sína lengi.  Fögru sálir! "hvar sem þið 
eruð, þá munuð þið fagna, því nú megið þið njótast. Líkamir ykkar 
voru því til fyrirstöðu, að óskum ykkar yrði framgengt, nú hefur 
guð losað ykkur við þá til að samtengja ykkur.“  Gimsteinakaup- 
maðurinn vissi ekki af viðskilnaði Schemselníhars .og tók nú fyrst 
eptir því, að ambáttin var í sorgarbúningi. - „Er Schemselníhar 
dáin ?“ mælti: hann og varð hálfu hryggari enn áður. „Hún er 
dáin,“ svaraði ambáttin grátandi. „en áður enn eg: segi yður frá 
hinum minnilegu atvikum andláts hennar, þá segið mjer, á hvern 
hátt kóngssonurinn andaðist, því eg mun alla æfi trega hann ásamt 
hússmóður minni, hinni elskulegu Schemselníhar.“  Gimsteinakaup- 
maðurinn gerði sem hún beiddi, og er hann hafði sagt henni allt, 
sem gerzt hafði þangaðtil móðir kóngssonar lagði á stað, tók amb- 
áttin þannig til máls: „þjer munið, að eg sagði yður fyrr að Schems- 
elníhar var sókt til hallar kalífans, því svo var, sem eg hafði getið 
til, að báðar ambáttirnar höfðu sagt honum frá ástum kóngssonar 
og Sehemselníhars og hafði hann haldið próf yfir hverri um sig. 
Nú munuð þjer ætla að hann hafa orðið afarreiður Schemselníhar, 
og brunnið af afbrýði og löngun til að hefna sín á kóngssyni. En 
fjærri fór því; hann“ aumkvaði Schemselníhar og er líklegt að hann 
hafi kennt sjer sjálfum um, að svona fór, af því hann hafði leyft 
henni að ganga út fylgdarlaust. Fór honum svo óvenjulega við 
hana, að þessi tilgáta mín hlýtur að vera rjett. Hann fagnaði henni 
með glöðu yfirbragði, en hún gekk fram fyrir hann án alls ótta og 
undrunar; sá hann hversu hún var hnuggin og mælti: „Schems- 
elníhar! eg má ekki sjá þig koma með svo hryggum svip, og fær 
það mjer mikillar sorgar. þú veizt hversu brennandi ást eg hef 
haft á þjer, og hef eg sýnt þjer svo. mörg merki þess, að þú mátt 


174 


vera sannfærð um það. Eg er ekki hverflyndur og hef eg aldrei 
elskað þig heitar enn nú. þú átt óvini og þeir hafa borið mjer 
illar sögur um. háttalag þitt, en allt, sem þeir hafa sagt, hef eg 
látið sem vind um eyrun þjóta. Útrýmdu því þunglyndi þínu og 
bústu til að veita mjer ljúfa og unaðsama skemmtun í kvöld, einsog 
þú hefur svo opt gert að undanförnu.“ Slík og önnur vinmæli 
hafði hann við hana og vísaði henni til skrautlegs herbergis við 
hliðina á herbergi hans sjálfs. Beiddi hann hana að bíða sín þar. 

Hin óhuggandi Schemselníhar viknaði af slíkum virðingar 
merkjum, en því betur sem hún fann hversu mikið gott hún átti 
kalífanum upp að unna, því sárar sveið henni, að vera skilin frá 
kóngssyni, er hún. gat ei án verið. þetta hafði nú gerzt þegar eg 
talaði við yður, og sögðu mjer frá því konur þær, er viðstaddar 
voru. En þegar eg kom frá yður, fór eg til Schemselníhars og var 
sjónarvottur þess, er fram fór um kvöldið. Hitti eg hana í her- 
bergi því, sem eg fyrr nefndi, og af því hún þóktist vita, hvaðan 
eg kæmi, beiddi hún mig að koma til sín og sagði svo enginn 
heyrði: „Eg þakka þjer innilega fyrir greiða þann, er þú hefur gert 
mjer; eg veit vel að það er hinn siðasti.“ Hún sagði eigi meira, 
en eg fjekk ekki færi á að segja henni neitt til huggunar. Um 
kvöldið kom kalífinn inn í herbergið og ljeku þá ambáttir Schems- 
elníhars á hljóðfæri. Var undireins borið á borð, kalífinn tók 
Schemselníhar við hönd sjer og ljet hana setjast Í legubekkinn 
hjá sjer, tók hún svo nærri sjer að gera sjer upp blíðlæti við 
hann, að hún dó rjett á eptir, því óðara enn hún var sezt 
niður hnje hún aptur á bak. Við hjeldum einsog kalífinn, að hún 
næri hnígin í öngvit; en hvernig sem við leituðumst við, var ómögu- 
legt að vekja hana til lífs. Kalífinn gat ekki að sjer gert að 
gráta og heiðraði hana með tárum sínum. Áðurenn hann gekk aptur 
til herbergis síns skipaði hann að mölva sundur öll hljóðfærin og 
bera líkið inn til sín. Sat hann yfir því alla nóttina, en þegar 
dagur ljómaði, sagði hann fyrir greptrun hennar og skipaði að lauga 
líkið, sveipa það náklæði og flytja það í skrautlegan legstað. Fyrst 
nú lík kóngssonar verður flutt til Bagdad þá skal eg sjá svo um, 
að það verði lagt í sömu gröfina.“  Gimsteinakaupmaðurinn kvaðst 
ætla það ógjörlegt vegna kalífans, en ambáttin svaraði: „þjer munuð 


175 


sjálfur játa að það er mögulegt, því eg get sagt yður, að kalífinn 
hefur getið öllum ambáttum Schemselníhars frelsi og ætlað þeim 
árleg laun til viðurværis. Mig hefur hann sett til að gæta grafar- 
innar og veitt mikið fje bæði gröfinni til viðhalds, og mjer til 
framfærslu. Að öðru leyti mun kalífanum því síður mislíka það, 
sem honum var kunnugt, að þau Schemselníhar og kóngssonur elskuðust 
og mislíkaði það ekki.  Fjellst þá gimsteinakaupmaðurinn á fyrir= 
ætlun hennar og beiddi hana að fylgja sjer til legstaðarins, svo að 
hann mætti gera þar bæn sína. En heldur enn ekki brá honum í 
brún, er hann sá ógrynni fólks, bæði karla og konur þyrpast þangað 
frá Bagdad, og var það slíkur grúi, að ómögulegt var að komast 
nálægt, og hlaut hann að standa langt í burtu, „Nú held eg áformi 
yðar megi verða framgengt,“ mælti hann við ambáttina, þegar hann 
hafði gert bæn sína, „við þurfum ekki annað enn að segja það, 
sem við vitum um elsku þeirra beggja og það einkum, að kóngs- 
sonur andaðist þvínær á sömu stund og hún. Áðurenn lík hans 
kemur, mun allur borgarlýður flykkjast saman og krefjast þess, að 
hans lík verði ekki skilið frá líki hennar.“ Ráð þetta heppnaðist 
og daginn, sem von var á líkinu, fór mesti manngrúi tuttugu mílur 
til að taka á móti því. Trúnaðarambáttin beið við borgarhliðin 
og. beiddi móður kóngssonar í nafni allrar borgarinnar að leyfa, að 
lík beggja elskendanna, sem frá fyrstu upptökum ástarinnar allt 
fram í andlátið höfðu verið sem einn maður, yrðu lögð í hina sömu 
gröf. Móðirin leyfði það og var líkið jarðað við hlið Schems- 
elníhars að ásjáanda ótölulegum manngrúa. Síðan hafa bæði innbúar 
Bagdads og útlendir átrúendur Mahómets úr öllum áttum haft legstað 
„þenna í miklum heiðri, og sækja þangað enn til að gera þar bæn sína.“ 

Nú var liðið svo langt fram á nótt að ofseint var að byrja á 
nýrri sögu, lofaði því drottning að segja á næstu nótt söguna af 
Kamaralsaman kóngssyni og Badúr kóngsdóttur. 


Frá 230. til 205, nætur. 


Sagan af Kamaralsaman kóngssyni og Badúr kóngsdóttur. 


Khaledan heitir ey nokkur í meginhafinu og er tuttugu daga 
sigling til hennar frá ströndum Persalands. Er henni skipt í all- 


176 


mörg stór fylki og eru þar blómlegar og fjölmennar borgir. Eyan 
er konungs ríki og rjeði yfir henni í fyrndinni konungur, er Schachseman 
hjet.. Hann átti fjórar eiginkonur og voru. allar konunga dætur, en 
auk þeirra hafði hann sextíu hjákonur. Taldi hann sig giptumestan 
allra konunga í heimi, því ársæld og friður blessuðu ríki hans. Samt 
var honum „eitt að angri, að hann átti engan erfíngja að ríki sínu, 
en var sjálfur kominn að fótum fram; vissi. hann ekki hverjum 
hann ætti að kenna um gæfuleysi þetta.  þókti honum það sem von 
var, vera. hið mesta ólán að deya erfingjalaus. Í langan tíma 
duldi hann. harm sinn útaf þessu, og gekk það því nær honum, 
sem hann átti bágara með að stilla sig. En þar kom loksins, að 
honum varð ómögulegt að bera mótlæti sitt einsömlum, svo að 
hann sagði vezír sínum frá því einslega og spurði hann, hvert hann 
gæti kennt sjer nokkurt ráð til að umflýa ógæfu þá, er yfir vofði. 
þá svaraði hinn vitri vezír þannig: „Yðar hátign mundi fljótt veitast 
ráð við því, ef því væri svo. varið, að mannleg hyggindi fengju 
nokkuð að gert. En því er verr, eg hlýt að játa, að mannleg vizka 
og reynsla má sín hjer ekkert, og er það hið eina úrræði í slíkum 
vandræðum að, snúa. sjer til guðs. „Hinum alvitra og almáttuga 
drottni þóknast opt að senda oss. mótlæti „einmitt þegar allt 
leikur í lyndi og vjer hugsum sízt til hans, til þess að vjer 
finnum til almættis hans og minnumst þess, að vjer höfum ekkert 
af sjálfum oss þegið, heldur allt af honum. Meðal þegna yðvarra 
eru sumir, sem öðrum fremur leggja stund á að tilbiðja hina æztu 
veru, og fyrir guðs sakir leggja á sig allskonar meinlæti og vanda 
lifnað sinn kostgæfilega. það er því mín tillaga að þjer látið útbýta 
ríflegum ölmusum meðal þessa guðhrædda fólks, og skorið á það 
að leggjast á eitt með yður í bænagjörð. Hver veit nema einhver 
meðal þess sje guði svo þóknanlegur, að hann uppfylli yðar inni- 
legu ósk.“ Schachseman leitst vel á þetta viturlega ráð og þakkaði 
stórvezír sínum af öllu hjarta. Sendi hann án tafar ríflegar ölmusur 
til allra þeirra fjelaga, er stunduðu heilagleik og guðhræðslu, og 
stefndi forstöðumönnum þeirra á sinn fund.  Veitti hann þeim fyrst 
hófsamlega máltíð, sagði þeim síðan, hvað sjer byggi í skapi og 
beiddi þá að sjá svo um, að hinir guðhræddu menn, sem þeir ættu 
yfir að. segja, beiddu fyrir sjer. 


177 


Og. sjá! ekki leið á löngu, að ein af konum konungs 
varð barnshafandi og ól hún sveinbarn, þegar reglulegur meðgöngu- 
tími var umliðinn. Til þess að votta þakklátsemi sína fyrir þetta 
mikla happ sendi Schachseman konungur aptur ölmugur til hinna 
helgu fjelaga og voru þær miklar. einsog von var, því hann var 
stórglaður og stórríkur. Voru margar dýrðlegar hátíðir haldnar í 
minningu þess, að kóngssonur var fæðdur, bæði í höfuðborginni og 
hvervetna í ríkinu. Jafnskjótt sem hann var fæddur var hann borinn 
til föður síns og þókti honum sveinninn svo fagur, að hann kallaði 
hann Kamaralsaman (þ. e. máni sinnar aldar). „ Vandaði hann 
uppeldi hans með mestu alúð og ljet sjer annt um uppfræðingu 
hans, þegar hann var kominn á þann aldur. Voru Kamaralsaman 
fengnir hinir beztu kennarar og hinir vitrustu siðameistarar, sem 
til voru í öllu landinu. Menn þessir, er gæddir voru allskonar 
fróðleik, listum og mannkostum sáu undireins, að kóngssonur var 
bæði næmur og námfús og veitti hægt að nema allar vísindagreinir. 
Seinna meir nam hann allskonar líkamlegar listir og varð slíkur 
afbragðs maður til alls atgjörfis, að allir dáðust að honum, sem 
hann þekktu, en enginn þó einsog faðir hans. 

þegar kóngssonur var fimmtán vetra gamall, ásetti konungur 
sjer af einlægri elsku að afsala sjer ríkinu syni sínum í hag, og 
fór hann þessum orðum við vezírinn, sem hann trúði bezt: „Ef 
að sonur minn er aðgjörðalaus í æsku sinni, þá er eg hræddur um 
hann missi hinar frábæru gáfur, sem náttúran hefur svo ríkuglega 
veitt honum, og ekki þær einungis, heldur týni hann því niður, 
sem hann hefur numið í hinu góða uppeldi, sem eg veitti honum 
af föðurlegri elsku. Eg er nú kominn á þann aldur, að eg þarf 
hvíldar við, enda þreyi eg hana líka, hef eg því ásett mjer að 
afsala mjer ríkisstjórn, og ætla það, sem eptir er æfinnar að láta mjer 
nægja þá gleði að sjá hann stjórna. . Hvernig lízt þjer á þetta, 
fornvinur minn ?“ 

Stórvezírinn þekkti herra sinn og hafði vit til þess að mót- 
mæla ekki ráðsályktun hans beinlínis, þótt hann hefði margar 
ástæður til; ljezt hann fúslega fallast á fyrirætlun hans og 
mælti: „Orð yðar votta föðurlega viðkvæmni og er mjer fögnuður 
að hlýða á þau; en að vísu mætti ísjárvert þykja að leggja á 

þúsund og ein nótt. Í. 12 


178 


jafnungar herðar svo þunga byrði, sem það er, að stjórna voldugu 
og miklu ríki. Yðar hátign hefur fullkomna ástæðu til að kvíða 
því, að yðjuleysi muni spilla hinni göfugu sál sonar yðar; en er 
þá ómögulegt að fá honum annað starf? væri ekki ráð að láta 
hann kvongast? Hjónabandið er óskaráð til að snúa ungum mönnum 
frá óreglulegum lifnaði. Gæti yðar hátign um leið veitt honum 
sæti í ríkisráði yðru; mætti hann þá smámsaman sjá, hvernig hann 
síðan á að halda við dýrð og vegsemd ríkisins, og gætuð þjer 
afsalað yður ríkis stjórn ef yður virtist hann vera vaxinn svo 
háleitu ætlunarverki.“ Soldáni virtist þetta hyggilegt ráð og gerði 
boð eptir syni sínum jafnskjótt sem stórvezírinn var kominn út. 
Kóngssonur hafði aldrei verið vanur að koma á fund föður síns 
nema á tilteknum tíma dags, og brá honum því í brún er hann 
fjekk boð þessi. Gekk hann því ekki framfyrir hann með sonar- 
legri djörfung einsog hann var vanur, heldur heilsaði hann honum 
með djúpri lotningu og stóð frammi fyrir honum horfandi til 
jarðar. Soldán tók eptir þessu og sagði því til að hughreysta 
hann: „Sonur minn! geturðu getið uppá, hversvegna eg hef gert 
boð eptir þjer?“ „Herra!“ svaraði kóngssonur, „guð einn sjer 
hvað í hjartanu býr, en eg vil glaður heyra skipanir yðar hát- 
ignar.“ „þá skaltu vita,“ segir soldán, „að eg ætla að láta þig 
kvongast, hvernig lízt þjer á það?“ Kóngssyni líkuðu illa þessi 
tíðindi, og kom á hann fát, hann svitnaði um ennið og vissi 
ekki, hverju svara skyldi. Svaraði hann þannig eptir langa 
umhugsun: „Herra! fyrirgefið mjer, að mjer bregður svo mjög við 
þessi tíðindi; eg er enn svo ungur, að mjer hefur aldrei slíkt til 
hugar komið. Veit eg ekki einusinni, hvort eg nokkurntíma muni 
ráðast í að kvongast, ekki einungis vegna áhyggju þeirrar, sem 
konur valda, heldur letja mig líka orð hinna mestu skálda vorra, 
er bregða þeim um illsku og ótryggð. Eitt þeirra kemst þannig 
að orði: 


Ef um fljóð fírar 
Fræðast vilja, 

Veitti og sönn svör, 
því eg sjálfur reyndi, 


179 


Hærist höfuð 
Eða hverfi auður, 
Er ást þeirra 
Öll á förum. 


Varast því, vinur! 
Að víf þig ginni, 
Ef þig guðs götu 
Ganga fýsir, 

Firrist þroska 

Sá, er fljóðum lýtur, 
Ungur sveinn, 
Verður aldrei nýtur. 


Nú má vera að mjer einhverntíma snúist hugur; en „þá koma 
tímar, þá koma ráð,“ og er nógur tíminn þangaðtil að hugsa um 
kvonfang.“ | 

Soldán hryggðist mjög af þessu svari sonar síns, því hann sá, 
að hann var með öllu ófús að hlýðnast vilja hans. Allt fyrir 
það vildi hann samt ekki skoða þessa undanfærslu hans einsog 
óhlýðni, eða beita sínu föðurlega valdi til að kúga hann og svar- 
aði hann honum því á þessa leið: „Eg ætla enga nauðung að gera 
þjer, heldur veita þjer langan umhugsunar tíma, svo þjer geti skil- 
izt að kóngssonur sá, sem ríki á að erfa, hlýtur fyrst og fremst 
að sjá sjer fyrir erfingja. Eg vona fyrir víst, að þú munir ráða 
það úr, sem báðum okkur er æskilegast, og hlakka eg til að sjá 
mig endurborinn í börnum þínum.“  Soldán hreifði nú ekki frekar 
við máli þessu, en veitti kóngssyni allt frá sama degi sæti í ríkis- 
ráðinu og gerði allt sitt til þess, að hann yrði sem ánægðastur 
með kjör sín við hirðina. En að ári liðnu kallaði hann son sinn 
aptur á sinn. fund og mælti: „Sonur minn! hefur þú hagnýtt þjer 
tímann vel til þess að hugleiða áform mitt, er eg gerði þjer upp- 
skátt í fyrra? færistu enn sem fyrri undan að veita mjer þessa 
gleði, sem eg vænti mjer til handa af sonarlegri hlýðni þinni, ætl- 
arðu að láta mig deya án þeirrar huggunar að sjá ætt mína marg- 
faldast?“ Í þetta skipti var kóngssonur stilltari enn í fyrra skiptið, 
og svaraði hann eptir stutta umhugsun skýrt eg einarðlega: „Herra! 

147 


* 


180 


eg hef sannlega íhugað það vandlega, en þegar eg hafði skoðað 
huga minn til hlítar gerðist eg enn öruggari í áformi mínu, að 
kvongast aldrei. Hin endalausa ógæfa, sem konur hafa ollað á 
öllum öldum, einsog lesa má í sagnaritum vorum, og heyra má 
dags daglega, er mjer sannarlega fullkomin ástæða til að sneyða 
hjá allri sambúð við þær meðan eg lifi. Yðar hátign mun því 
fyrirgefa mjer, að eg lýsi því yfir, að það er árangurslaus fyrir- 
höfn að eggja mig til kvonfangs.“ Að svo mæltu gekk hann 
fljótt í burt og stóð ekki við til að heyra svar föður síns. Mundi 
hverjum öðrum konungi hafa veitt örðugt að bæla niður reiðina, þarsem 
slík ofdirfska var sýnd, en konungur hafði óumræðilega ást á syni 
sínum og vildi reyna allt með góðu áðurenn hann beitti valdi. 
Sagði hann stórvezír sínum samt frá skapraun þeirri, er sonur 
sinn hefði gert sjer: „Eg fór að ráði þínu,“ mælti hann, „en 
Kamaralsaman er nú ennþá fráhverfari áformi mínu, enn í fyrra 
skiptið, og hefur hann mælt í móti vilja mínum með svo ósvífnum 
orðum, að eg varð að taka á allri stillingu minni, svo að eg ekki 
ljeti hann gjalda rjettlátrar reiði minnar. þeir, sem sækjast eins 
eptir barneign og eg sóktist eptir þessum syni mínum, eru meira 
enn meðalflón, því þeir svipta sig öllum friði lífs síns.“ „Herra!“ 
svaraði vezírinn, „með þolinmæðinni koma menn miklu til leiðar í 
heimi þessum. Eg fullyrði ekki, að hún sje einhlít í þessu máli, 
en þjer þurfið aldrei að yðrast þess, þó þjer veitið syni yðar ennþá 
eins árs umhugsunartíma.  Efað hann á þeim tíma lætur eptir 
vilja yðar, þá getið þjer ekki ætlast til meiri launa fyrir föðurlegt 
langlundargeð; en ef hann þverskallast eins og fyrri, þá hafið þjer 
hina gildustu ástæðu til að segja honum í viðurvist ríkisráðsins. 
hversu nauðsyn beri til að hann kvongist, ríkisins vegna. Er þá 
ólíklegt, að hann vogi að óhlýðnast skipun yðvarri í svo lotningar 
verðri samkomu, sem þjer heiðrið með návist yðvarri.“ Svo annt 
sem soldáni var um að sonur hans kvongaðist, ljet hann þó til 
leiðast að hlýða hinu viturlega ráði vezírsins, og veitti hann syni 
sínum ennþá eins árs umhugsunartíma. 

þegar vezírinn var farinn, gekk soldán til Fatíme móður 
Kamaralsamans. Hafði hann fyrir löngu sagt þessari konu sinni 
allan vilja sinn um kvonfang hans og sagði hann henni nú hryggur 


181 


frá því, hversu hann hafði staðið ígegn vilja sínum, og hvílíkt umburð- 
arlyndi hann hefði sýnt. Beiddi hann hana um leið að tala rækilega um 
fyrir syni þeirra, þegar færi gæfist, og láta hann skilja, að ef hann hjeldi 
áfram slíkri þverúð og þrjózku mundi þar koma loksins, að hann 
yðraðist beisklega eptir háttalag sitt. Fatíme hlýddi þmanni sínum og í 
fyrsta -skipti, sem Kamaralsaman kom til hennar, sagði hún honum 
að húnihefði heyrt, hversu hann færðist undan giptingunni og væri 
sjer raun að því, að hann hefði veitt föður sínum slíkt sorgar og 
þykkjuefni. „Góða móðir!“ ansaði kóngssonur, „ef þjer elskið 
mig, þá minnið mig ekki á þetta hvimleiða umtalsefni.  þækti 
mjer illt ef eg freistaðist til að segja nokkuð það, er skerða kynni 
lotningu þá, sem mjer ber að sýna yður.“ Af svari þessu rjeði 
Fatíme, að sonur sinn mundi enn vera of viðkvæmur og ljet því 
þetta liggja í þagnargildi um tíma. En nokkru seinna hjelt hún, 
að hann mundi vera fúsari að hlýða á áminningar sínar og tók 
þannig til máls: „Seg mjer fyrir alla muni, elskulegi sonur! af 
hvaða ástæðum ertu svo tregur til að kvongast? Ef þú ekki ber 
annað fyrir enn vonzku og ótryggð kvenna, þá eru engar ástæður 
marklausari. Fer því fjærri að eg vilji verja vondar konur, sem 
ekki eru allfáar, en það væri hin mesta rangsleitni að dæma allar 
eptir hinum einstöku. Ef þú gerir svo, því snýr þú þá ekki eins 
huganum til hinna mörgu vondu konunga, höfðingja og soldána, 
sem illræmdir eru í sögunni fyrir grimmd, sællífi og harðstjórn ? 
þú gætir eins dæmt þitt egið kyn eptir þessum einstöku dæmum: 
Trúðu mjer, það eru einsmargir vondir menn til og vondar konur; 
eg skírskota því óhrædd til sögunnar. Eða heldur þú að skírlífar 
og ástúðugar konur, sem giptar eru slíkum mannhundum sjeu of 
sælar? þú mátt skammast þín, sonur minn! að gera kyni móður 
þinnar svo rangt til.“ Móðir mín góðal“ ansaði kóngssonur, „eg 
efast ekki um, að til sjeu margar hreinlífar, vænar og elskuverðar 
konur. Guð gæfi, að þær væru allar líkar yður! En það þykir 
mjer verst, að maðurinn kýs opt í óvissu, þegar hann kvongast, og 
opt er honum ekki gefinn kostur á að kjósa. Ef eg nú ljeti eptir 
ákafri ósk föður míns og rjeði það af að kvongast, hverja konu 
ætli hann þá gæfi mjer? Líklega einhverja kóngsdóttur frá nágr- 


182 


anna löndunum, og það ekki þá, sem fegurst væri og elskuverðust, 
heldur þá, sem veitti ríki voru og ætt vorri mesta hagsmuni með 
auðlegð og veldi. Mundi eg ekki verða spurður að, hvort mjer 
yrði kóngsdóttir að skapi, heldur yrði eg að taka hana einsog hún 
væri, og er mjer lítill hugur á því. En hugsum oss nú að hún 
væri fögur ásýndum, hver ábyrgist mjer þá innra mann hennar? 
því ekki stendur mjer á sama, hvort hún er vitur eða óvitur, hvort 
hún er ljúflynd eða geðvond. Ekki mun sú kona verða mjer að 
skapi, sem ekki getur talað um annað merkara enn klæðnað, skart 
og þesskonar smámuni, og því síður sú, sem er þóttafull, dramb- 
lát, dutlungasöm og þrætugjörn. Hin fyrrnefnda mundi sóa út 
öllu fje ríkisins með heimskulegu óhófi í klæðaburði, gimsteinum 
og fánýtu glingri, og hin síðarnefnda mundi gera mjer lífið þung- 
bært, svo að eg mundi eldast fyrir tímann. þessar ástæðar virðast 
mjer vera fullgildar til að sneyða hjá hjónabandi. En þó einhver 
kóngsdóttir væri lýtalaus að öllu leyti, þá veit eg ótalmargar 
merkari ástæður, sem mundu styrkja mig enn betur í áformi mínu.“ 
„Hvað áttu við, sonur minn!“ ansaði Fatíme, „hefurðu fleiri 
ástæður? mjer þækti gaman að heyra þær. En þær, sem þú hefur 
sagt eru svo lítilsverðar, að eg get hrakið þær með einu orði. 
„Látið sjá móðir mín!“ ansaði Kamaralsaman, „og hrindið þeim, 
sem fyrir hendi eru.“ „Eg þarf ekki annað enn geta þess,“ mælti 
Fatíme, „að kóngssonur sá, sem hefur gipzt svo illa, sem þú sagðir, 
á hægast með að losast við slíka byrði með því að reka konuna frá 
sjer. Með því afstýrir hann í einu tjóni sjálfs síns og ríkisins.“ 
„En er það ekki hryggilegt,“ svaraði kóngssonur, „að neyðast til að 
grípa til slíks óyndisúrræðis? mundi hann ekki lifa við betri 
orðstír og rósamari í huga, ef hann aldrei leggði sig í þessa 
hættu!“ „Fyrst svona liggur í þjer, sonur!“ svaraði Fatíme, 
„verður þú hinn síðasti konungur af ætt hinna nafnkunnu kon- 
unga á eynni Khaladan. „Kæra móðir!“ mælti Kamaralsaman, 
„mig langar ekki til að lifa föður minn, og væri eigi svo undar- 
legt þó eg dæi áundan honum, því mörg börn hafa orðið skamm- 
lífari foreldrum sínum. Hvernig sem fer er það sómi fyrir kon- 
ungaætt að líða undir lok með miklum konungi. Eg skal gera 
mitt til að eg verði enginn ættleri.“ 


183 


Eptir þetta átti Fatíme opt áþekkar orðadeilur við son sinn, 
en hann hafði jafnan nægar ástæður í móti, sem hún eigi fjekk 
hrakið, og ljet hann ekki af sínu máli. Leið svo árið og einhvern 
dag var hátíðleg ráðssamkoma, voru þar bæði stórvezírinn og aðrir 
vezírar, helztu embættismenn og: herforingjar; segir þá soldán við 
son sinn: „Sonur minn! eg hef fyrir löngu síðan látið í ljósi við 
þig hina áköfustu ósk mína, að þú kvæntist, og hjelt eg þú mundir 
vera mjer eptirlátari, þarsem eg ekki fór fram á neitt ósanngjarnt. 
Nú er þú hefur þreytt þolinmæði mína, svo að hún er á enda, þá 
birti eg  þjer hið sama og fyrr í viðurvist alls ríkisráðsins. Hjer 
er ekki einungis undir því komið, að þú fullnægir föður þínum, sem 
þú ekki hefðir átt að sýna mótþróa, heldur útheimtir velferð ríkisins 
það, og allir þessir menn óska þess ásamt mjer. Seg því vilja 
þinn svo að eg geti eptir því gert ráð mitt.“ Svaraði þá kóngs- 
sonur með slíkum ofstopa, að faðir hans, einsog von var, varð stór- 
reiður útaf óvirðingu þeirri, er sonur hans sýndi honum í viðurvist 
ráðsins, og kallaði hátt: „Ertu svo ósvífinn ættlerinn þinn að tala 
slíkum orðum til föður þíns og konúngs ?“ ljet hann síðan flytja 
hann í turn einn, sem í langan tíma hafði verið óbyggður, var hann 
lokaður þar inni; var honum fengið rúm, nokkrar bækur og einn 
þræll til þjónustu. En kóngssonur tók það ekki nærri sjer, úr því 
honum gafst kostur á að lesa bækur í góðu næði. Um kvöldið gerði 
hann bæn sína og þegar hann hafði lesið nokkra kapítala í kóran- 
inum með sömu hugarró og hann væri í herbergjum hallarinnar, 
lagðist hann til hvíldar, en slökkti samt ekki lampann, er brann hjá 
rúmi hans. 

Í turninum var brunnur og bjó í honum á daginn álfkona ein 
að nafni Maimúne, dóttir Damríats andakonungs. þegar hún um 
miðnættið sveif upp úr brunninum til þess að fljúga um víða veröld 
einsog hún átti vanda til, sá hún ljósið í fangelsi Kamaralsamans 
og þókti henni það kynlegt. Fór hún þar inn og gaf engan gaum 
að þrælnum, sem svaf við dyrnar; leið hún inn að hinu skrautlega 
rúmi, og sá að einhver lá í því. Ábreiðan huldi andlit kóngssonar 
til hálfs, lypti álfkonan henni og sá unglinginn, sem var svo fríður, 
að hún aldrei hafði svo fagran litið á öllum ferðum sínum. Hugs- 
aði hún með sjer: „Hversu dásamlegur mun hann vera, þegar augu 


184 


hans opnast, sem uú eru hulin hinum fagurmynduðu augnalokum ? 
Hvernig gat hann svo tíginn maður bakað sjer svo óvirðulega meðferð? 
Viti það himin, að eg skal honum ekkert mein gera, og ekki þola 
að neinn komi honum of nærri; skal eg! hjálpa honum úr vandræðum 
sínum.“ Hún gat ekki þreytzt á að dást að kóngssyni, en að end- 
ingu kyssti hún enni hans og báða vanga, lagði síðan ábreiðuna í 
samt lag yfir hann og flaug svo á burt að hann ekki vaknaði. 
Þegar hún var komin uppí miðlopts geiminn, varð hún vör við vængja 
súg, beindi flug eptir honum og sá að þar fór andinn Dahnesch, sonur 
Schamhurasch. Hann var einn af öndum þeim, er höfðu gert uppreisn 
gegn guði, en Maimúne var í tölu þeirra, sem hinn mikli Salómon 
hafði þröngvað til að lúta guði og var henni því gefið vald yfir 
Dahnesch. Mundi Dahnesch feginn hafa flúið úr vegi fyrir henni, en 
hann var kominn svo nálægt, að ekki var annars kostur enn annað 
hvort að berjast eða gefa sig upp, og þann kost tók hann og beiddi 
hana að sverja sjer við guðs háleita nafn, að hún ekki skyldi gera 
sjer mein, kvaðst hann lofa henni því sama. Svaraði þá Maimúne 
í reiði: „þinn bölfaði andi! hvað getur þú grandað mjer? eg er 
ekki hrædd við þig. En eg skal eigi synja þjer þeirrar miskunnar, 
sem þú beiðist, og henni heiti eg þjer með svardaga. En seg mjer nú, 
hvaðan ber þig að, hvað hefur þú aðhafzt í nótt og hvað hefur þú 
sjeð 2“ Svaraði þá Dahnesch: „Fagra álfkona! eg skal þá segja þjer, fyrst 
þig fýsir að vita það, að eg kem frá endimörkum Kínlands, þarsem 
hinar yztu eyar þessa hnattarhelfings liggja fyrir landi.  Kínland er 
eitthvert hið stærsta og voldugasta ríki í heimi og undir það liggja 
eyar þær, er eg nefndi. Ghaiur heitir sá, sem nú er konungur yfir 
Kínlandi og á eina dóttur barna, sem er fegri öllum konum, er 
verið hafa frá upphafi heimsins. Hvorki eg nje þú, engir andar 
af þínu kyni eða mínu og enginn mennskur maður á völ á hæfi- 
legum orðum til að lýsa henni nokkurnveginn. Hið svarta hár 
hennar er svo sítt, að það tekuri ofaná fætur og svo mikið, 
að þegar hún hefur sett það í lokka, er það áþekkt afarstórum 
vínþrúgum. Undir hári þessu ljómar hið fegursta enni, sljett 
sem hin skærasta skuggsjá; hin svörtu augu hennar tindra sem 
eldur, nefið er hvorki ofstutt nje oflangt; munnurinn lítill og 


185 


Purpurarauður, tennur hennar eru sem tvær perluraðir skínandi 
hvítar. Málfæri hennar er sætt og fagurt, og orðin lýsa fjörugum 
anda. Brjóst hennar eru hvítari enn hið dýrmætasta alabastur. Af 
þessari lauslegu lýsingu máttu ráða að enginn fegri kona er til á 
jarðríki. Sá, sem eigi þekkir konunginn föður hennar mætti halda 
að hann tilbæði hana, því engin unnusti hefur gert slíkt fyrir unnustu 
sína, sem hann gerir fyrir hana. Hinum afbrýðisamasta manni hefur 
ekki dottið slíkt í hug, sem hann hefur upp hugsað af fyrirhyggju 
sinni til þess að gera öllum, nema hinum tilvonandi eiginmanni 
hennar ómögulegt að komast að henni. En svo að henni ekki 
leiðist í einsetu þeirri, er hann hefur fyrirbúið henni, þá hefur hann 
látið reisa sjö hallir handa henni, og hefur enginn sjeð eða heyrt 
getið um neitt, er við þær jafnist. Hin fyrsta er úr fjallakristall, 
önnur úr eir, þriðja úr verkuðu stáli, fjórða úr enn dýrmætara“ 
málmi enn báðar hinar síðastnefndu, fimmta úr onyx, sjötta úr 
silfri og hin sjöunda úr skíru gulli. Húsbúnaður hverrar hallar er 
óviðjafnanlega fagur, og samsvarar efni því, sem höllin er gerð af; 
lystigarður fylgir hverri höll og vantar þar eigi grasbekki, urtabeð, 
vatnsstæður, lystihvera, rennur, fossa og trjáþyrpíngar, er sólin má 
eigi skína ígegnum, en enginn garður er öðrum líkur, heldur sitt fyrir- 
komulag í hverjum. Hinir voldugustu konungar nágranna landanna - 
heyrðu sagt af hinni óviðjafnanlegu fegurð kóngsdóttur, og gerðu 
því út sendiboða til að biðja hennar sjer til handa. En konungurinn 
faðir hennar vildi því að eins gipta hana, að hún sjálf samþykkti, en 
henni varð enginn ráðahagur að skapi. Fóru sendiboðarnir heim 
við svo búið, en voru samt ánægðir, því þeim hafði verið sýnd mikil 
virðing og kurteisi. 

Kóngsdóttirin sagði einusinni við föður sinn: „þú vilt gipta 
mig og hyggur, að það sje mjer til gleði. Eg kann þjer þakkir 
fyrir það, en hvar mundi eg finna svo skrautlegar hallir og svo 
inndæla aldingarða sem hjör hjá þjer. Þaraðauki lætur þú mig hafa 
fullt frelsi og er mjer sama virðing sýnd og sjálfum þjer. Slíka 
hagsmuni veitir ekkert land í heimi eg enginn eiginmaður, hver sem 
hann er. Mennirnir vilja ætíð drottna og mig fýsir lítt að hlýða 
öðrum.“ 

Meðan á þessu stóð komu enn fleiri sendiboðar og loksins frá 


186 


konungi einum, sem var auðugri og voldugri enn allir hinir fyrri; 
leitaðist því konungur við að leiða dóttur sinni fyrir sjónir, hversu 
hagnaðarsamur ráðahagur þessi væri. En hún færðist undan eins- 
og áður og bar hinar sömu ástæður fyrir sig, og er faðir hennar 
lagði fast að henni að láta undan, gleymdi hún lotningu þeirri, er 
henni bar að auðsýna honum, og bannaði honum í reiði að tala við 
sig um nokkurn ráðahag, hvorki þenna nje annan, ella kvaðst hún 
mundu reka hníf í brjóst sjer, til þess að komast undan þrálæti 
hans. Svaraði þá konungur í bræði: „þú ert vitskert, barn mitt! 
enda skal eg fara með þig einsog vitfyrring.“ þvínæst ljet hann 
loka hana inni í herbergi einu í höll sinni með tíu kerlingum, sem 
áttu að þjóna henni og vera henni til skemmtunar; var hin elzta 
þeirra fóstra hennar. En til þess að nábúa konungarnir, sem höfðu 
sent sendiboða til hans, ekki skyldu hafa hug á henni framar, ljet 
hann sendimenn skila til þeirra, að hún væri frábitin öllum gipt- 
ingum; áttu þeir einnig að lýsa því yfir við hverja konungs hirð, 
að ef nokkur læknir treysti sjer til að lækna hana, þá skyldi hann 
koma, og fá hana sjálfa í lækninga laun. 


í“ mælti Dahnesch 


„Svo er nú mál með vexti, fagra Maimúne, 
ennfremur; „læt eg engan dag bjá líða, að eg ekki fari þangað til 
að gleðjast við sjón þessarar óviðjafnanlegu fegurðar, og svo illgjörn 
sem eg er af náttúrufari, vil eg ekki fyrir nokkurn mun gera henni 
mein. Komdu og sjáðu hana, það er sannarlega ómaksins vert. 
Þegar þú með egin augum ert orðinn sannfærð um, að eg sagði 
satt, muntu kunna mjer þökk fyrir, að eg vísaði þjer á svo óum- 
ræðilega fagra kóngsdóttur. Seg þú til! eg er boðinn og búinn til 
að vísa þjer leið.“ Í stað þess að svara skelldi álfkonan Maimúne 
uppyfir sig og hló lengi, þvínæst mælti hún: „Ætlarðu að telja mjer 
trú um slíkt?4 Eg hjelt þú mundi ætla að segja mjer eitthvað 
fágætt og frábært, en í þess stað talar þú um greppatrýni. Heyr á 
endemi! Hvað mundirðu segja, þú hin bölfaða! ef þú einsog eg 
hefðir sjeð hinn fagra kóngsson, sem eg elska einsog hann á skilið? 
Á slíku er sannarlega mikill munur og mundir þú verða trylltur af 
fegurð hans.“  Dahnesch spurði, hver -kóngssonur þessi væri og 
svaraði Maimúne þá — því hún hafði þegar heyrt nokkuð um 
Kamaralsaman: „það hefur farið öldungis eins fyrir honum og 


187 


kóngsdótturinni, sem þú nefndir. Soldáninn, faðir hans vildi fyrir 
hvern mun láta hann kvongast, en þó án afláts væri nauðað á 
honum, setti hann þvert nei fyrir; var hann þá lokaður inni í hinum 
gamla turni, sem eg bý í, og þar dáðist eg áðan að fegurð hans.“ 
Svaraði þá Dahnesch, að hann ekki beinlínis þyrði að mótmæla 
þessu, en þangaðtil hann sæi kóngsson, mundi hann halda fast 
við þá trú sína, að enginn dauðlegur maður nje dauðleg kona 
gæti jafnast við kóngsdótturina um fríðleik. Um þetta þrættu 
þau stundarkorn, þangaðtil Maimúne skipaði Dahnesch að sækja 
kóngsdóttur og leggja hana niður hjá kóngssyni svo að þau gætu 
borið þau saman og skorið úr, hvert á rjettara máli hefði að standa. 
Dahnesch ætlaði því fyrst til Kínlands en Maimúne aptraði honum, 
og varð hann fyrst að fylgja henni til turnsins, sem kóngssonur 
var í, svo að hann vissi, hvert hann ætti að fara með kóngs- 
dótturina Að svo búnu ljet hún hann fara. 

Dahnesch sókti kóngsdótturina á augabragði og kom með hana 
sofandi; hafði hann hitt hana í nátthjúp einum úr egypæzku ljerepti, 
sem var prýddur gullnum snúrum og gullkögri, bæði um höfuð- 
smáttina, saumana og bryddingarnar. Maimúne tók við henni og 
fór með hana í herbergi Kamaralsamans og lögðu þau hana í rúmið 
hjá honum. Andinn og álfkonan stóðu stundarkorn þegjandi, dáðust 
að kóngssyni og kóngsdóttur, þarsem þau lágu sofandi, og báru 
þau saman. En er Dahnesch tók til orða og sagði, að kóngs- 
dóttirin væri fríðari enn kóngssonurinn, hófst með þeim áköf orða- 
keppni; vildi Maimúne ráða henni til lykta og kvaðst því skjóta deilu 
þessari undir úrskurð gjörðarmanns, en ef andinn vildi eigi á það 
fallast, þá mundi hún skoða það, einsog hann færi ofan af sínu 
máli. Dahnesch tók kosti þessum, og stampaði álfkonan á gólfið; 
laukst það undireins sundur og reis upp úr því ógurlegur andi; 
hann var krypplingur, eineygður og haltur; sex horn stóðu upp úr 
höfði hans en fætur hans og hendur voru krepptar. En er hann 
var allur upp kominn og gólfið hafði lokizt saman aptur, fleygði 
hann sjer fram fyrir fætur Maimúnes og spurði hana, liggjandi á 
knjánum, hvað hún vildi sjer, auðmjúkum þjóni hennar. Svaraði 
hún þá: „Stattu upp Kasehkasch!*) eg hef kvatt þig hingað, til 


") Nafn andans. 


188 


þess að þú dæmdir í þrætu einni, er eg á í við þenna bölfaða 
anda Dahnesch. Líttu nú á hvílu þessa og seg hlutdrægnislaust, 
hvert þjer þykir fríðara, yngissveinninn eða yngismærin ?“ 

Kaschkasch virti kóngsson og kóngsdóttur fyrir sjer, og var 
auðsjeð, að honum fannst mikið um, en er hann hafði horft á þau 
um hríð og verið á báðum áttum, segir hann við Maimúne: „Lafði 
mín! eg mundi svíkja bæði sjálfan mig og yður, segði eg annað 
fegurra enn annað. þau eru gagnlík hvert öðru að fegurð, yndis 
þokka og snoturleik, og á hverugu er hið minnzta lýti, sem geri 
það ófegurra enn hitt.“ En til þess að gera út um þrætuna, sting 
eg uppá því, að annað þeirra sje vakið, og verði þá svo álitið, að 
hvert þeirra, sem meiri elsku eða tilfinningu lýsir, sje ekki eins 
fagurt og hitt.“  Álfkonunni og andanum leizt þetta óskaráð; 
Maimúne brá sjer að vörmu spori í flóarlíki, stökk á háls kóngs- 
sonar og beit hann svo tilfinnanlega, að hann vaknaði og þreifaði 
hendinni þangað er honum sveið. En engu náði hann, því Maimúne 
þaut undireins burt og brást í hina fyrri mynd sína, — ósýnileg 
einsog báðir andarnir, — til þess að sjá hvað Kamaralsaman tæki 
sjer fyrir hendur. R 

Í því kóngssonur brá niður hendinni, snerti hann hönd kóngs- 
dótturinnar frá Kínalandi, lukust þá upp augu hans og undraðist 
hann mjög, er hann sá svo frábærlega fríða konu hjá sjer. Hann 
reis upp til hálfs og studdist fram á olbogann til þess að virða 
hana fyrir sjer. Hinn unglegi meyablómi og hin óviðjafnanlega 
fegurð kóngsdótturinnar kveiktu samstundis þann eld í hjarta hans, 
sem hann aldrei fyrr hafði reynt, en ætíð haft óbeit á og varazt. 
Elskan gagntók hjarta hans með ákefð og gat hann ekki að sjer 
gert að kalla hátt: „Hvílík fegurð! hvílíkir töfrar! hjarta mitt! sál 
mín! Og kyssti hann hana þá svo ógætilega á enni, munn og 
vanga, að hún mundi hafa vaknað, hefði Dahnesch ekki sjeð svo 
um með töfrum, að hún svaf fastar enn hún átti að sjer. Hvernig 
er þessu varið, fagra jungfrú !“ mælti kóngsson ennfremur, „vaknið 
þjer ekki við ástaratlot Kamaralsamans kóngssonar? hverjar sem 
þjer eruð, er hann yður samboðinn.“ Ætlaði hann þá að vekja 
hana, en sleppti því, því honum datt allt í einu í hug: „Skyldi 
þetta vera sú, sem faðir minn ætlaðist til, að yrði eiginkona min? 


189 


það var rangt gert af honum, að láta mig ekki sjá hana fyrr, 
því þá mundi eg eigi hafa móðgað hann með óhlýðni minni og 
opinberum mótþróa, og mundi hann hafa komizt hjá skapraun 
Þeirri, sem eg gerði honum.“ „ Yðraðist kóngssonur ávirðinga 
sinna og ætlaði nú í annað sinn að vekja kóngsdóttur, en hætti 
við, því honum kom þetta til hugar: „Hver veit nema faðir minn 
ætli að láta þetta koma flatt uppá mig. Hann hefur vafalaust sett 
öll þessi ráð, til þess að freista mín, hvort eg í raun og veru hafi 
svo mikla andstyggð á hjónabandinu, sem eg hef látið hann skilja 
á mjer. Hann hefur ef til vill sjálfur flutt hana hingað og falið 
sig hjer einhversstaðar nálægt og ætlar að gefa sig fram, til þess 
að láta mig verða mjer til skammar fyrir uppgerð mína. Slík 
yfirsjón væri enn verri enn hin fyrri. En hvernig sem þessu er 
varið, ætla eg að láta mjer nægja hring þenna, svo eg hafi hann 
til minningar um hana.“ Tók hann þá fagran hring af hendi - 
kóngsdóttur og smeygði hring sjálfs síns uppá fingur hennar í staðinn, 
þvínæst snjeri hann bakinu að henni og sofnaði hinum fastasta 
svefni; ollu því töfrar andanna. að 
Nú breytti Dahnesch sjer í fló og beit kóngsdóttur fyrir 
nedan vörina, svo að hún hrökk upp; hún reis upp og lauk upp 
augunum, brá henni mjög við, er hún sá karlmann hvíla hjá sjer. 
En þessi felmtur snjerist í undrun og undrunin í óstjórnlegan 
fögnuð, er hún sá, að þetta var svo fagurt og elskulegt ungmenni. 
„Skyldi þetta vera sá, sem faðir minn ætlaði að gipta mig?“ mælti 
hún, „hversu ófarsæl er eg, að eg ekki vissi það! eg skyldi þá 
ekki hafa reitt hann til reiði, og svipt sjálfa mig þeim manni, er 
eg hlýt að unna af öllu bjarta. Vakniðl vaknið! brúðgumanum 
ber ekki að sofa svo lengi fyrstu nóttina.“ Að svo mæltu tók 
kóngsdóttir svo fast í handlegg rekkjunautar síns, að hann mundi 
vafalaust hafa vaknað, hefði honum ekki verið stunginn svefnþorn. 
Kom því fyrir ekki, þó hún gerði hverja atreiðina eptir aðra að 
vekja hann og mælti hún því forviða: „Hvað hefur hann hent? 
skyldi hann eiga sjer sambiðil, er sjer ofsjónum yfir sælu hans og 
minni og hefur drepið honum í þenna dauða dvala með töfrum? 
því nær skyldi hann heldur vaka enn nú?“ Tók hún þá hönd 
hans, kyssti hana blíðlega og sá hringinn, þókti) henni hann 


190 


svo líkur sínum, að hún gekk úr skugga um, að það væri hann, 
því hún sá annan hring á fingri sjálfrar sín, og gat ekki skilið í, 
hvernig á hringaskiptum þessum stæði.  Efaði hún því ekki, að 
þetta væri ljós vottur þess, að þau ættu að eigast; var hún nú 
þreytt, er hún svo lengi árangurslaust bafði reynt til að vekja 
kóngsson, en með því hún var sannfærð um, að hann ekki mundi 
strjúka frá sjer, kyssti hún hann á vangann og mælti: „Fyrst 
mjet ekki einusinni tekst að vekja yður, þá skal eg ekki lengur 
glepja yður svefn. Lifið heilir þangaðtil við sjáumst næst!“ því- 
næst lagðist hún aptur fyrir og sofnaði undireins. 

þegar Maimúne sá, að kóngsdóttirin var sofnuð svo fast, að 
hún ekki mundi vakna við mál hennar, segir hún: „Bölfaði Dahn- 
 esch! ertu nú sannfærður um að kóngsdóttirin þín sje gædd minni 
fegurð enn kóngssonurinn minn?“ þvínæst vjek hún sjer að Kasch- 
kasch og mælti: „En þjer þakka eg; nú skuluð þið Dahnesch 
flytja kóngsdótturina aptur í rúm sitt.“ þeir Kaschkasch og 
Dahnesch gerðu sem fyrir þá var lagt, en álfkonan hvarf aptur 
ofaní brunninn. 

þegar Kamaralsaman vaknaði morguninn eptir og sá hvergi 
konu þá, er hann hafði sjeð hvíla hjá sjer um nóttina, segir hann 
við sjálfann sig: „Mig grunaði það alltjend, að faðir minn ætlaði 
að leika á mig með þessu og þykir mjer vænt um, að eg ekki 
let taka mig í þeirri gildru.“ Kallaði hann undireins á þrælinn, 
sem ennþá svaf, til þess að hjálpa sjer í fötin, en ekki nefndi 
hann þetta á nafn við hann. þrællinn færði honum þvottarvatn, 
reis hann þá úr rekkju og gerði bæn sína, tók síðan bók og las 
um stund. — Kallaði hann þá aptur á þrælinn og sagði: „Komdu 
hingað, en ljúgðu ekki að mjer. Hvernig komst konan hingað inn, 
sem svaf hjá mjer í nótt og hver kom með hana hingað?“ þrællinn 
varð hissa og spurði kóngsson, hverja konu hann ætti við; svaraði 
hann, að það væri sú, sem hefði komið til sínum nóttina og sam- 
rekkt sjer, hvort sem hún hefði komið sjálfkrafa eða aðrir hefðu 
komið með hana. „Eg sver yður,“ mælti þrællinn, „að eg veit 
ekkert af því, og hvernig ætti nokkur að komast inn, þarsem eg 
ligg við dyrnar.“ „þú lýgur þorparinn þiun!“ svaraði kóngssonur, 
„og ert í vitorði með þeim til þess að særa mig enn meira og espa 


191 


mig til heiptar.“ Rak hann þrælnum þá kinnhest svo að hann 
datt til jarðar, og tróð hann lengi undir fótum sjer, síðan brá 
hann brunnfestinni undi. hendur honum, ljet hann síga ofaní 
brunninn og kaffærði hann nokkrum sinnum; „eg drekki þjer,“ 
kallaði hann til hans, „nema þú þegar í stað segir mjer, hver 
konan var og hver kom með hana.“ þrællinn, sem var dauð- 
hræddur, gat ekki öðru trúað enn að kóngssonur væri orðinn vit- 
skertur, og reyndi að forða lífi sínu með ósannindum.  Beiddi hann 
kóngsson því að gefa sjer líf og lofaði að segja honum sannleikann. 
Dró kóngssonur hann þá upp aptur og gekk á hann, en þrællinn 
sagði skjálfandi, að sjer væri ómögulegt að verða við ósk hans, 
meðan hann væri þannig til reika og beiddi hann því að leyfa 
sjer að hafa fataskipti.  Leyfði kóngssonur honum það, en skip- 
aði honum að flýta sjer; fór þrællinn þá út, lokaði kóngsson inni 
og hljóp til hallarinnar einsog hann stóð. 

það hittist þá svo á, að konungur var að kvarta yfir því við 
stórvezír sinn, hversu illa nótt hann hefði átt vegna óhlýðni og 
þvermóðsku sonar síns; leitaðist vezírinn við að hughreysta hann. 
„Yðar hátign,“ mælti hann, „þarf ekki að sjá eptir því, að þjer 
hafið sett son yðar í varðhald; þegar hann er búinn að vera þar 
nokkra stund, mun renna „af honum æskumóðurinn og mun hann 
þá gefa sig umdir vilja yðvarn.“ Sagði þrællinn þá greinilega, 
hvað Kamaralsaman hefði talað og hversu hann hefði farið með 
sig. Konungurinn, sem sízt átti von á þessari harmafregn segir 
þá við vezírinn: „Slíkt er mikill harmur og er fregn þessi furðu 
ólík því, sem þú rjett í þessu varst að telja mjer trú um. Far 
nú undireins og grennzlast eptir, hvernig á þessu stendur og ger 
mjer síðan grein fyrir því.“ Fór stórvezírinn þá undireins til 
kóngssonar og kom að honum lesandi í bók; heilsaði hann honum, 
settist hjá honum og mælti: „Bölfaður sje þrællinn yðar, því hann 
hefur borið konunginum, föður yðar slíka fregn, að hann er orðinn 
dauðhræddur.“ „Hvaða fregn er það?“ svaraði kóngssonur, „eg hef 
miklu fremur ástæðu til að bera mig upp undan þrælnum.“ „Guð láti 
það aldrei rætast, sem hann sagði um yður,“ mælti stórvezírinn, „sje 
eg nú að engin hæfa er í því, því yður líður vel, og láti guð svo 
vera framvegis.“ „Hann hefur ef til vill ekki getað gert sig skilj- 


192 


anlegan,““ mælti kóngssonur, „en fyrst þjer eruð kominn hingað, 
þykir mjer vænt um, að eg get spurt mann, sem eitthvað mun af 
vita, hver konan var, sem samrekkti mjer í nótt eð var.“  Stór- 
vezírinn vissi ekki, hvort hann hefði tekið rjett eptir og svaraði: 
,„Kóngssonur! undrist ekki þó mjer þyki þessi spurning kynleg. 
Hvernig getur það átt sjer stað, áð nokkur, hvort heldur karl eða 
kona, komist hjer inn á náttarþeli, því enginn kemst inn ánnar- 
staðar enn um dyrnar og hlýtur hann að stíga fæti á kvið þrælsins 
yðar. Hugsið nú betur eptir þessu, og munuð þjer sjá, að það er 
ekki annað enn draumur, sem hefur orðið yður svo minnistæður.“ „Eg 
hirði ekki um hvað þjer segið,“ mælti kóngssonur með ákefð, „eg 
vil fyrir hvern mun vita, hvað orðið er af konunni, og þjer eruð 
nú á þeim stað, að þjer skuluð hlýða mjer með illu, ef þjer ekki 
viljið með góðu.“ þegar stórvezírinn sá, að hann var svo ein- 
beittur, datt honum allur ketill í eld og hugsað inú ekki um annað 
enn að komast burt með góðu móti. Fór hann að kóngssyni með 
hógværð og spurði með auðmjúkustu og kurteisustu orðum, hvort 
kóngssonur hefði sjeð konu þessa með sínum egin augum. „Víst 
sá eg hana,“ svaraði kóngssonur, „.og skildi eg undireins, að hún 
var send til að freista mín. Hún leysti ætlunarverk sitt prýðilega 
af hendi, hún talaði ekki orð, ljet:sem hún svæfi fasta svefni og 
hafði sig á burt, þegar eg var sofnaður í annað sinn.  þjer vitið 
vafalaust af þessu og mun hún þegar hafa sagt yður hvernig fór.“ 
Tjáði ekkert að stórvezírinn margsór honum, að hvorki sjer nje 
konungi hefði nokkru sinni komið til hugar, að senda konuna; 
brást hann reiður við og mælti: „þjer hafið ekki komið hingað 
til annars, enn að gera gabb að mjer.“ þreif hann í skegg 
vezírsins og lamdi hann þangaðtil hann varð uppgefinn; þoldi 
vezírinn ofstopa kóngssonar með stillingu og hugsaði með sjer: 
það fer eins fyrir mjer og þrælnum og má eg hrósa happi, takist 
mjer einsog honum, að sleppa úr slíkum háska. Meðan kóngssonur 
ljet hvert höggið á fætur öðru dynja á honum, kallaði hann: 
„Veitið mjer aðeins augnabliks áheyrn!“ hætti Kamaralsaman þá, 
því hann var lúinn af barsmíðinni. „Eg játa,“ mælti stórvezírinn, 
„að nokkuð er hæft í tilgátu yðvarri, en þjer vitið, að ráðgjaf- 
anum er nauðugur einn kostur, að gera skipanir konungs síns og 


193 


herra. Ef þjer viljið af náð yðvarri leyfa mjer það, skal eg fara 
til hans og skila til hans því, sem þjer leggið fyrir mig“. „Gott 
og vel!“ ansaði kóngssonur, „farið og segið honum, að eg vilji 
eiga konuna, sem svaf hjá mjer í nótt eð var, hvort sem hann 
hefir sent mjer hana, eða sjálfur komið með hana. Flýtið yður nú og 
segið mjer, hverju hann svarar. Stórvezírinn hneigði sig djúpt fyrir 
honum og þókti sjer ekki vera borgið fyrr enn hann var kominn 
út úr turninum og hafði lokað á eptir sjer dyrunum. Fór hann 
þvínæst áhyggjufullur til Schachsamans konungs og sagði honum, 
að saga þrælsins hefði verið helzt til sönn, sagði hann honum öll 
orð kóngssonar, hvernig hann hefði farið með sig, og hverra ráða 
hann hefði neytt til að sleppa frá honum. Konungurinn hrygðist 
enn meira við þetta, vildi hann nú sjálfur komast eptir, hvernig á 
öllu stæði, og gekk með stórvezírnum í turninn til sonar síns. 
Kóngssonur tók með lotningu við föður sínum. þegar hann 
var seztur miður ljet hann son sinn setjast hjá sjer, og spurði 
hann að ýmsu, en hann svaraði öllu skynsamlega. —Renndi 
þá konungur öðruhverju auga til stórvezfrsins, einsog hann vildi 
segja, að hann sæji engin merki þess, að hann væri orðinn brjálaður 
eða óður einsog vezírinn hafði sagt. Loksins minntist konungur á 
konuna og mælti: „Sonur minn! eg ætla að biðja þig að segja 
mjer, hvaða kona það er, sem orð leikur á að hafi hvílt hjá þjer 
í nótt eð var“? þá svaraði kóngssonur: „Herra! eg bið yðar hátign 
að bæta ekki meiru á skapraun þá, er eg hef haft af þessu. 
Auésýnið mjer heldur þá náð að gipta mjer konu þessa. því svo 
mikla ardstyggð, sem eg hingaðtil hef haft á konum, þá hefir 
fegurð yngismeyjar þessarar töfrað mig svo, að eg hika mjer ekki 
við að játa breiskleika minn, og er eg reiðubúinn að þiggja hana 
af yðar hendi með einlægri þakklátsemi“. Konungur varð hlessa 
á svari þessu og þókti það því kynlegra, sem hann allt til þessa 
hafði talað skynsamlega. „Orð þín fá mjer svo mikillar undrunar“, 
mælti hann, „að eg veit hvorki upp nje niður. Eg sver það við 
kórónu þá, sem þú munt einhverntíma taka við eptir mig, — eg 
veit ekkert um konu þessa. Hafi hún komið hingað, þá á eg 
engan hlut í því, en hvernig ætti nokkur að komast inn í turn 


þenna án míns leyfis? því það sem stórvezír minn kann að hafa 
Þúsund og ein nótt. TI. 13 


194 


sagt þjer, sagði hann ekki til annars enn að sefa æði þitt. það 
hefir allt saman ekki verið annað enn draumur; eg bið þig því 
hugleiða þetta vel“. Svaraði þá kóngssonur: „„Rengdi eg orð yðar 
hátignar, væri eg ómaklegur mildi yðvarrar, en eg bið yður veita 
mjer áheyrn og dæma síðan um, hvort það er draumur, sem eg 
segi frá“. Sagði hann honum þá allt, hvernig farið hafði, lýsti 
fegurð hinnar ókunnu meyjar, og elsku þeirri, er allt í einu hafi 
kviknað í hjarta hans, og sýndi hringinn, sem hann hafði tekið í 
skiptum fyrir sinn. Stóð þá Schachsaman nokkra stund orðlaus af 
undrun, og sagði sonur hans þá, að ást sín á meynni væri orðin 
svo rík, að hann rjeði sjer ekki og beiddi því konunginn að sjá 
auman á sjer og hlutast svo til, að hann fengi hana til eiginkonu. 
Svaraði þá konungurinn: „Sonur minn! þegar eg hef heyrt þetta 
og sjeð hring þenna, get eg ekki efast um, að þú í raun og veru 
elskir og að þú með eigin augum hafir sjeð þá konu, sem þú elskar. 
Guð gæfi eg þekkti hana, eg skyldi þá gera vilja þinn þegar í dag 
og mundi eg þá vera hinn sælasti faðir í allri veröld. En hvar 
skal hennar leita? hvernig gat hún komist hingað án míns vilja 
og vitundar? hversvegna kom hún einungis til þess að sofa hjá 
þjer, sýna þjer fegurð sína, upptendra elsku þína sofandi og 
hverfa svo burt meðan þú svafst ? eg skil ekkert í æfintýri þessu, 
sonur minn! og ef guð eigi miskunar oss, mun það draga báðum 
okkur til dauða“. Að svo mæltu tók hann í hönd sonar síns og 
sagði: „Komdul við s' ulum báðir bera harma okkar sameginlega. 
því þú ert vonlaus um að fá unnustu þína, en eg örvænti að geta 
orðið þjer að liði“. AÐ svo mæltu fór hann með son sinn inn Í 
höllina, lagðist kóngssonur þar fyrir í rúm, örvæntingarfullur útaf 
því, að hann þekkti ekki þá, er hann elskaði. Læsti konungur sig 
inni hjá honum nokkra daga, grjet með honum og sinnti engum 
stjórnarstörfum. Stórvezírnum einum var leyft að koma til hans; 
hann leiddi nú konungi loksins fyrir sjónir, hversu illur kur væri 
kominn í fólkið útaf því, að hann ekki eptir vanda gekk til dóma 
á degi hverjum; kvaðst hann nú eigi geta að gert þó óregla og 
óspektir hlytust af. Beiddi hann konung innilega að hugleiða þetta, 
og láta ekki allt kollsteypast, þó syni hans væri huggun að hafa 
hann hjá sjer. „Leyfi mjer yðar hátign“, mælti hann ennfremur 


195 


„að stinga upp á því, að þjer flytjið með syni yðar í höll yðar á 
eynni, sem liggur nálægt höfninni, og veitið mönnum þá áheyrn 
að minnsta kosti tvisvar í viku. Meðan þjer þeirra erinda vegna 
yfirgefið son yðar, mun hann hressast, því eyjan er inndælislega 
fögur, og er þar hin fegursta útsjón, en loptið hreint og heilnæmt“. 
Konungur fjellst á ráð þetta og var höllinni komið í lag, hafði 
hann um langan tíma aldrei komið í hana; fór hann þangað með 
syni sínum og yfirgaf hann aldrei nema þegar hann fór burt til 
að veita mönnum áheyrn. Allan hinn tímann sat hann hjá rúmi 
hans og leitaðist ýmist við að hugga hann eða grjet með honum. 
Nú skal víkja sögunni þangað, er andarnir Dahnesch og Kasch- 
kasch fluttu kóngsdótturina frá Kínlandi til hallarinnar, sem faðir 
hennar hafði lokað hana inní, og lögðu þeir hana í rúm sitt. 
Þegar þeir luku verki þessu lifði aðeins þriðjungur nætur. En er 
hún loksins vaknaði í dögun, reis hún upp, leit á báðar hliðar 
sjer og sá hvergi Kamaralsaman kóngsson, kallaði hún þá svo hátt 
á þjónustukonur sínar, að þær æddu inn til hennar og þyrptust 
kringum hvílu hennar.  Fóstra hennar stóð við höfðalagið og 
spurði, hvað hún vildi gera láta, og hvort henni hefði viljað nokkuð 
til. „Segðu mjer“, ansaði kóngsdóttir, „hvað er orðið af unglingnum 
elskulega, sem svaf hjá mjer í nótt? Svaraði þá fóstran: „Kóngs- 
dóttir! við skiljum ekki, hvað þjer eigið við, nema þjer talið ljósara“. 
„Hinn elskuverðasti og fríðasti yngismaður“, mælti kóngsdóttir, „sem 
hugsast getur, svaf hjá mjer í nótt. Eg reyndi lengi til að vekja 
hann með ástaratlotum mínum, en mjer tókst það ekki. Hvað er 
orðið af honum“? „þjer ætlið að henda gaman að okkur“, svaraði 
fóstran, „þóknast yður nú að rísa á fætur“? „Eg tala allt í alvöru“, 
segir kóngsdóttir, „og vil eg vita, hvað orðið er af hinum unga 
manni“. En er fóstran stóð fast á því, að enginn maður hefði 
farið þangað inn og sofið þar, svo hún eða hinar konurnar vissu 
af, varð kóngsdóttir reið, þreif í höfuð fóstru sinni, rak henni 
löðrunga og hnefahögg og kallaði hátt: „Segðu mjer gamla galdra 
kerling! það sem eg vil vita, eða eg drep þig.“  Fóstran slapp 
með naumindum úr höndum hennar og flýtti sjer grátandi með 
uppþrútnað andlit til drottningar, móður kóngsdótturinnar. Hún 


spurði hana undireins, hver svo hefði leikið hana. Sagði 
13* 


196 


fóstran drottningu undireins, hvernig dóttir hennar hefði farið 
með sig; varð drottning hrædd og kvíðafull útaf þessu. „þjer 
sjáið,“ mælti fóstran, „að dóttir yðar er gengin frá vitinu og getið 
þjer sannfærzt um það, ef þjer viljið sjálfar fara til hennar“. Drottn- 
ingin unni dóttur sinni af alhuga, og fór til hennar þegar í stað 
með fóstrunni. 

þegar drottning kom til dóttur sinnar, settist hún hjá henni, 
spurði, hvernig henni liði, hvað henni mislíkaði við fóstru sína, 
og hversvegna hún hefði farið svo illa með hana. „það var 
ekki vel gert, dóttir mín“! mælti hún, „og svo tíginni konu, sem 
þú ert, ber eigi að hlaupa svo á sig“. „Heiðraða móðir!“ svaraði 
kóngsdóttir, „eg sje að yðar hátign ætlar að hafa gaman af mjer, 
en eg lýsi því nú yfir, að eg skal ekki hætta fyrr enn eg fæ 
unglinginn elskulega, sem svaf hjá mjer í nótt eð var. þjer hljótið 
að vita, hvar hann er og eg bið yður að láta hann koma aptur.“ 
„Dóttir mínl“ ansaði kóngsdóttir, „þú gerir mig forviða og eg skil 
ekkert í því, sem þú segir“ þá missti kóngsdóttir sjónar á lotn- 
- ingu þeirri, er henni var skylt að sýna og mælti: „þjer og konung- 
urinn faðir minn ætluðuð að þröngva mjer til að giptast, þegar eg 
ekki vildi. En nú er eg fús til þess og vil fyrir hvern mun eiga 
hinn unga mann, sem eg nefndi, að öðrum kosti drep eg mig“. 

Drottning ætlaði nú með blíðum fortölum að sannfæra dóttur 
sína um, að enginn maður hefði getað komizt inn í herbergi hennar. 
en hún greip frammí með slíkum ofsa, að drottning fór burt með 
þungu skapi, og hlaut hún nú að segja konunginum, hvernig komið 
var. Vildi hann sjálfur komast að raun um þetta, fór til dóttur 
sinnar og átaldi hana, vildi hún alls ekki segja frá neinu, heldur 
beiddist hún aðeins, að sjer yrði skilað aptur eiginmanni sínum. 
sem hefði sofið hjá henni um nóttina. Var hún svo óðamála að 
konungur komst eigi að. „Vita skal yðar hátign“, mælti hún. 
„að hann var fegurstur allra unglinga undir sólinni; eg krefst hans 
aptur, — eg bið yður að synja mjer ekki bænar minnar. En svo að 
þjer gangið úr skugga um, að eg hef sjeð hann, sýnt honum blíðlæti 
og reynt að vekja hann af svefni, þó fyrir ekki kæmi, þá lítið á 
hring þenna“.  Rjetti hún þá að konungi höndina, sem hringur 
kóngssonar var á og sýndi honum, sá konungur að það var karl- 


197 


manns hringur og þókti þetta furðu gegna. En með því hann 
skildi ekkert í sögu hennar þá styrktist hann nú því heldur í trúnni, 
að hún væri vitskert. Ljet hann því undireins leggja fjötra á hana 
og setja hana í varðhald, svo að hún yrði hvorki honum nje öðrum 
til skaðræðis. Skyldi hún engan hafa til þjónustu, nema fóstru sína 
og voru öflugir verðir settir fyrir dyr herbergis hennar. Konungur 
var óhuggandi útaf óláni því, er hann hugði dóttur sína hafa ratað 
í, og þókti eigi ráð nema í tíma væri tekið, stefndi hann því saman 
ráðgjöfum sínum og lýsti því yfir, að hver þeirra, sem gæti gert hana 
alheila meina sinna, skyldi fá eiginorð hennar og erfa ríki hans. — 

Emír nokkur gamall og fjölkunnugur tældist af þessari glæsilegu 
von, og, bauð konungi þjónustu sína til þessa, því hann treysti töfrum 
sínum. þáði konungur boð hans, en mælti um leið: „Eg læt þig 
vita fyrifram, að ef þú kemur engu áleiðis þá verður það bani þinn; 
er það og sanngjarnt, að þú eigir nokkuð á hættu, þarsem til svo 
mikils er að vinna. Nær þessi skildagi til allra, sem seinna meir 
kunna að bjóða sig fram, ef að þú hafnar skilyrði þessu eða vinnur 
fyrir gýg.“ — En emírinn tók þessum kosti og fór konungur nú 
sjálfur með hann til dóttur sinnar. Undireins og hún sá emírinn 
sveipti hún blæjunni fyrir andlit sjer og mælti: „Herra! þjer gerið 
mjer bilt við, þarsem þjer komið með ókunnugan karlmann, sem 
eg eigi má láta sjá andlit mitt eptir boðorðum trúar minnar“. þá 
mælti konungur: „Ekki skaltu hneyxlast á komu hans, því hann er 
einn af emírum mínum og biður þín til eiginkonu“. „Herra“! sva- 
raði kóngsdóttir, „það er annar enn sá, sem þjer áður hafið gipt mig 
og ekki sá, sem fjekk mjer hringinn, er eg geng með; fyrirgefið 
mjer, að eg tek engum manni öðrum“. þegar emírinn heyrði, að 
henni fórust svo skynsamlega orð, sá hann að vitfirring hennar 
var ekki annað enn áköf elska. En ekki þorði hann að gera konungi 
það uppskátt, því hann mundi eigi hafa þolað, að dóttir hans 
hneigði ástir sínar til annars enn þess, sem hann leiddi til hennar. 
Fleygði emírinn sjer þá fram fyrir fætur hans og mælti: „Herra! 
eptir því sem eg hefi orðið áskynja, munu allar lækninga tilraunir 
við dóttur yðar verða árangurslausar, því eg veit ekkert ráð, er 
dugi við meini hennar og er nú líf mitt á valdi yðar hátignar“. 


198 


Varð þá konungur svo reiður útaf ódugnaði emírsins, að hann ljet 
hálshöggva hann. 

Nokkrum dögum síðar ljet hann gera heyrimkunnigt í binum 
helztu borgum ríkis síns og í konungasetrum þeim, er næst voru. 
að ef nokkur læknir, stjörnuvitringur eða töframaður treysti sjer til 
að gera kóngsdóttur heilvita aptur, skyldi hann koma, en lífláti 
skyldi varða, ef lækningin mistækist. Stjörnuspámaður nokkur fjöl- 
kunnigur varð fyrstur til að leggja sig í hættu þessa og ljet konungur 
einn af geldingunum fylgja honum til dóttur sinnar. Tók þá stjörn- 
uspámaðurinn uppúr poka, er hann bar undir hendinni, hæðar- 
mæli, lítinn himinhnött, glóðarker, allskonar reykelsi og eirker ásamt 
ýmsu öðru og heimtaði eld. Spurði kóngsdóttir hann, til hvers 
hann hefði allan þenna viðbúnað, en hann svaraði, að hann ætlaði 
að særa hinn illa anda sem í henni byggji, byrgja hann í eirkerinu 
og sökkva honum í sjávardjúp. þá ávítaði kóngsdóttir hann og 
sagði að honum væri nær að færa sjer unnusta sinn enn byrja á 
slíkum hjegóma, ef hann annars væri svo máttugur. „Ef svo er“, 
ansaði stjörnuspámaðurinn, „þá verðið þjer að vænta hans af hendi 
föður yðvars, en ekki af mjer“. þvínæst ljet hann dót sitt niður 
og var hnugginn útaf því, að hann svo ófyrirsynju hafði ráðizt í 
að lækna sjúkdóm, sem var einber hugarburður. En er hann var 
leiddur fyrir konung, ljet hann ekki geldinginn komast að, heldur tók 
hann sjálfur undireins til orða og mælti: „Eptir auglýsingu yðar 
hátignar hjelt eg að dóttir yðar væri vitskert og hefði svo verið, 
mundi eg hafa læknað hana með kunnáttu minni. En hún er 
aðeins ástfangin og megnar íþrótt mín þar einskis, en yðar hátign 
gæti öllum fremur gert við meini þessu ef þjer giptuð hana manni 
þeim, sem henni leikur hugur á“. Konungi þókti stjörnuspámaður 
tala þetta af ósvífni og ljet hálshöggva hann í bræði. Sömu afdrif 
höfðu hundrað og fimmtíu læknar, stjörnuspámenn og töframenn, 
er buðu lækningar sínar og voru höfuð þeirra reist uppá stjaka 
fyrir utan borgarhliðin. 

Fóstra kóngsdóttur átti son, er Marsawan hjet og var hann 
brjóstbróðir kóngsdóttur, því móðir hans hafði alið þau bæði saman 
á brjóstum sjer og uppfætt þau. Meðan börn þessi voru saman 
höfðu þau fengið elsku hvert til annars einsog systkyn, og svo var 


199 


Þeim hverju til annars, eptir að skildi með þeim sökum aldurs. 
Hafði Marsawan allt frá æsku lagt stund á stjörnuspár og jarðspár 
og önnur dularfull vísindi og var hann vel að sjer í þeim. Ljet 
hann sjer ekki nægja það, er hann hafði numið af kennurum sínum, 
heldur tókst hann ferðir á hendur til að auka þekkingu sína. Hvern 
mann, sem frægur var af einhverri list eða vísindagrein, hafði 
hann leitað upp í hinum fjærlægustu borgum, og dvalið hjá honum, 
þangaðtil hann var búinn að nema allt það, er honum líkaði. En 
er hann hafði verið nokkur ár í burtu, snjeri hann heim aptur til 
höfuðborgar Kínlands og undraðist mjög, er hann sá höfuðin 
uppreist fyriframan borgarhliðin. Óðara enn hann var kominn 
heim til sín spurði hann, hvernig á þessu stæði, en ítarlegast 
spurði hann eptir kóngsdótturinni, því fjærri fór því, að hún væri 
honum úr minni liðin. En eigi var hægt að leysa úr fyrri spurn- 
ingunni, svo að ekki yrði leyst úr. hinni seinni um leið, og hrygð- 
ist hann mjög er hann varð þess vísari, sem hann spurði um, beið 
hann nú þess, að móðir sín, fóstra kóngsdótturinnar segði sjer gert, 
hvernig á öllu stæði. 

Undireins og fóstra kóngsdóttur spurði heimkomu sonar síns, 
gaf hún sjer tómstund, en þótt hún væri önnum kafin, til að finna 
hann, faðma hann að sjer og tala við hann stundarkorn. Sagði 
hún honum grátandi frá hinu hörmulega ástandi kóngsdóttur, og 
ástæðum þeim, er knúð höfðu konunginn til að fara þannig 
með hana; spurði Marsawan þá hvort hún gæti ekki sjeð svo 
um, að hann fengi talað við kóngsdóttur í góðu tómi svo að 
konungur ekki vissi af. Hún hugsaði sig um og kvaðst engu 
mega lofa í þann svipinn, en næsta morgun skyldi hún segja 
honum það. Nú var engum heimilt að koma á fund kóngsdóttur 
svo að geldingurinn ekki leyfði, nema fóstru hennar, var hann 
yfirmaður dyravarðanna, en hafði nýtekið við embættinu og vissi 
því ekkert um það, sem gerzt hafði þar við hirð konungsins. Fóstran 
fór því til hans og mælti: „þjer munuð vita, að eg hef alið kóngs- 
dóttur á brjóstum mínum og uppfætt, hitt mun yður ókunnugt, að 
eg ásamt henni hafði dóttur mína á brjósti, sem eg fyrir skemmstu 
hef gipt. Kóngsdóttir hefur sömu ást á henni og fyrri og þækti 
henni gaman að finna hana, en hún vill það því aðeins, að enginn 
sjái þegar dóttir mín kemur eða fer“.  Fóstran ætlaði að segja 


200 


meira, en geldingurinn greip frammí og mælti: „Gott og vell eg er 
fús að gera hvað sem vera skal kóngsdótturinni til vilja. Dóttir 
yðar má koma, eða þjer sækið hana sjálfar þegar skuggsýnt er 
orðið og konungur farinn burt; eg skal láta dyrnar standa opnar“. 
Þegar nótt var komin fór fóstran til sonar síns og færði hann svo 
laglega í kvennmannsbúning, að engum mundi til hugar koma, að 
þar væri karlmaður. Fór hún þvínæst á stað með hann, en 
geldingurinn var með öllu grunlaus og hleypti þeim báðum inn. 
Sagði fóstran kóngsdóttur, að hún væri þar komin með Marsawan 
son sinn í dularklæðum og væri hann nýkominn heim úr ferðum 
sínum; kvaðst hún vona að kóngsdóttir synjaði honum eigi þeirrar 
sæmdar, að sýna henni lotning. þegar kóngsdóttirin heyrði 
Marsawan nefndan, varð hún frá sjer numin af fögnuði og mælti: 
„Færðu þig nær, bróðir minn! og taktu af þjer blæjuna, því 
systkynum er ekki bannað að sjá hvert framaní annað blæjulaust“. 
Heilsaði Marsawan henni með lotningu og varð kóngsdóttir svo glöð, 
að hún gaf honum eigi málrúm, heldur segir hún: „það fær mjer 
mikils fagnaðar að sjá þig heilan á hófi eptir svo margra ára 
fjærveru, þarsem þú allan þann tíma ljezt ekki móður þína einusinni 
vita, hvernig þjer liði“. þá svaraði Marsawan: „Mikla þökk kann 
eg þjer fyrir náð þína og góðvilja, en betri tíðinda átti eg von 
um þína hagi þegar eg kom heim, heldur enn nú verður raun á, 
og er hörmung að sjá slíkt. Er eg því samt feginn, að mjer 
auðnaðist, að koma nógu snemma til þess að lækna þig að fullu, 
eptir að svo margir hafa frá gengið. Og þó ekki yrði annar 
ávöxtur ferða minna og vísinda iðkana enn þessi, þæktist eg vel í 
haldinn“. Að svo mæltu tók hann upp bók og ýmsa aðra hluti, 
er hann hugði nauðsynlega samkvæmt lýsingu móður sinnar á 
veikindum kóngsdóttur. þegar kóngsdóttir sá allan þenna tilbúning 
mælti hún: „Bróðir minn! heldur þú líka, að eg sje vitskert? 
Farðu ofan af þeirri villu og hlýddu á það, sem eg segi“. Sagði 
hún honum þá greinilega alla sögu sína þangaðtil hringunum var 
skipt, og sýndi honum þann, sem hún bar á hendi sjer. „það er 
óskiljanlegt“ mælti hún að endingu, „að menn kalla mig vitstola, 
og er mjer í því mikill órjettur gjör“. Marsawan varð forviða er hann 
heyrði þetta og horfði þegjandi til jarðar nokkra stund, þvínæst 


201 


segir hann: „Ef svo er sem þjer segist, er eg ekki vonlaus um, 
að geta orðið við óskum þínum. Eg bið þig þess aðeins, að þú 
þreyjir nokkurn tíma með þolinmæði, þangaðtil eg verð búinn að 
fara um nokkur lönd, sem eg allt til þessa ekki hef komið í, og 
máttu vita, að þegar þú spyr mig heimkominn, mun sá ekki langt 
í burtu, sem þjer leikur hugur á“. þvínæst kvaddi hann hana og 
lagði á stað morguninn eptir. 

Marsawan fór nú úr einni borginni í aðra, einu landinu í 
annað, og úr einni eynni í aðra og heyrði hvervetna talað um 
Badúr kóngsdóttur á Kínlandi; gekk á því allt þangaðtil hann 
kom í verzlunarborg nokkra mikla, er lá við sjó. þar var eigi 
talað um Badúr kóngsdóttur, heldur um Kamaralsaman kóngsson, 
og fór merkileg saga af honum og veikindum hans. það vakti 
undireins eptirtekt Marsawans, hversu líkar sögur gengu af honum 
og kóngsdóttur og þókti honum það góðs viti, spurðist hann fyrir 
í hverri heimsálfu kóngssonur þessi ætti heima, og með því hann sá 
að skemmst mundi að fara sjóveg, tók hann sjer far með verzlunar- 
skipi nokkru, sem ætlaði til höfuðborgar Schachsamans konungs. 
Náði skipið farsællega að hafnarmynni, en þar vildi það slys til 
fyrir handvömm hafnsögumanns að skipið rak á grynninga og fórst 
fyrir utan höll þá, er Kamaralsaman kóngssonur bjó í. Vildi 
' þá svo til að konungur var þar staddur með stórvezír sínum. 
Marsawan var ágætur sundmaður og tókst honum að ná landi 
rjett fyrir neðan höllina; var honum vel tekið eptir skipun 
soldáns og veitt öll sú hjálp og hjúkrun, sem hann þarfnaðist. En 
er hann var kóminn í ný föt og hafði fengið hressingu nokkra, 
gerði vezírinn boð eptir honum. Fann vezírinn skjótt á tali hans, 
að hann skorti eigi gáfur nje kunnáttu og tók þannig til orða: 
„það er auðheyrt á orðlagi yðar, að þjer eruð umfram flesta menn; 
guð gæfi að þjer á langferðum yðar hefðuð komizt að einhverjum 
töframeðölum, er lækna mættu sjúkling einn, sem öll hirðin hjer 
hefir lengi borið kvíðboga fyrir með sárum harmi“. Svaraði Mars- 
awan, að ekki mætti vita nema hann kynni að finna ráð, er dygði, 
ef hann vissi, hvað að sjúklingnum gengi. Sagði stórvezírinn honum 
þá upp alla sögu Kamaralsamans frá fæðingu hans þangaðtil hann 
fjekk ást á ungri mey, sem gaf honum hring og lofaðist honum. 


202 


Varð Marsawan þá stórglaður, er hann sá, að skipreikinn hafði 
komið honum á þess manns fund, er hann leitaði að, og að Kamar- 
alsaman kóngssonur var sá, sem kóngsdóttirin kínverska elskaði 
svo ákaft. En ekki ljet hann á neinu bera við stórvezírinn, heldur 
beiddist hann aðeins leyfis að koma á fund kóngssonar, svo að 
hann gæti kynnt sjer sjúkleika hans. „Komið þá undireins með 
mjer“, mælti stórvezírinn, „konungur er nú hjá honum, og hefur 
hann áður látið í ljósi, að hann vildi sjá yður“. þegar Marsawan 
kom inní herbergi kóngssonar, lá hann í hvílu sinni með augun 
apturlokuð einsog dauðvona maður. „Guð minn“! mælti Marsawan 
ósjálfrátt, er hann sá hann, „ekkert getur verið öðru líkara“. 
Konungurinn og stórvezírinn furðuðu sig mjög á þessum orðum 
Marsawans, en kóngssonur lauk upp augum sínum og horfði for- 
viða á hinn ókunna mann. En Marsawan ávarpaði hann þannig 
með skáldmælum: 

„Eg sje þig gagntekinn af fögnuði og frá mjer numinn, þú 
lifandi ímynd fegurðarinnar! Hefir ástin lostið þig eða hafa örfar 
sært þig? því enginn lætur svo, nema sá, sem særður er. Rjettu 
mjer bikar víns svo eg megi drekka af honum, og syngdu ljóð 
fyrir mig Súleimu og Errabal til dýrðar. Eg öfunda hjúpinn, sem 
hylur hennar munaðarlega hold og bikarinn, sem snertir varir 
hennar. Nei, vinur! eg er eigi særður tvíeggjuðu sverði, heldur 
örfum þeim, er standa af augunum fögru. þegar við hittumst, sá 
eg að fingur hennar voru rauðlitaðir hinna legi. Hún kveikti loga 
í hjarta mínu og mælti um leið, einsog sú, er vill leyna, en getur 
ekki leynt elsku sinni: Vertu þolinmóður, eg hef óviljandi roðið 
fingurgóma mína; lát þjer fyrir alla muni eigi til hugar koma, að 
svik búi í hjarta mínu. En eg sá þig í svefni og sár löngun 
æstist í hjarta mínu. Eg grjet blóðugum tárum útaf skilnaði okkrum 
og þerraði þau af mjer með höndum mínum, og þannig urðu 
fingurgómar mínir rauðir. Ámæltu mjer eigi fyrir tár mín, því eg 
sver það við sjálfa elskuna, að hjarta mitt þjáist af óbærilegum 
harmkvælum. Eg græt vegna hennar, sem ber fyrirmynd fegurð- 
arinnar í yfirbragði sínu, sem hvergi á sinn jafningja, hvorki í Arabíu, 
Persíu nje í víðri veröld. Hún er gædd vizku Lokmans, gjörfug- 
leika Jóseps, málrómi Davíðs og skírlífi Mariu! Fyrir þá sök 


203 


kvelst eg af harmi Jakobs, angist Jónasar, kvölum Jobs og yðrun 
Adams“. 

Orð þessi höfðu svo mikil og góð áhrif á Kamaralsaman, 
að hann brosti við og benti Marsawan, að hann skyldi færa sig 
nær rúmi hans. Varð konungur feginn er hann sá breytingu þessa 
verða á syni sínum; stóð hann þá upp, tók Marsawan við hönd 
sjer og beiddi hann að setjast við rúmstokkinn. þegar hann hafði 
heyrt, hver og hvaðan hann væri, mælti hann klökkvandi: „Guð 
gæfi, að þjer vissuð ráð til að lækna son minn, eg skyldi launa 
yður það stórmannlega, svo slíks væru ekki dæmi“. þvínæst fór 
hann afsíðis með stórveífrinn og sá svo um, að Marsawan gæti 
talað við son sinn í góðu tómi. Laut Marsawan þá ofanað kóngs- 
syni og mælti: „Kóngsson! nú mun hrygð yðar bráðum enda taka. 
Eg þekki yngismey þá, er veldur ástarharmi yðar og heitir hún Badúr 
og er dóttir Ghaiurs konungs á Kínlandi. "Tekur hún ekki minna út af 
elsku til yðar enn þjer þjáist af elsku til hennar“. Sagði hann kóngs- 
syni þvínæst allt það, er hann vissi af sögu kóngsdótturinnar, 
allt frá þeirri nótt, er hún fyrst kynntist kóngssyni með svo 
fáheyrðum atvikum; ljet hann þess og getið, hvernig konungur Kín- 
lands hefði farið með þá, er tókust á hendur að lækna geðveiki 
kóngsdóttur, en komu engu áleiðis. „þjer eruð sá eini“, mælti 
hann, „sem getur læknað hana og óttalaust gengið að skildaga 
þeim, er konungur býður. En fullri heilsu verðið þjer að ná áður 
enn þjer takist svo langa ferð á hendur. Látið þjer mig einan 
um allt annað, eg skal koma yður til hennar og gera ykkur bæði 
að hjónum“. Varð þá kóngssonur svo hughraustur og vongóður 
af orðum: Marsawans, að hann kenndi sig fullstyrkan til að fara á 
fætur og spurði konung leyfis, hvort hann mætti klæðast. Konungur 
varð svo frá sjer numinn af gleði, að hann faðmaði Marsawan að 
sjer og spurði enn einusinni með hverjum meðölum hann hefði 
gert slíkt kraptaverk; gekk hann síðan burt með stórvezírinum til 
þess að segja frá tíðindum þessum. Skipaði hann þá að halda 
fagnaðar hátíð í marga daga, ljet útbýta gjöfum meðal hirð- 
manna og embættismanna, en ölmusum meðal fátæklinga, og gaf 
öllum bandingjum frelsi. Er þar stutt frá að segja, höfuðborgin 
og þvínæst gjörvallt ríkið kváðu við af fagnaðarópi. Svo mátt- 


204 


farinn sem kóngssonur var af hungri og svefnleysi náði hann samt 
fljótt aptur kröptum sínum.  Undireins og hann þóktist vera vaxinn 
langri og erfiðri ferð segir hann við Marsawan: „Nú er tími til 
kominn, að þjer bindið enda á heit yðvart; kvelst eg svo mjög af 
bráðlæti og óþolinmæði eptir að sjá kóngsdóttur og eyða harm- 
kvælum þeim, er hún þolir mín vegna, að eg mundi verða jafn- 
vesæll og eg var, þegar þjer komuð til mín, ef við ekki leggjum 
á stað undireins. En eg er hræddur um að faðir minn synji mjer 
orlofs til þessarar ferðar, slíka ást hefur hann á mjer, og verðið 
þjer því að finna eitthvert ráð, svo að við getum sloppið á burt“. 
Í því kóngssonur mælti þetta kom upp fyrir honum grátur En 
Marsawan svaraði, að hann hefði þegar hugleitt þetta og lagt niður 
ráðin til að flýja burt á laun. „þjer skuluð“, mælti hann, „undir- 
eins biðja föður yðar leyfis til að fara á veiðar og vera burtu tvo 
eða þrjá daga; þegar hann hefir samþykkt það, látið þjer tvo hesta 
vera til taks handa hverjum okkar um sig, og skulum við undir- 
eins stíga öðrum hestinum á bak, en hafa hinn til skipta. Látið 
mig sjá um allt annað“. 

Morguninn eptir bar kóngssonur erindi sitt upp fyrir föður 
sinn, og veitti hann syni sínum það, er hann beiddist, með því einu 
skilyrði, að hann ekki yrði burtu meira enn eina nótt. „því mjer 
mundi vera kvalræði“, mælti hann, „að vera skilinn frá þjer lengri 
tíma; þú veizt og sjálfur, að þú ert hið sætasta ljós augna minna. 
þó eg ætti alla jarðneska fullsælu og rjeði yfir hinu volduga ríki 
Khosróesar, mundi mjer þykja það minna vert enn flugufótur ef 
augum mínum væri synjað þess yndis, að horfa á þig“. Bauð þá 
konungur að velja skyldi hina beztu gæðinga handa syni sínum og 
annaðist sjálfur allt það, er hann þurfti til fararinnar. En er allt 
var tilbúið faðmaði hann son sinn með hrærðu hjarta, fól hann 
Marsawan á hendur alúðlega og ljet þá síðan frá sjer fara. 

þeir fjelagar fóru undireins að veiða dýr til þess að glepja 
förunautum sínum sjónir, og leituðust við að komast sem lengst 
burt frá borginni. þegar náttaði sóktu þeir til gistingar í gest- 
gjafahúsi nokkru, tóku þeir þar kvöldverð og sváfu síðan þangaðtil 
um miðnætti. Vaknaði Marsawan fyrr og vakti kóngsson, en þjón- 
ana ljet hann sofa í náðum. þvínæst fóru þeir í dularklæði, 


205 


skiptu um fararskjóta og riðu á burt í skyndi með tvo lausa hesta 
Í taumi. Um aptureldingu komu þeir að krossgötum nokkrum 
langt inn í skógi og beiddi Marsawan þá kóngsson að nema staðar, 
en sjálfur reið hann inní skóginn, þarsem hann var þykkvastur. 
Drap hann þar annan lausahestinn, reif sundur skikkju þá, er kóngs- 
sonur hafði farið úr um morguninn og rauð hana í blóði, svo að 
menn skyldu ætla að óarga dýr hefðu rifið hann til bana. 
„Konungurinn, faðir yðar“, mælti hann, „mun senda menn til að 
leita að okkur. þegar þeir finna skikkju yðar rifna og löðrandi 
í blóði munu þeir snúa heim aptur og hafa fyrir satt, að þjer hafið dáið 
aumkvunarlegum dauða, en eg hafi flúið af ótta fyrir reiði konungs. 
það er að vísu hart aðgöngu fyrir son, að draga ástríkan föður 
þannig á tálar, en þetta er hið eina úrræði, ef við eigum að sleppa 
burt óhultir; hann mun verða því fegnari þegar hann spyr yður 
lífs og heilan á hófi“.  Kóngssonur þakkaði Marsawan af hjarta 
fyrir þetta hyggilega ráð og fóru þeir í skyndi leiðar sinnar ýmist 
landveg eða sjóveg. Höfðu þeir tekið með sjer dýra gimsteina til 
ferðakostnaðar. þurftu þeir því eigi að halda spart á, heldur gátu 
þeir hagað ferðinni einsog þeim líkaði. En vegurinn var geysilangur 
og leið langur tími áður enn þeir náðu til höfuðborgar Kínlands. 
þegar þangað var komið, fór Marsawan með kóngsson til gesta- 
herbergis nokkurs og voru þeir þar í þrjá daga að hvíla sig eptir 
ferðina. Á þeim tíma ljet Marsawan gera handa kóngssyni þess- 
konar búning, er stjörnuspámenn tíðka, og er hinir þrír dagar voru 
liðnir fóru þeir báðir í laug og ljet hann þá kóngsson fara í 
búninginn. þvínæst fór Marsawan með hann gegnum borgina til 
hallarinnar og sagði honum nokkur ráð, hvernig hann skyldi 
fara að. En sjálfur flýtti hann sjer til móður sinnar, svo að 
hún gæti undireins gert Badúr kóngsdóttur þess vísari, að hann 
væri aptur kominn. Kamaralsaman, sem var búinn einsog stjörnu 
spámaður og hafði allt, sem þá einkennir, kallaði hárri röddu 
þegar hann kom til hallarinnar: „Eg er stjörnuspámaður og 
kominn til að lækna hina tignuðu Badúr kóngsdóttur með þeim 
skilmála, sem konungur hefir sett, að eg fái hana til eigin- 
konu ef lækningin heppnast, en láti líf mitt ef mjer mistekst“. 
Þyrptist þá ótölulegur manngrúi kríngum kóngsson auk hallar- 


206 


varðanna og dyravarðanna, því nú var langt liðið síðan að nokkur 
læknir eða fræðimaður hafði lagt sig í hættu þessa. Var kóngs- 
sonur svo fagur ásýndum, svo kurteislegur í framgöngu og unglegur, 
að hver maður kenndi í brjóst um hann og sögðu þeir við hann, 
er næst honum stóðu: „Herra! hvaða æði kemur yður, svo mann- 
vænlegum unglingi, til að hrapa svo í vísa glötun“? En kóngssonur 
gaf viðvörun þeirra engan gaum og er enginn kom til að fylgja 
honum inní höllina, kallaði hann aptur svo djarflega að felmtur 
fór um alla, sem heyrðu og sögðu þeir: „Hann hefir fastráðið 
dauða sinn! guð miskuni sálu hans“. þegar kóngssonur hafði kallað 
í þriðja sinn, kom stórvezírinn loksins og fylgdi honum til konungs. 
Jafnskjótt sem Kamaralsaman sá konung Kínlands, fleygði 
hann sjer fram fyrir hásæti hans og kyssti á gólfið. Engan þeirra 
allra, sem höfðu hætt lífi sínu af metorðagirni einni, hafði konungur 
virt viðlits, en undireins og hann sá Kamaralsaman aumkvaðist 
hann yfir hann. Bauð hann honum að færa sig nær, ljet hann 
setjast hjá sjer í hásætið og mælti: „Ungur maður! eg trúi því 
trauðlega, að þú sjert svo reyndur, að þú getir læknað dóttur mína. 
Eg vildi óska að þjer tækist það og skyldi eg feginn gefa -þjer 
hana í launa skyni. En hinsvegar segi eg þjer fyrir fullt og fast, 
þó mjer sjálfum renni til rifja, að hvorki æska þín nje fegurð 
mun aptra mjer frá lífláti þínu, ef þjer mistekst“. þá svaraði 
kóngssonur: „Eg þakka yðar hátign fyrir náð þá og sæmd, er þjer 
auðsýnið mjer ókunnugum manni, en því aðeins er eg kominn úr 
fjærlægu landi, að eg ekki mun brigða áformi mínu úr því svo 
langt er komið. Gerði eg það, mundi eg fyrirgjöra virðingu þeirri, 
er þjer sýnið mjer af náð yðvarri. Eigi eg að láta líf mitt, þá 
verði guðs viljil en eg treysti íþrótt minni og vona fyrir víst, að 
eg muni geta unnið til hinnar elskulegu dóttur yðar“. Konungur 
skipaði nú geldingnum, verði kóngsdóttur, að fylgja stjörnuspá- 
manninum til hennar. Fór Kamaralsaman með honum og barðist 
hjarta hans áf ákafa og ástar löngun. Komu þeir nú á svalir 
nokkrar og var herbergi kóngsdóttur við enda þeirra. En er Kam- 
aralsaman sá, að hann var kominr svo nálægt takmarki ástar 
sinnar, hljóp hann á undan fylgdarmanni sínum. Náði geldingurinn 
honum með naumindum, tók í handlegg honum og mælti: „Hvað 


207 


liggur á, herra! þjer komist svo ekki inn, hvort heldur er, nema eg 
hjálpi yður. Yður mun vera mikill hugur á að deyja, fyrst þjer 
anið svona í greipar dauðans. Enginn af öllum þeim stjörnuspá- 
mönnum, sem eg hef fylgt þangað, var eins áfjáður og þjer eruð, en 
þjer munuð koma þangað fullsnemma“. þá mælti kóngssonur og 
seinkaði sjer hvergi: „Allir hinir stjörnuvitringarnir voru afglapar 
og vissu eigi, hvað þeir gerðu. En eg veit fyrir víst, að eg flýg 
í fang hamingju minnar, og því skyldi eg þá ekki flýta mjer“? Í 
þessu bar þá að dyrunum, lauk geldingurinn þeim upp og leiddi 
kóngsson gegnum fordyri inní stóran og glæsilegan sal og var eigi 
nema fortjald milli hans og herbergis þess, er kóngsdóttir var í. 
Áðurenn kóngssonur gekk inn segir hann í hljóði við geldinginn svo 
að kóngsdóttir ekki skyldi heyra: „Svo að þjer skiljist, að hvorki 
hroki, hugsunarleysi nje heimska hefur ginnt mig hingað, þá leyfi 
eg þjer að ákveða, hvort eg skuli heldur fara inn með þjer og 
lækna kóngsdóttur í þinni viðurvist, eða eg bíði hjer fyrir utan og 
lækni hana Óósjeða“. 

Geldingurinn varð forviða af sjálfstrausti kóngssonar, svo 
hann hætti að draga háð að honum og svaraði í fullri alvöru: 
„það stendur á sama,. hvort þjer læknið hana hjer eða þar, þjer 
öðlist Ódauðlega sæmd hvort heldur er, bæði á Kínlandi og hver- 
vetna annarstaðar í heimi“. „þá kýs eg heldur að lækna hana 
ósjeða““, mælti kóngssonur, „og mun íþrótt mín sýnast því veglegri“. 
Að svo mæltu tók hann upp skriffæri og ritaði þetta: 

„Hver, sem þjáist af hugraun skilnaðarins mun bíða bætur 
harma sinna þegar heitorð elskandans er efnt, en aumt er þess 
manns hlutskipti, sem örvæntir og veit með vissu, að honum er 
synjað þess um eylífð, sem hann elskar. Hjarta hans er harm- 
þrungið og honum er engrar hjálpar nje huggunar von; augu hans 
eru svefnlaus og andvakan flýr þau aldrei. Á daginn brennur 
hann af eldsloga, á nóttinni þjáist hann af harmkvælum; líkami 
hans mornar og þornar og engin orðsending kemur til hans frá 
þeirri, sem hann elskar. Hjarta mitt er aðeins helgað umhugs- 
uninni um þig, mjer svíður í hvörmum og af þeim drjúpa niður 
blóðug tár, en líkami minn er örmagnaður af hrygð og brennandi 
löngun. því barma eg mjer fyrir þjer útaf kvölum ástar minnar 


, 


208 


og óþolinmæði minni; — vertu mjer ljúf og líknsöm og ástrík, því 
bjarta mitt ætlar að bugast fyrir ofurmegni ástríðunnar. — Hjarta 
elskhugans læknast þegar hann fær notið unnustu sinnar og guð 
einn er læknirinn, sem læknað getur þann, er kvelst af löngun 
eptir því, seni hann elskar. Sjert þú ótrygg eða sje eg það, þá 
þrífist aldrei það okkar, sem ótrygð sýnir“. Ritaði hann undir 
línur þessar: Frá hinum harmþrungna og sturlaða, sem ýmist er 
frost eða funi, sem er eirðarlaus af löngun og brennandi ástar 
þrá, frá Kamaralsaman syni Schachsamans, til þeirrar meyjar, er 
ber af öllum meyjum sinnar aldar, til Badúr dóttur Ghaiur konungs. 
Vita skaltu, að eg er andvaka um nætur og agndofa um daga, að 
eg þjáist af óumræðilegum sjúkleik, þrá og elsku, að eg úthelli 
társtraumum og dreg ótal andvörp, að eg er þræll elskunnar, 
píslarvottur ástríðunnar, og tek aldrei á mjer heilum. Eg er 
sá hinn hvíldarlausi maður, sem aldrei sofnar útaf, eg er 
sá þræll elskunnar, sem grætur án afláts. Eldur hjarta míns 
slöknar aldrei, og bruni löngunar minnar þverrar eigi“. þvínæst 
ritaði hann þessi orð á spássíu brjefsins: „Friður af nægð guðs 
miskunar sje með henni, sem á sálu mína og hjarta mitt“. Braut 
hann nú brjefið saman og ljet hringinn innaní, svoað geldingurinn 
ekki sá, þvínæst innsiglaði hann það og ritaði þessi orð á það 
einsog yfirskript: „Lestu það í brjefi mínu, sem hönd mín hefur 
ritað og stafirnir munu segja þjer óskir mínar og hörmungar. 
Meðan höndin ritar, hrynja tárin og sál mín tjáir blaðinu harma 
sína; tár mín drjúpa án afláts á brjefið; ef að lindir þeirra þrytu. 
mundi eg gráta blóði í þeirra stað. Eg sendi þjer hring þinn, er 
eg tók í staðinn fyrir minn, þegar við fundumst í fyrsta sinn; sendu 
mjer minn bring aptur“. 

Þegar kóngssonur hafði lokið við brjefið, fjekk hann geldingnum 
það og beiddi hann að fá kóngsdóttur. „Verði hún ekki alheil“. 
mælti hann, „undireins og hún er búin að lesa það, máttu kalla 
mig veslastan og ósvífnastan allra stjörnuspámanna, bæði þeirra, 
sem eru og verið hafa“. 

Geldingurinn fór nú til kóngsdóttur með brjefið, fjekk henni 
það og mælti: „Kóngsdóttir! nú er kominn stjörnu spámaður, sem er 
fíbldjarfari enn allir hinir fyrri og fullyrðir hann, að þjer verðið albata 


209 


jafnskjótt sem þjer lesið brjefið og komist að efni þess. Betur 
hann færi ekki með lygi nje fals“. Kóngsdóttir tók tómlega við 
brjefinu, en er hún hafði brotið það upp og fundið í því 
hring sinn, gaf hún sjer valla tíma til að lesa það. Hún spratt 
upp af æði og sleit fjötur þann, er á henni var; þvínæst hljóp 
hún til dyranna og reif fortjaldið frá, kannaðist hún þá undireins 
við kóngsson og flugu þau hvert um háls öðru og föðmuðust innilega. 
Var fögnuður þeirra svo óumræðilegur, að þau gátu engu orði upp 
komið, heldur horfðu þau lengi þegjandi hvert á annað og undruð- 
ust stórum, að þau skyldu sjást aptur, eptir að fundum þeirra 
fyrst hafði borið saman með svo kynlegum hætti. Fóstran, sem 
hafði farið með kóngsdóttur, fór nú með þau bæði inní herbergi 
eitt; fjekk Badur kóngssyni þar hring sinn og mælti: „Takið aptur 
við honum, því eg mundi eigi geta haldið honum, nema eg skilaði 
yðar hring aptur, en eg vil aldrei láta hann skilja við mig meðan 
eg lifi“. R 

Meðan á þessu stóð, hafði geldingurinn hlaupið til konungs; 
sagði hann honum, að þarsem allir stjörnuspámenn þeir og læknar, 
sem áður buðust til að lækna kóngsdóttur hefðu verið heimskingjar, 
þá hefði nú sá, er síðast bauð sig fram, læknað hana ósjeða og 
hvorki neytt særinga nje reykelsis. Konungur brást glaður við og 
fór undireins til dóttur sinnar, vafði hana að brjósti sínu, faðmaði 
síðan kóngsson, greip um hönd dóttur sinnar og mælti: „Hver, sem 
þú ert, gæfusamlegi útlendingur! þá gef eg þjer nú dóttur mína; 
en það ræð eg af yfirlitum þínum, að þú munir vera annar enn 
þú þóktist vera“. Kóngssonur þakkaði konungi auðmjúklega og 
kvaðst svo mikið mega fullyrða, að hann væri enginn stjörnuspá- 
maður. Sagðist hann hafa brugðið því á til þess, að sjer yrði 
hægra að ná fundi hans, sem var voldugastur konungur á jarðríki: 
„Nafn mitt er Kamaralsaman“, mælti hann, „en faðir minn heitir 
Sehachsaman og ræður yfir eynni Khaledan, sem alþekkt er“. 
þvínæst sagði hann sögu sína og upptök ásta þeirra kóngsdóttur, 
og sannaði hann orð sín með hringaskiptunum. En er kóngsson 
hafði lokið sögu sinni, sagði konungur, að svo fáheyrða sögu yrði 


fyrir hvern mun að geyma komandi mönnum til fróðleiks, ljet 
þúsund og ein nótt. 1l. 14 


210 


2 


hann því færa hana í letur og leggja frumritið til geymslu í skjal- 
ahirzlu ríkisins, sá hann og um, að sagan kæmist útí almenning 
og yrði þjóðkunn í nágranna löndunum. Brúðkaupið fór nú fram 
sama dag og voru gleðihátíðir haldnar um allt Kínland. Konungur 
veitti Marsawan embætti við hirð sína og hjet honum vegsauka 
eptirleiðis. 

þau Kamaralsaman og Badur nutu nú alsælu ástarinnar og 
vottaði konungur Kínlands fögnuð sinn með sífeldu hátíðahaldi, er 
stóð í nokkra mánuði. það var einhverja nótt, að kóngsson dreymdi, 
að hann sæji Schachsaman konung, föður sinn deyjanda, og þókti 
honum hann segja: „þessi sonur minn, er eg unni svo af alhuga, 
hefir yfirgefið mig og veldur hann dauða mínum“. Vaknaði hann 
þá og varpaði öndinni mæðilega svo að Badur hrökk við og spurði, 
hverju það sætti. þá mælti kóngssonur: „Hver veit nema faðir 
minn hafi skilið við í þessu vetfangi“! og sagði hann henni draum 
sinn. Kóngsdóttir hafði ekki hugann á öðru enn að gera manni 
sínum allt að skapi og hugsaði með sjer, að hann mundi langa til 
að finna föður sinn og mundi það standa honum. fyrir gleði, að 
hann hlaut að dvelja með henni í fjarlægu landi, en ekki ljet hún 
samt á neinu bera við hann. En samdægurs sætti hún lagi, þegar 
faðir hennar var einn, kyssti hún þá á hönd honum og mælti: 
„Eg hef mikillar bænar að biðja yðar hátign! gerið það fyrir orð 
mín að synja mjer hennar eigi. En svo þjer ekki ætlið, að eg 
geri það eptir tilmælum manns míns, þá læt eg yður fyrifram vita, 
að hann er þessa með öllu dulinn.. Bæn mín er sú, að þjer af 
náð yðvarri leyfið mjer að fara með honum á fund Schachsamans 
konungs tengdaföður míns“. 

þá svaraði konungur: „Dóttir mín! svo þungt sem mjer fellur 
að sjá þjer á bak, geðjast mjer samt vel að fyrirætlun þinni og 
veiti eg þjer samþykki mitt. En það geri eg aðeins með því 
skilyrði, að þið ekki dveljið meira enn eitt ár við hirð Sehach- 
samans konungs. Mun hann víst láta sjer lynda, ef við skiptumst 
svo á, að hann sjái annað árið son sinn og tengdadóttur, en eg 
sjái hitt árið dóttur mína og tengdason“. Kóngsdóttir sagði nú 
manni sínum þetta vilyrði föður síns, en hann varð sárglaður, er 
hann sá þenna nýja vott elsku hennar og tjáði henni þakklæti sitt. 


21 


Kínlands konungur bjó nú til burtferðar þeirra og fylgdi hann þeim 
margar dagleiðir, þangaðtil þau skildu innilega, grátandi fögrum 
tárum. Beiddi konungur Kamaralsaman að hafa jafnan slíka ást á 
dóttur sinni sem hann hefði nú, og snjeri hann þvínæst aptur til 
aðsetursborgar sinnar, en á heimleiðinni skemmti hann sjer með 
dýraveiðum. þegar þau kóngsson og kóngsdóttir höfðu þerrað tár sín, 
hugsuðu þau aðeins um fögnuð þann, er þau áttu í vændum, þegar 
þau kæmu til Schachsamans konungs. 

þegar þau höfðu verið eitthvað mánuð á leiðinni, komu þau 
einhvern dag á engi nokkurt mikið um sig, alvaxið háum og 
skuggamiklum trjám. Veður var ákaflega heitt og segir kóngssonur 
við Badur, að sjer þækti ráð að ægja, og fjellzt hún á það. Var 
því staðar numið þarsem hentast þókti og tjaldað, en kóngsdóttir 
stóð á meðan í forsælunni; þvínæst gekk hún inní tjaldið og ljet 
leysa af sjer beltið sjer til hagræðis, lögðu þjónustukonurnar það 
niður hjá henni. Sofnaði hún þá af þreytu, en konurnar gengu 
frá henni. Kóngssonur, sem hafði verið að segja fyrir verkum, kom 
nú inní tjaldið og settist hljóðlega niður, því kona hans svaf. 
Ætlaði hann og að leggjast til svefns, en þá hafði hann hönd á 
belti konu sinnar og horfði á demanta þá og rúbína, er það 
var prýtt með. Sá hann að lítil taska hjekk við beltið harðla 
snotur og reimuð saman með bandi, og fann hann að eitthvað 
hart mundi vera í henni. Langaði hann til að vita, hvað það væri 
og leysti frá töskunni, fann hann þá í henni karneól, en á hann 
voru grafnar myndir og ókennilegt letur. Honum kom undireins 
til hugar, að steinninn mundi vera afar dýrmætur, fyrst kóngsdóttir 
geymdi hann svo vandlega. Enda var þetta verndargripur, sem drottn- 
ingin á Kínlandi móðir hennar hafði gefið henni og fylgdi honum 
sú náttúra, að henni yrði aldrei hamingju vant, meðan hún bæri 
hann á sjer. Gekk þá kóngssonur útfyrir tjaldið til að skoða hann 
vandlegar, en er hann hjelt honum á lófa sínum, kom allt í einu 
fugl úr lopti ofan, hremmdi steininn og flaug burt með hann. Stóð 
kóngssonur stundarkorn agndofa af harmi, er dýrgripur þessi var 
Þannig hrifsaður úr höndum honum, og horfði á eptir fuglinum, 
hafði hann sezt niður skammt frá með steininn í nefinu. Vonaði 


kóngssonur, að hann mundi sleppa honum og gekk því að honum, 
14* 
Ld 


212 


en jafnskjótt sem hann nálgaðist, flaug fuglinn aptur spölkorn. 
Hjelt kóngssonur að sjer mundi ef til vill takast að drepa hann með 
steinkasti, því hann var mjög hæfinn, elti hann því fuglinn, sem 
undan flýði í ákefð, svo að hann ekki með öllu skyldi missa sjónar 
á honum. þannig var kóngsson allan daginn að elta hann yfir 
leyti og lautir og ginntist hann lengra og lengra frá tjöldunum og 
Badur kóngsdóttur. En vit hafði fuglinn til þess, að setjast ekki 
fyrir í runni, þarsem Kamaralsaman hefði getað læðzt að honum í 
myrkrinu, heldur settist hann í toppinn á háu trje, þarsem hann 
gat verið óhultur. Örvænti kóngsson nú er fyrirhöfn hans varð 
til ónýtis, og hugsaði með sjer, hvort hann ætti að hverfa aptur 
til tjaldanna. Skoðaði hann um það huga sinn, hverja leið hann 
skyldi fara og þókti uggvænt, að hann kynni að villast; þorði 
hann og eigi að koma til kóngsdóttur svo að hann ekki hefði verndar- 
gripinn. Stríddu þessar hryggilegu hugleiðingar á hann og var hann 
Þaráofan yfirkominn af þreytu, hungri, þorsta og svefni, lagðist hann 
því niður og ljet fyrirberast um nóttina undir trje nokkru. Næsta 
morgun vaknaði hann áðurenn fuglinn flaug frá trjenu, en er hann 
sá hann fljúga á stað hljóp hann og þenna dag allan á eptir 
honum árangurslaust, og nærðist hann ekki á öðru enn jurtum og 
ávöxtum, er hann fann á leiðinni. þessu fór fram í tíu daga og 
lá hann jafnan um nætur undir því trjénu, sem fuglinn settist á. 
Á hinum ellefta degi kom hann að stórri borg, en í því fuglinn 
flaug yfir borgarvegginn missti kóngsson sjónar á honum og varð 
þá vonlaus um að fá verndargripinn nokkurntíma framar. Gekk 
hann sárhryggur inn í borgina; hún lá við sjó niðri og var þar 
fögur höfn.  Ráfaði hann lengi um borgarstrætin og vissi hvorki 
upp nje niður og kom hann þá niður að höfninni. Var hann 
mjög í vafa um, hvað hann skyldi taka til bragðs og gekk með sjó 
fram þangaðtil hann kom að hliði jurtagarðs nokkurs, stóð hliðið 
opið og leit hann þar inn. Garðyrkjumaðurinn, gamall maður og 
góðlegur leit upp frá vinnu sinni og jafnskjótt sem hann sá, að 
komumaður var Mahómets maður og ókunnugur, bauð hann honuni 
að koma inn og loka eptir sjer hliðinu. Gerði Kamaralsaman 
það og er hann kom til karlsins, spurði hann, hvað honum 
gengi til þessa. Varð hann þá þess vísari, að blótmenn bjuggu 


a 


213 


í borginni, voru þeir svarnir óvinir Máhómets manna og fóru illa 
með átrúendur spámannsins. „Mjer þykir það vera kraptaverk“, 
mælti garðyrkjumaður „að  þjer náðuð hingað óáreittur, því 
blótmenn þessir leggja einkum tálsnörur fyrir útlenda og ókunn- 
uga Mahómets menn. Guði sje lof, að hann leiddi yður á 
óhultan stað!“ Ætlaði þá Kamaralsaman að votta hinum góða 
Manni hjartanlegt þakklæti sitt, en hann greip frammí og mælti: 
„Sleppið nú öllum fagurmælum, komið heldur með mjer og hvílið 
yður“, fór hann þá með kóngsson heim í hús sitt. þegar kóngs- 
son hafði snætt drjúgum af því, sem þar var framreitt með ástúð 
og hugulsemi, beiddi garðyrkjumaður hann að segja sjer, hvernig 
stæði á þarkomu hans. Sagði Kamaralsaman honum þá sögu 
sína hreinskilnislega og spurði þvínæst, hvernig hann gæti komizt 
Þaðan heim í ríki föður síns, því ekki væri að hugsa til að 
komast aptur til Badur kóngsdóttur, þarsem ellefu dagar væru liðnir 
síðan hann varð viðskila við hana. „Eg veit ekki, hvar hún er í 
víðri veröld“, mælti hann og fjekk ekki tára bundizt. Sagði garð- 
yrkjumaður honum þá, að eins árs ferð væri til landa þeirra, er 
mahómedanskir konungar rjeðu yfir eða Mahómedanar byggðu. 
En sjóveg mætti á miklu skemmri tíma komast til Svartviðareyjar 
og væri hægt að komast þaðan til eyjarinnar Khaledan. Kvað 
hann verzlunarskip sigla á ári hverju til Svartviðareyjar og gæti 
hann komist þá leið heim til sín, og hefði hann komið nokkrum 
dögum fyrr, mundi hann hafa getað komizt með skipi því, er fór 
Þangað þetta árið. „En viljið þjer bíða hjá mjer“, mælti garðyrkju- 
maðurinn, „þangað til skipið fer næsta ár, þá er yður af hjarta 
velkomin vist hjá mjer, svo góð sem föng eru til“. Taldi kóngsson 
sig sælan að hafa hitt slíkt athvarf, þarsem hann var öllum ókunn- 
ugur og vildi engum kynnast, og var hann því kyrr hjá garðyrkju- 
manninum. Nú munum vjer skilja við hann um hríð og segja 
nokkuð af Badur kóngsdóttur, er vjer hurfum frá, þarsem hún lá 
sofandi í tjaldi sínu. 

Kóngsdóttir svaf alllengi, en þegar hún vaknaði brá henni í 
brún er hún saknaði manns síns, kallaði hún á þjónustukonur 
sínar og spurði, hvar hann væri. Kváðust þær að vísu hafa sjeð 
hann í tjaldinu, en ekki sjeð hann fara út aptur, en er hún gyrði 


214 


sig beltinu sá hún að verndargripurinn var horfinn, en taskan opin, 
og kom henni ekki annað til hugar enn að Kamaralsaman hefði 
tekið hann og viljað skoða hann, og mundi hann koma með 
gripinn aptur. Beið hún með lítilli eirð til kvöldsins og þókti 
kynlegt að hanni ekki kom; en er náttmyrkrið datt á og 
hann kom eigi að heldur varð hún óumræðilega sorgbitin. 
Formælti hún verndargripnum hvað eptir annað og þeim, er hann 
hefði smíðað og mundi hún ekki einusinni hafa þyrmt móður 
sinni, sem hafði gefið henni hann. En þó hún væri nú 
óhuggandi útaf þessu voðalega atviki, því hún vissi ekki hvernig 
hvarf kóngssonar hlautzt af verndargripnum, þá var hún samt 
ekki af baki dottin, heldur tók hún djarft og drengilegt ráð, sem 
sjaldheyrt er meðal kvenna. Enginn í tjöldunum vissi af hvarfi 
kóngssonar nema kóngsdóttir og þjónustukonur hennar, því allt 
hitt föruneytið svaf í tjöldunum. Nú með því hún óttaðist svik, 
ef þetta yrði kunnugt, bar hún harm sinn í hljóði og skipaði þjón- 
ustukonum sínum að leyna þessu. þvínæst fór hún í einn af 
búningum Kamaralsamans, var hún mjög lík honum, og næsta 
morgun, er hún skipaði liðinu að taka saman farangurinn og leggja 
á stað, hjeldu allir að þar væri Kamaralsaman kominn. þegar allt 
var tilbúið, ljet hún eina af þjónustukonunum setjast uppí burðar- 
stól sinn, en sjálf stje hún á hestbak og hjelt nú lestin áfram. 
Ferðaðist kóngsdóttir þannig undir nafni Kamarálsamans og kom 
til eyjarinnar Khaledan. þaðan náði hún eptir nokkurra mánaða 
ferð, sjóveg og landveg, til höfuðborgarinnar á Svartviðarey, ríkti 
þar í þann tíma Armanos konungur. Menn þeir, er fyrst lentu og 
áttu að útvega henni herbergi, sögðu að Kamaralsaman kóngssonur 
væri á skipi þeirra, og hefði hann vegna andviðra orðið að sækja 
þar til hafna, flaug fregn þessi skjótt til konungshallarinnar. Fór 
konungur því til móts við Badur með allan þorra hirðar sinnar og 
hitti hana í því hún gekk á land og ætlaði til herbergja þeirra, er 
tilbúin voru handa henni.  Fagnaði hann henni einsog syni þess 
konungs, sem jafnan hafði verið honum hinn vinveittasti, og leiddi 
hana til hallarinnar með öllu föruneyti sínu. Sýndi hann henni 
alla virðingu, sem hugsast gat, og hjelt dýrðlega veizlu, er stóð Í 
þrjá daga. Varð hann frá sjer numinn af fegurð hennar og viturleik, 


215 


og er hann heyrði hana minnast á burtsiglingu sína eptir veizluna 
tók hann hana afsíðis, og mælti: „Kóngsson! með því eg er hníginn 
á efri aldur og lítil von til að eg lifi lengi, fær það mjer áhyggju, 
að eg á engan erfingja að ríki mínu. Guð hefir aðeins gefið mjer 
einka dóttur og er hún svo. afbragðs fögur, að hún mundi hvergi 
betur komin enn í höndum svo fagurs, göfugs og algjörs kóngs- 
sonar, sem þjer eruð. Hugsið því ekki framar um burtferð, 
heldur þiggið hana ásamt kórónu minni, sem eg afsala mjer hjeðan 
í frá yður í hag. Hef eg borið þunga hennar í mörg ár, og 
er nú tími til kominn, að eg taki mjer hvíld, get eg aldrei gert 
það með rósamara geði enn nú, þarsem eg fæ stjórn ríkis míns 
í hendur svo verðugs eptirmanns“. 

Þetta var að vísu stórmannlega boðið af konungi, að gipta 
Badur kóngsdóttur einkadóttur sína og gefa henni kórónu sína í 
tilbót, en Badur varð ráðalaus. einsog von var. Hún gat ekki 
fengið af sjer að játa, að hún væri ekki Kamaralsaman, heldur 
kona hans, því henni þókti það ósæmandi fyrir kóngsdóttur, eptir að 
hún allt til þessa hafði þókæt vera kóngssonur og leikið hann svo 
vel. Annarsvegar gat hún ekki hafnað boðinu, því svo var ráða- 
hagur þessi hugleikinn konungi, að hún hafði fulla ástæðu tilað óttast, 
að góðvilji hans kynni að snúast í hatur og fjandskap, svo lífi hennar 
yrði jafnvel hætta búin. Hún vissi eigi heldur, hvort hún mundi 
hitta Kamaralsaman hjá Schachsaman konungi föður hans. — Rjeði 
hún því af, að ganga að boði Armanos konungs, bæði vegna þess- 
ara orsaka, og svo af hinu, að hana langaði til að vinna ríki 
undir mann sinn, ef hún skyldi finna hann aptur. þagði hún 
stundarkorn og tók þvínæst til orða: „Herra! miklar þakkir kann 
eg yður fyrir traust það, er þjer hafið á mjer, fyrir alla sæmd 
mjer auðsýnda og óverðskuldaða náð, er eg eigi dirfist að drepa 
hendi við. En því að eins tek eg þessum kosti, að yðar hátign heiti 
mjer ráða fulltingi, og mun eg eigi ráðast í neitt, nema yðar hátign 
hafi áður samþykkt“. Var brúðkaup ákveðið til næsta dags; vissi 
föruneyti kóngsdóttur ennþá ekki annað enn að hún væri Kamar- 
alsaman og notaði hún nú tímann til að segja því, hvað í ráðum 
væri, og sagði að Badur kóngsdóttir hefði veitt til þessa samþykki 
sitt, gerði hún þetta til þess að liðið ekki skyldi furða sig á til- 


a 


216 


tæki hennar. Var konungur harðla ánægður, er hann hafði fengið 
svo ákjósanlegan mann handa dóttur sinni og stefndi ráðinu saman 
næsta dag; ljet hann Badur setjast hjá sjer og lýsti því yfir, að 
hann gæfi Kamaralsaman þessum einkadóttur sína og afsalaði 
honum kórónu sinni; skipaði hann öllum, að taka hann til konungs 
og hylla hann. þvínæst stje hann niður úr hásætinu og ljet Badur 
kóngsdóttur setjast í það, en settist sjálfur í hennar sæti; tók hún 
þá við trúnaðareiðum og hyllingu hinna voldugustu höfðingja á 
Svartviðarey, er þar voru komnir. þvínæst fóru kallarar um borgina 
og kunngjörðu, að Kamaralsaman væri til konungs tekinn, boðuðu 
þeir gleðihátíðir, er standa skyldu í marga daga og voru menn 
sendir um allt ríkið til að birta það. Um kvöldið kvað öll höllin 
við af fögnuði og var dóttir konungsins á Svartviðarey, er hjet 
Haiatalnefus, leidd til Badur kóngsdóttur, búin konunglegum skrúða, 
en allir hjeldu, að Badur væri karlmaður. Að aflokinni hjónavígsl- 
unni og brúðkaupinu voru þau skilin eptir tvö ein og gengu þau 
þá til hvílu. Næsta morgun kom Badur á almenna samkomu og 
tók þar við fagnaðar óskum hirðarinnar, einsog nýr og nýkvæntur 
konungur, en konungur og drottning hans vitjuðu dóttur sinnar 
og spurðu, hvernig henni hefði sofnazt um nóttina. Svaraði hún 
engu, heldur horfði hún niður fyrir sig og var næsta döpur; reyndu 
þau að hugga hana með því, að Kamaralsaman hefði komið með 
þeim ásetningi, að fara undireins aptur til föður síns; þó hann 
mætti nú vel við una, að honum var haldið aptur, þá væri samt 
öll von á, að honum sárnaði sú tilhugsun, að sjá aldrei framar 
föður sinn eða nokkurn af ættingjum og vinum, en vonandi væri, 
að hann sýndi henni alúðlega hjúskapar ást, þegar harmur þessi 
rættist af honum.  Badur kóngsdóttir, sem nú var konungur yfir 
Svartviðarey ljet sjer ekki nægja á degi þessum, að taka við fagn- 
aðaróskum hirðarinnar, heldur kannaði hún og hallarlið sitt og 
gegndi mörgum öðrum konunglegum störfum, fór henni það svo 
vel og sköruglega, að allir luku lofsoréi á, sem það sáu. Var þegar 
dagsett, er hún kom aptur til Haiatalnefus; tók hún henni fálega 
og skildi Badur á því, að hún mundi hafa fyrri nóttina í huga. 
Leitaðist hún við, að hafa af henni ólundina með viðtali sínu og 
tók á öllum lipurleik gáfna sinna, er henni voru svo ríkuglega 


217 


Veittar, til að telja henni trú um, að hún elskaði hana. En er 
hún loksins þagnaði og hin fór að hátta tók hún að biðjast 
fyrir, og teygði svo úr bæninni, að Haiatalnefus sofnaði á meðan. 
þvínæst lagðist hún niður hjá henni, en vakti hana ekki, var 
henni þá þungt í skapi bæði af því hún saknaði Kamaralsamans 
sáran og neyddist til að leika það, er henni var lítt að skapi. 
Næsta morgun reis hún enn á fætur áður enn Haiatalnefus vaknaði, 
og gekk til ráðstefnu í konunglegum skrúða. Fór Ármanos 
konungur á meðan að vitja dóttur sinnar og hitti hana grátandi. 
þurfti ekki meira til þess að hann sæji, hvað um var að vera, 
varð hann þá fokreiður útaf svívirðingu þeirri, er bann hugði 
sjér gerða og tók þannig til orða: „Dóttir mín! haf þú 
þolinmæði til næstu nætur. Eg hef sett mann þinn í hásæti mitt, 
en eg mun aptur víkja honum úr sessi og reka hann burt með 
skömm og háðung, nema hann sýni þjer þá sæmd, sem honum 
ber, því í raun rjettri gerir hann sjálfum mjer svívirðingu þessa“. 
Þenna dag kom Badur einnig næsta seint til Haiatalnefus og talaði 
við hana, ætlaði hún síðan að leggjast á bæn meðan hún háttaði. 
En Haiatalnefus aptraði henni og átaldi hana blíðlega fyrir það, 
að hún óvirti sig svo mjög; sárbændi hún hana að segja, hvað 
henni þækti að sjer og varaði hana við reiði föður síns, er á mundi 
dynja að liðinni þessari nótt. Að endingu beiddi hún hana að 


2 


steypa sjer ekki í örvílnun, því hún gæti ekki að því gert, að 
hún elskaði hana. Komst nú Badur kóngsdóttir í mesta vanda. 
Hafði Armanos konungur verið fálátur við hana um daginn og 
rjeði hún af því, að viðvörun dóttur hans mundi ekki vera um 
skör fram, vissi hún því ekki annað ráð enn að segja Haiatalnefus 
allan sannleik. „Að vísu hafði hún sjeð það fyrir, að til þessa 
mundi draga, en samt reis henni nú hugur við af óvissunni, hvort 
kóngsdóttur mundi líka: vel eða illa. Hugleiddi hún nú, að ef 
Kamaralsaman lifði, hlyti hann að koma við í Svartviðarey á 
leiðinni til föður síns, og yrði hún að leita sjer lífs hans vegna, 
en þess væri enginn kostur, nema hún gerði leyndarmál sitt 
uppskátt, enda hætti hún nú á það. Var hún einsog utan við 
sig og þagði í fyrstu, ætlaði þá Haiatalnefus að taka til máls, en 
Badur varð fyrri til og mælti: „Ástfagra og elskulega kóngsdóttir! 


2i8 


eg hef gert rangt, og það játa eg, eg kveð sjálf upp áfellis dóm 
yfir mjer, en eg vona að þjer fyrirgefið mjer og þegið yfir leynd- 
darmáli því, er eg nú segi yður mjer til rjettlætingar“. Sagði hún 
þá Haiatalnefus kóngsdóttur, að hún væri kvennmaður og mælti 
ennfremur: „Hyggið að, hvort eg, sem er kona og kóngsdóttir 
einsog þjer, er ómakleg fyrirgefningar yðvarrar. Eg veit þjer 
fyrirgefið mjer af hjarta, þegar þjer hafið heyrt sögu mína og eg 
hef sagt yður frá óláni því, er neyddi mig til að leika það, er þjer 
sjáið að eg leik enn“. þegar Badur hafði sagt henni allt hið 
sanna, beiddi hún hana enn á ný að begja yfir þessu, þangaðtil 
Kamaralsaman kæmi, því hún kvaðst vonast eptir honum. Svaraði 
þá Haiatalnefus: „Undarleg væru forlögin þá, el svo farsælt hjón- 
aband, sem ykkar er, skyldi verða svo skammvinnt eptir frábærar 
ástir af beggja-ykkar hálfu. Eg óska þess að guð láti ykkur bráðum 
finnast og megið þjer vita fyrir víst, að eg skal dyggilega leyna 
því, er þjer hafið trúað mjer fyrir. Er það mjer hin mesta ánægja, 
að engin á Svartviðarey veit, hver þjer eruð nema eg, en þjer skuluð 
halda áfram ríkistjórn yðar, er þjer hafið svo fagurlega byrjað. 
Eg beiddi yður ástar, en nú segi eg yður, að eg óska einskis 
framar enn þess, að þjer álítið mig maklega vináttu yðvarrar“. 
Eptir það föðmuðust þær kóngsdæturnar og sýndu hver annari 
ótal vinahót. 

þar á landi var siðvenja, að sýna „opinberlega raun á því, að 
hjúskapnum væri framgengt orðið; fundu þær kóngsdæturnar gott 
ráð við þeim vanda svo að þjónustukonur Haiatalnefus blekktust 
á því, en þær blekktu aptur konunginn, drottninguna og alla hirðina. 
þannig ríkti Badur kóngsdóttir með nafni Kamaralsamans kóngs- 
sonar yfir Svartviðarey enn sem fyrri, og varð bæði konunginum 
og þjóðinni vel að skapi. 

Meðan þetta gerðist á Svartviðarey dvaldi Kamaralsaman hjá 
hinum gamla garðyrkjumanni í borg blótmannanna. Einn morgun 
fór hann snemma til vinnu í garðinum einsog hann var vanur, en * 
þá aptraði garðyrkjumaður honum og sagði að blótmenn hjeldu 
mikla hátíð. þann dag, og snertu ekki á vinnu heldur sinntu þeir 
aðeins opinberum skemmtunum og samkvæmum; eigi vildu þeir 
heldur að átrúendur Mahómets ynnu þann dag. „;Mahómets menn“, 


. 


219 


mælti hann ennfremur, „horfa á leikana, og er vert að sjá þá; gera 
þeir það bæði sjer til skemmtunar og til þess að spilla ekki fyrir sjer 
hjá blótmönnum. Nú verður bráðum hin næsta ferð til Svartviðareyjar 
og mun eg fara og komast eptir því hjá einhverjum af kunn- 
ingjum mínum, nær skipið siglir ástað og skal eg um leið útvega 
yður far með því“. Að svo mæltu fór garðyrkjumaður í hátíða 
búning sinn og skildi kóngsson eptir einan og vinnulausan; hvarfl- 
aði hugur hans því heldur til Badur kóngsdóttur, og gekk hann 
andvarpandi inn í garðinn. þá ljetu tveir fuglar hátt í trje nokkru 
og vakti það eptirtekt hans; undraðist hann mjög, hversu ákaft 
þeir bjuggust, og steyptist annar fuglanna dauður niður úr trjenu, 
en hinn flaug á burt. En í sama bili komu tveir stærri fuglar 
fljúgandi úr annari átt og höfðu þeir álengdar sjeð bardagann, settist 
annar við höfuð, en hinn við fætur dauða fuglsins. og horfðu þeir 
á hann hnípnir og dapurlegir, þvínæst grófu þeir holu með klónum, 
greptruðu hræ fuglsins og flugu á burt. — Horfði Kamaralsaman 
forviða á þenna kynlega atburð, sem gerðist niðri undir trje nokkru; 
gekk hann þangað, og sá á eitthvað rautt, er stóð útúr kviði fugls- 
ins, sem hafði verið rifinn í sundur. Beygði hann sig þá niður 
og tók það upp, sá hann að það var verndargripur Badur kóngs- 
dóttur, sem hafði ollað honum svo mikils harms, frá því fuglinn 
tók hann frá honum. „þú hinn grimmi fugl“, mælti hann, „þú 
hafðir yndi af að koma illu til leiðar. Svo mikið illt sem eg hef 
reynt, svo mikils góðs óska eg þeim, sem hefndu mín á þjer, 
þarsem þeir guldu þjer dráp eins jafningja síns“. Var nú kóngs- 
sonur Óumræðilega glaður, „Elskulega kóngsdóttir“! mælti hann 
ennfremur, „þessi blessaða stund, er gefur mjer það aptur, sem 
var þjer svo dýrmætt, er vafalaust fyrirboði þess, að eg finni sjálfa 
þig aptur, ef til vill, fyrr enn mig varir. Lofaður sje drottinn, 
að hann sendi mjer heill þessa og gaf mjer von um hina mestu 
hamingju, sem eg get óskað mjer“. Svo mælti hann og kyssti 
verndargripinn, vafði hann vandlega í lín og batt hann á handlegg 
sjer. Næstu nótt sofnaði hann værum blundi, enda hafði honum 
ekki í langan tíma komið dúr á auga. Morguninn eptir spurði 
hann garðyrkjumann, hvað hann ætti að vinna, og beiddi hann 
kóngsson þá að fella og uppræta gamalt trje, sem engan ávöxt 


220 


bar. Fór þá kóngssonur út með öxi og tók til verka. En í því 
hann hjó einn rótarangann, varð eitthvað hart fyrir öxinni og 
söng í, sópaði hann því moldinni frá og fann stóra járnplötu. En 
er hann hafði lypt henni upp, varð fyrir honum stigi með tíu 
tröppum, gekk hann þar ofan og kom niður í hvelfingu eina, er 
var marga faðma ummáls; stóðu þar allt umhverfis fimmtíu stór 
koparker og var lok yfir þeim. Lauk hann þeim upp hverju eptir 
annað og voru þau öll saman full af gullsandi. Varð hann stór- 
glaður, er hann fann svo mikil auðæfi og fór upp aptur, lagði 
járnplötuna yfir stigann og hjelt áfram vinnu sinni, því hann 
vonaði eptir garðyrkjumanninum. Hafði garðyrkjumaður heyrt daginn 
áður, að skipið, sem fara átti til Svartviðareyjar, mundi sigla þá 
dagana. og þenna dag hafði hann farið út til að fá vissa vitneskju 
um nær skipið færi. þegar hann kom aptur mátti sjá á yfirbragði 
hans, að hann færði Kamaralsaman gleðitíðindi. „Fagna þú son 
minn“! sagði hann við kóngsson, „og vert ferðbúinn að þriggja 
daga fresti, því þá leggur skipið á stað. Eg hef umgengizt allt 
við skipstjórnarmann og útvegað þjer far með honnm“. 

„Einsog nú á stendur“, svaraði Kamaralsaman. „gátuð þjer 
ekki sagt mjer gleðilegri tíðindi, en í þakklætis skyni get eg líka 
sagt yður nokkuð, sem eg veit yður mun þykja vænt um. Komið 
nú með mjer og sjáið, hvílíka blessun drottinn hefir sent yður“. 
Fór hann þá með garðyrkjumanninn niður í hvelfinguna og sýndi 
honum auðæfin, sem þar voru, kvaðst hann fagna því af alhuga, 
að guð hefði launað með þessu langvinnar þrautir hans. En hinn 
gamli maður vildi ekki þiggja auðæfin og mælti: „þetta er þín 
eign; eg hef nú rótað moldinni í garði þessum í áttatíu ár, allt 
" frá því faðir minn andaðist og ekki fundið auðæfi þessi, sje eg af 
því, að þau hafa verið þjer fyrirhuguð. Enda sæma þau þjer betur, 
sem ert kóngssonur, heldur enn mjer, sem stend með annan fótinn 
í gröfinni og ekki þarf neins við. Guð sendir þjer þau í hæfilegan 
tíma, þarsem þú nú fer heim í ríki þitt; veit eg að þú munir 
verja þeim til góðs“. Kóngssonur vildi ekki standa á baki garðyrkju- 
mannsins í drengskap og urðu þeir eptir langa deilu ásáttir um, 
að skipta gullinu og fjekk hver um sig tuttugu og fimm ker. 
„En ekki má hjer við lenda, sonur“! mælti garðyrkjumaðurinn, „því 


221 


nú er eptir að koma auðæfunum útá skip, svo að enginn verði 
þess áskynja. því ella áttu á hættu að þú missir þau. Á Svart- 
viðarey vaxa ekki viðsmjörsber. en þau, sem hjer vaxa eru þar í 
afhaldi. þú veizt að eg hef haft mikla berjatekju af garði mínum. 
skaltu því taka fimmtíu ker, fylla þau gullsandi til hálfs, en við- 
smjörsberjum til hálfs, síðan látum við flytja þau útá skip“. Kamar- 
alsaman kóngssonur hlýddi heilræði hans og var nú það sem eptir 
var dagsins að búa um berin. Faldi hann verndargrip Badur kóngs- 
dóttur í einu kerinu og setti á það merki, því hann var hræddur 
um, að hann kynni að týna honum. En er hann hafði búið fullvel 
um öll kerin. fór hann með garðyrkjumanni heim til hans, sagði 
honum frá viðureign beggja fuglanna og öllum atvikum, hvernig 
hann náði aptur verndargrip Badur kóngsdóttur, á svo kynlegan 
hátt. að það fjekk honum undrunar ekki síður enn fagnaðar. 
Næstu nótt varð garðyrkjumanni óglatt, hvort sem það nú hefir 
verið elli sjúkdómur eða afleiðing af áreynslu hans daginn áður; 
elnaði honum sóttin tvo hina næstu daga. En á hinum þriðja 
morgni árdegis kom skipstjórnarmaður með mörgum hásetum að 
garðhliðinu og lauk Kamaralsaman upp fyrir þeim; spurðu þeir 
eptir manni þeim, sem ætlaði að verða þeim samferða til Svart- 
viðareyjar. Sagði hann undireins til sín og mælti: „Garðyrkjumað- 
urinn, sem samdi um farið fyrir mína hönd. er nú veikur og 
getur eigi talað við yður, en komið samt inn og gerið svo vel 
að taka ker þessi, sem eru full af viðsmjörsberjum, ásamt farangri 
mínum. Eg verð að kveðja garðyrkjumanninn og mun eg fljótt ná 
ykkur“.  Hásetarnir báru nú burt kerin og annan farangur 
Kamaralsamans, og áður enn skipstjórnarmaður færi, beiddi hann 
kóngsson að koma tafarlaust útá skip, því nú væri gott leiði og 
gætu þeir undireins siglt, ef ekki stæði á honum. þegar skipstjórn- 
armaður og hásetarnir voru farnir, fór Kamaralsaman aptur til 
garðyrkjumannsins til að kveðja hann og þakka honum fyrir allt 
gott. Hann kom að honum, þarsem hann lá í andarslitrunum og beiddi 
hann, einsog er siður guðhræddra Mahómets manna á dauðastund- 
inni, að mæla fram trúarjátningu sína; gerði garðyrkjumaðurinn 
það og andaðist því næst. Nú með því Kamaralsaman varð undir- 
eins að stíga á skipsfjöl, flýtti hann sjer einsog hann gat að veita hinum 


222 


frammliðna nábjargir. þvoði hann líkið, veitti því umbúnað og greptraði 
það einsamall í garðinum, því Mahómets menn, sem með naumindum 
voru liðnir þar í borginni, höfðu engan opinberan greptrunarstað ; 
varð hann ekki búinn að þessu fyrr enn um kvöldið. Hljóp hann 
nú á stað og ætlaði útá skipið, tók hann með sjer lykilinn að garð- 
inum, með þeim ásetningi, að skila eigandanum honum ef hann 
hefði tíma til, eða fá hann í hendur einhverjum áreiðanlegum 
manni í vitna viðurvist og biðja hann að skila honum. En er hann 
kom ofan til hafnarinnar, var honum sagt að skipið væri fyrir 
löngu siglt á stað og horfið úr augsýn, en hefði þó beðið hans 
í rúmar þrjár stundir. 

Nú var Kamaralsaman, einsog fer að líkindum, nauðugur eimi 
kostur að dvelja enn lengur í landi þessu, þarsem hann var öllum 
ókunnugur og vildi engum kynnast; hlaut hann að bíða eitt ár 
enn þangaðtil ferð sú yrði aptur, er hann hafði setið af sjer. 
Jók það á hrygð hans að hann hafði látið frá sjer verndar- 
grip Badur kóngsdóttur og hjelt hann nú að hann væri með öllu 
týndur. Nú sá hann ekki annað sýnna, eptir því sem komið var, 
enn að hverfa aptur til garðsins, og leigja hann til yrkingar og 
notkunar hjá eigandanum, og bera svo böl sitt og mótlæti. Af 
því hann gat ekki sjálfur unnið öll þau verk, er þurfti, leigði hann 
sjer vinnudreng; hugsaði hann nú með sjer, að hann ekki skyldi 
missa þann part auðæfanna, sem garðyrkjumaðurinn hafði látið 
honum eptir sig, einsog hann hafði misst sinn hlut áður, og skipti 
því gullsandinum niður í fimmtíu ker og fyllti þau efst með við- 
smjörsviðarberjum, svo að hann gæti tekið þau með sjer, þegar að 
því kæmi. 

þannig byrjaði nú nýtt hörmunga ár fyrir Kamaralsaman, en 
skipið sigldi leiðar sinnar í óskabyr og náði farsællega til höf- 
uðborgarinnar á Svartviðarey.  Konungshöllin stóð þar á sjáfar- 
bakkanum og sá því hinn nýji konungur, eða með öðrum orðum 
Badur kóngsdóttir, þegar skipið lagði inná höfnina með blaktandi 
flöggum og veifum. Spurði hún hvaða skip það væri og var henni 
sagt að það kæmi á ári hverju og ætíð um sama leyti frá borg 
blótmannanna, og væri optastnær hlaðið dýrindis farmi. 

þó nú kóngsdóttir sæji ekki annað í kringum sig enn konung- 
lega dýrð og viðhöfn, hafði hún þó ætíð Kamaralsaman í huganum 


223 


2 


og datt henni í hug, að hann kynni að vera á skipi þessu. 
Hugsaði hún sjer því að verða fyrri til og fara til móts við hann, 
en gera ekki uppskátt, hver hún væri, því hún þóktist vita að hann 
mundi ekki þekkja sig, og ætlaði hún að sjá svo um, að þeim 
yrði auðið að njótast. Ljet hún í veðri vaka, að hún sjálf ætlaði 
að spyrjast fyrir um varninginn á skipinu, skoða hann og kjósa 
úr það, sem henni yrði að skapi, og skipaði hún að taka reið- 
skjóta handa sjer. Fóru ýmsir embættismenn með henni og kom 
hún ofan til hafnarinnar í sama bili sem skipstjórnarmaður stje á 
land. Hún ljet kalla hann fyrir sig og spurði hann, hvaðan hann 
kæmi, hvað lengi hann befði verið á leiðinni og hvað honum hefði 
viljað til á ferðinni, spurði hún og, hvort ekki væru neinir tignir 
útlendingar með honum, og hverskonar varningi skipið væri fermt. 
Leysti skipstjórnarmaður úr öllum þessum spurningum og sagði. 
að engir ferðamenn væri á skipinu, heldur eintómir kaupmenn, sem 
vanir væru að koma og hefðu þeir meðferðis hinn dýrasta vefnað 
úr ýmsum löndum, hið smágjörvasta ljerept, og væri litmyndir á 
sumu en sumu ekki, gimsteina, des, grátt reykelsi, kamfóru, 
kryddvörur, læknislyf, viðsmjörsber og allskyns annan varning. 
Nú þókti kóngsdóttur viðsmjörsber ákaflega góð og brá því undir- 
eins við og hún heyrði þau nefnd og mælti: „Allt sem þjer hafið 
innanborðs af viðsmjörs berjum tek eg handa mjer; látið undireins 
skipa þau upp svo að við getum gert útum kaupin. En segið 
kaupmönnunum, að þeir skali sýna mjer það, sem bezt er af 
hinum varningnum, áðurenn nokkur annar fær að sjá það“. „Herra!“ 
svaraði skipstjórnarmaður, sem ekki vissi betur enn að hann ætti 
tal við sjálfan konunginn, „út á skipinu eru fimmtíu ker full af 
viðsmjörsberjum, en þau á kaupmaður nokkur, sem eptir varð. 
Eg ljet hann vita, þegar við ætluðum að sigla á stað og beið lengi 
eptir honum. En er hann kom eigi að heldur, og seinlæti hans 
varnaði mjer að nota hagstæðan byr, þá þraut mig þolinmæði og 
sigldi eg því á stað“. „Látið skipa upp viðsmjörsberin“, mælti 
kóngsdóttir, „eg kaupi þau allt fyrir það“. Sendi skipstjórnarmaður 
þá bát sinn út til skipsins og leið ekki á löngu að viðsmjörsberin 
voru borin á land. Spurði kóngsdóttir, hversu mikils þessi fimmtíu 
ker mundu vera verð á Svartviðarey og svaraði skipstjórnarmaður: 


224 


„Eigandinn er örsnauður og ekki mundi yðar hátign ofborga, þó 
þjer gæfuð honum þúsund silfurpeninga fyrir þau“. „Svo að hann 
ni vel kaupum“, mælti kóngsdóttir, „með því líka þjer segið hann 
vera fátækan, skal eg fá yður þúsund gullpeninga og bið eg yður 
afhenda honum þá“.  Skipaði hún að greiða fjeð af hendi og 
ljet bera kerin burt, þvínæst snjeri hún heim aptur til hallarinnar. 
En er náttaði gekk hún til hinna innri herbergja í höllinni til 
Haiatalnefus kóngsdóttur og ljet bera þangað hin fimmtíu ker. — 
Lauk hún einu þeirra upp og ætlaði sjálf að smakka og láta hana 
smakka á berjunum, og hellti þeim úr kerinu niðrí skál. Brá henni 
þá mjög við, því hún sá að viðsmjörsberin voru blandin gullsandi. 
„Sjá undur mikið“! mælti hún og ljet ambáttir Haiatalnefus ljúka 
upp kerunum að sjer ásjáandi og hella úr þeim.  Undraðist hún 
enn meir er hún sá, að viðsmjörsberin í öllum kerunum voru 
blandin gullsandi; en er hrist var úr því kerinu, sem Kamaralsaman 
hafði fólgið í verndargripinn og hún kom auga á hann brá henni 
svo við, að hún hnje í ómegin. þær Haiatalnefus og ambáttir 
hennar hlupu nú til að stumra yfir henni, stökktu vatni í andlit 
henni eg komu henni til sjálfrar sín. En er hún var röknuð við, 
tók hún verndargripinn og kyssti hann hvað eptir annað. Nú með 
því hún ekki vildi gera neitt uppskátt fyrir þjónustukonunum. en 
háttatími var kominn, skipaði hún þeim að fara burt. En er hún 
var ein með Haiatalnefus tók hún þannig til máls. „Kóngsdóttir! 
eg hef sagt yður svo mikið af æfi minni, að yður mun ekki leika 
neinn efi á, að öngvit mitt kom af því, að eg sá verndargripinn. 
Eg á hann og það er sá hinn sami. sem skildi mig frá Kamar- 
alsaman elskulegum eiginmanni mínum; olli hann sárgrætilegum 
skilnaði okkar, en það veit eg fyrir víst, að hann mun 
einnig valda því, að við finnumst bráðum aptur“. Snemma næsta 
dag sendi Badur kóngsdóttir eptir skipstjórnarmanni og sagði við 
hann. „Segið mjer nokkuð gerr af kaupmanninum er átti við- 
smjörsberin, sem eg keypti í gær. Mig minnir þjer segðuð, að 
þjer hefðuð skilið hann eptir í borg blótmannanna, getið þjer ekki 
sagt mjer, hvað bann aðhaftist þar“? „Á því veit eg góð 
deili“, svaraði skipstjórnarmaður, „því garðyrkjumaður nokkur 
gamall samdi við mig um far fyrir hans hönd, og sagði hann 


225 


mjer, að eg gæti hitt hann hjá sjer í garðinum, því hann væri 
bar við vinnu, sagði eg fyrir þá sök að hann væri fátækur. Eg 
leitaði hann upp í garðinum og sagði honum sjálfur, að hann skyldi 
koma útá skip“. „Fyrst svo er mál með vexti“, mælti Badur, 
„Verðið þjer þegar í dag að sigla aptur til borgar blótmannanna, 
og sækja garðyrkju svein þenna, því eg á hjá honum; ella mun 
eg kasta eigu minni bæði á varning yðar og kaupmanna þeirra, 
sem eru í för með yður, og skal það varða lífi bæði yðar og þeirra. 


2 


Skal eg þegar í stað láta setja innsigli fyrir geymslubúr þau, sem 
Varningurinn er í, og skal það eigi burt tekið fyrr enn maður þessi 
er á mitt vald kominn. þetta var erindi mitt við yður; farið nú 
og gerið vilja minn!“ Skipstjórnarmaður þorði eigi að mögla mót 
skipun þessari, er bæði hann og kaupmenn máttu svo mikið tjón 
af hljóta, ef eigi væri hlýtt. — Sagði hann kaupmönnum frá 
þessu og undu þeir nú bráðan bug að flytja vatn og vistir útá 
skipið, svo sem til ferðarinnar þurfti, og urðu þeir svo skjótbúnir, 
að skipið sigldi á stað sama dag. Urðu þeir vel reiðfara og gerði 
skipstjórnarmaður svo vel ráð sitt, að hann náði til borgar blót- 
mannanna um það leyti sem náttsett var. En er hann var kominn 
nógu nálægt landi lagði hann skipinu að, en varpaði eigi akkeri, 
rjeri síðan til lands á bát og lenti spölkorn frá höfninni, fór síðan 
með sex áræðna sjómenn til garðsins, sem Kamaralsaman var í. 
Kóngssonur var vakandi, og harmaði hann einsog fyrri skilnað- 
inn frá konu sinni, og bölfaði þeirri stund, er hann ljet for- 
vitnina ginna sig til að skoða belti hennar, er hann aldrei skyldi 
hafa snert. Vakti hann þannig á þeim tíma, sem til hvíldar er 
ætlaður, en nú heyrir hann að barið er á dyr. Hleypur hann þá 
hálfklæddur til dyra, og lýkur upp, en í sama vetfangi taka þeir 
hann höndum, skipstjórnarmaður og hásetarnir; mæltu þeir ekki 
orð, en drógu hann með valdi fyrst útí bátinn og rjeru síðan út til 
skipsins; þvínæst sigldu þeir undireins aptur til Svartviðareyjar. Hafði 
Kamaralsaman í fyrstu þagað einsog skipstjórnarmaður og hásetar 
hans, en nú spurði hann skipstjórnarmann, því þeir drægju sig 
burt með ofríki. þá mælti skipstjórnarmaður: „Eruð þjer ekki 
skuldanautur konungsins á Svartviðarey“? en Kamaralsaman varð 
forviða og kvaðst eigi þekkja hann, aldrei hafa stigið fæti á land 
þúsund og ein nótt. TI. 15 


226 


hans, eða átt nokkur viðskipti við hann. þá svaraði skipstjórnar- 
maður: „þjer munuð vita það betur enn eg og munuð síðan hafa 
tal af honum, en sitjið hjer nú fyrst um sinn og hafið þolinmæði“. 
Skipinu varð nú eins farsællegrar ferðar auðið, er það flutti Kama- 
ralsaman til Svartviðareyjar, eins og þegar það lagði á stað að sækja 
hann. þegar það lagðist á höfninni var komið dagsetur og ljet 
skipstjórnarmaður allt fyrir það róa sig og Kamaralsaman til lands, 
fór hann með hann til konungshallarinnar og kvaðst vilja finna 
konung að máli. Badur var þá komin í innri herbergi hallarinnar, 
en undireins og hún heyrði að skipið væri komið með eiganda við- 
smjörsberjanna, kom hún út til að tala við hann. Hún leit til 
kóngssonar, er hún hafði saknað svo mjög og þekkti hann undireins, 
þó hann væri Í 
skjálfandi fram fyrir konunginn, sem hann nú átti að gera skil 


auðvirðilegum búningi. En Kamaralsaman gekk 


fyrir ímyndaðri skuld,. og ekki datt honum í hug nje hjarta, að 
hann stæði frammi fyrir þeirri konu, er hann þráði svo mjög að 
finna. Hefði kóngsdóttir gert svo sem henni hneigðist hugur til, 
mundi hún hafa hlaupið um háls honum og sagt, hver hún var. 
En hún hugði það vera þeim báðum fyrir beztu, að halda uppteknu 
ráði ennþá nokkra stund, áðurenn hún segði til sín. Ljet hún sjer 
því nægja að biðja embættismann nokkurn, er viðstaddur var, að 
sjá um kóngsson og þjóna honum vel til næsta morguns. þvínæst 
launaði hún skipstjórnarmanni hið mikla gagn, er hann hafði gert 
henni, ljet lausar vörur hans, er hún hafði látið innsigla og 
gaf honum dýran demant; bætti hann margfalt óhag þann, er 
skipstjórnarmaður hafði haft af ferð þeirri, er hann var neyddur 
til að fara. Hún sagði og, að hann skyldi eiga hina þúsund gull- 
peninga, sem hann hafði tekið við fyrir viðsmjörsberja kerin, 
kvaðst hún skyldu koma sjer saman um þetta við eiganda þeirra. 
En er hún kom aptur í herbergi Haiatalnefus og sagði henni þessi 
gleðitíðindi, beiddi hún hana um leið að vera þagmælska einsog 
fyrri og sagði henni, hvernig hún ætlaði að haga ráði sínu áðurenn 
hún segði kóngssyni, hver hún væri, og ljeti kunnugt verða, hver 
hann væri. „það er svo langt bil milli þess að vera garðyrkjumaður 
og voldugur konungur“, mælti hún, „að ísjárvert er að hefja hann 


2 


af lægsta stigi til slíkrar hátignar, þó hann sje þess í alla stai 


221 


Maklegur“. Fór því fjærri að Haiatalnefus kóngsdóttir brigðist 
henni nú, heldur samþykkti hún áform hennar og kvaðst feginshendi 
skyldu gera allt, sem hún vildi. Ljet nú Badur fylgja kóngssyni 
til lauga snemma morguns, og var honum þar fengin emírs eða 
Jarls skikkja. Kóngsdóttir, sem ennþá kom fram einsog konungur 
Svartviðareyjar, búin konunglegum skrúða, ljet nú leiða hann til 
ráðs samkomu; varð öllum höfðingjunum þar starsýnt á bann, 
sökum fríðleika hans, fyrirmennsku og kurteisi. Varð Badur stórglöð, 
er hún sá, að hann var ennþá eins elskulegur og henni hafði virzt 
hann vera fyrrum, og jók það henni þor til að lofa hann í heyr- 
anda hljóði. „þjer höfðingjar“! mælti hún, og vjek sjer að hinum 
emírunum, „Kamaralsaman þessi, er eg Í dag geri að samlags- 
bróður ykkar, er eigi ómaklegur sætis þess, er eg fæ honum á 
meðal yðar. Eg hef kynnzt honum til hlítar á ferðum mínum, 
svo eg þori að ábyrgjast hann, og það fullyrði eg, að hann mun 
ekki minna bera af öðrum mönnum sakir hreysti og annara mann- 
kosta, enn sakir andlegs atgjörlis“.. Undraðist Kamaralsaman mjög, 
er hann heyrði að konungurinn á Svartviðarey nefndi hann á nafn 
og sagðist þekkja hann, en ekki grunaði hann að konungurinn væri 
kona og því síður, að hann væri kona hans. þóktist hann með 
sjálfum sjer vera viss um, að hann hefði aldrei heyrt hann nje 
sjeð, og þókti honum því kynlegra, að hann skyldi setja slíkt hól 
uppá sig. En eigi kom samt fát á hann, heldur tók hann öllu 
með slíkri kurteisi, að auðsætt virtist, að hann væri sæmdanna 
maklegur, og mundi eigi ofmetnast af þeim.  Fleygði hann sjer 
fram fyrir hásæti konungs og mælti: „Herra! mjer verður orðfátt 
að þakka yður hina miklu virðingu, er þjer auðsýnið mjer, og 
hinar miklu velgjörðir, sem þjer hafið veitt mjer. Eg skal 
af fremsta megni reyna til að sýna mig þeirra verðugan“. Emb- 
ættismaður nokkur fylgdi Kamaralsaman af ráðs samkomunni til 
stórrar hallar, hafði Badur látið búa hana og koma henni í lag, 
svo að Kamaralsaman gæti búið í henni. Hitti þann þar þjóna og 
embættismenn, er biðu skipana hans; höllinni fylgdi og hesthús 
fullt af afbragðs gæðingum. Vildi Badur að hann bærist ekki 
minna á enn emír sæmdi og jafnskjótt sem hann var kominn í 


herbergi sitt, fjekk ráðsmaður hans honum kistu fulla af gullpeningum. 
10 


228 


Furðaði kóngsson sig á þessu því heldur sem hann eigi fjekk skilið, 
hversvegna svo mikið væri haft við sig; en sízt kom honum til hugar 
að kóngsdóttirin frá Kínlandi ætti nokkra hlutdeild í því. Að tveimur 
eða þremur dögum liðnum gerði Badur hann að fjárhags ráðgjafa, 
því það embætti var þá nýlosnab, gerði hún það til þess að hann 
ætti frjálsara að koma á sinn fund og líka til þess að auka virð- 
ingu hans. Stýrði Kamaralsaman embætti þessu svo rjettvíslega, 
að hann varð hvers manns hugljúfi, og varð hann ekki einungis 
vinur allra hirðmannanna, heldur ávann hann sjer almenna þjóð- 
hylli með rausn og ráðvendni. Mundi Kamaralsaman nú hafa verið 
hinn sælasti maður undir sólinni, þarsem hann var í svo góðu 
yfirlæti hjá útlendum konungi, en virðing hans fór dagvaxandi, 
hefði hann eigi saknað konu sinnar. þrátt fyrir alla velgengni 
sína sárnaði bonum sí og æ, að hann skyldi ekkert frjetta til 
hennar í landi þessu; því hún hlaut að hafa farið þar hjá, eptir 
að þau skildu. Mundi hann hafa komizt eptir, hvernig í þessu lá, 
hefði kóngsdóttir haldið nafni og búningi Kamaralsamans, er hún 
bar í fyrstu. En er hún settist í konungs hásæti hafði hún lagt 
nafnið niður, og tekið upp nafn Armanos tengdaföður síns í virð- 
ingar skyni við hann, og var hún nú almennt kölluð Armanos 
hinn yngri. Að vísu mundu einstöku hirðmenn, að hún hafði nefnt 
sig Kamaralsaman, þegar hún fyrst kom í Svartviðarey, en kóngs- 
sonur var þeim lítt kunnugur og hafði því eigi heyrt það. En 
líklegt var að til þess mundi draga og það var Badur kóngsdóttir 
hrædd um; vildi hún sjálf hlutast svo til, að Kamaralsaman þekkti 
hana aptur, og Áásetti sjer því að eyða harmi sínum og hans. 
Hafði hún tekið eptir því, að í hvert sinn sem hann ræddi um 
embættis málefni sín, varpaði hann öndinni öðru hverju, og var 
auðvitað að hann gat ekki andvarpað annars vegna enn hennar. 
Hún hlaut og sjálf að leggja á sig mikla þvingun meðan þessu 
fór fram og hugði hún bezt að varpa oki þessu af sjer. En svo 
var Kamaralsaman vinsæll meðal höfðingja og svo elskaður af 
lýðnum, að honum mundi veita hægt að verða konungur á Svart- 
viðarey. Sagði nú Badur Haiatalnefus frá þessari ætlun sinni, 
kallaði Kamaralsaman þvínæst á eintal og sagði við hann: „Kama- 
ralsaman! eg þarf yðar ráðaneytis í mikilsvarðandi máli, og með 


229 


því eg veit engan hentugri tíma til að ræða um það við yður, þá 
ætla eg að gera það í nótt. Komið því til mín í kvöld, og sjáið 
svo um, að yðar ekki verði vænt heima hjá yður; eg ætla að fá 
yður hvílu hjerna“. Kom Kamaralsaman á tilteknum tíma til 
hallarinnar og fór Badur með hann í innri herbergin. Ætlaði þá 
höfuðsmaður geldinganna að fylgja þeim, en hún sagði að hans 
væri ekki þörf, og skyldi hann sjá um að dyrunum væri lokað. 
Fylgdi hún síðan kóngssyni í herbergi nokkurt, var hún sjálf vön 
að sofa í því, en Haiatalnefus var í öðru herbergi. þegar þau 
voru bæði komin inní herbergið og dyrunum var lokað, tók Badur 
kóngsdóttir verndargripinn uppúr litlu eski, sýndi kóngssyni og 
mælti: „Stjörnuspámaður nokkur gaf mjer verndargrip þenna fyrir 
skömmu síðan; nú með því þjer eruð svo fróður um alla hluti, 
þá munuð þjer geta sagt mjer, hver náttúra fylgir honum“. Tók 
Kamaralsaman við verndargripnum og gekk að ljósi einu til að skoða 
hann betur. Kannaðist hann við hann og brá honum mjög við, en 
kóngsdóttur þókti vænt um. „Yðar hátign spyr mig“, mælti hann, 
„hver náttúra fylgi verndargrip þessum. Æ! hann getur banað mjer 
með sorg og harmi, ef eg eigi finn aptur kóngsdótturina, sem var 
fegurst og elskulegust allra kvenna, sem eru og verið hafa, hann 
olli, því að eg missti hana. Er það kynlegt æfintýri og vildi 
yðar hátign heyra mig segja frá því, gæti það hrært yður til 
meðaumkvunar með ólánssömum manni, sem hefir mikla elsku á 
konu sinni“. „það getið þjer gert í annað skipti“, svaraði kóngs- 
dóttir, „en vænt þykir mjer um það, að eg get sagt yður, að eg 
er þessu eigi ókunnug. Eg skal undireins koma aptur, bíðið mín 
aðeins stundarkorn“, Að svo mæltu gekk hún inní herbergi, 
sem var þar til hliðar, tók þar af sjer konungs túrban, fór í 
kvennklæðnað, setti upp kvennlegan höfuðbúnað og gyrti sig belti 
því, er hún hafði borið daginn, sem þau Kamaralsaman skildu. 
Kom hún aptur í búningi þessum og þekkti kóngssonur konu sína 
undireins, hljóp um háls henni og vafði hana í faðm sinn svo mæl- 
andi: „Hvílíkar þakkir má eg kunna konungi fyrir, að hann býr 
mjer svo óvæntan fögnuð!“. þá svaraði kóngsdóttir og lagði grát- 
andi hendur sínar um háls honum: „Vonastu ekki eptir að sjá 
konunginn, því þarsem eg er, sjerðu hann. Nú skulum við setjast 


230 


niður og skal eg skýra þjer þessa gátu“.  Sagti kóngsdóttir nú 
manni sínum, hvert ráð hún hafði tekið þegar þau höfðu seinast 
tjaldað á enginu, eptir að hún þóktist gengin úr skugga um, að 
hann ekki mundi koma aptur. Hún sagði honum ennfremur, 
hversu hún hefði farið ráði sínu fram þangaðtil hún kom í 
Svartviðarey, og varð neydd til að eiga Haiatalnefus, svo að hún 
fyrir ráðahag þenna gæti tekið við ríki og völdum af Armanos 
konungi. Greindi hún og frá því, hversu vel Haiatalnefus hefði 
farizt, er hún sagði henni, að hún væri kona, og hvernig hún 
hefði fundið verndargripinn aptur í einu af kerunum, sem hún keypti 
af skipstjórnarmanni og full voru af viðsmjörsberjum og gullsandi, 
væri það þannig verndargripnum að þakka, að hún hefði getað 
látið sækja hann úr borg blótmannanna. þegar Badur hafði lokið 
sögu sinni, spurði hún, hvernig skilnaður þeirra hefði atvikazt af 
verndargripnum. Gerði Kamaralsaman það og lauk sögu sinni með 
átölum útaf hörku hennar, að hún skyldi láta hann þrá svo lengi. 
En hún sagði honum hvað sjer hefði gengið til þess og er skýrt 
frá því hjer að ofan, var nú frammorðið og gengu þau því bæði 
til hvílu. 

Undireins og ljómaði af degi risu þau Kamaralsaman og 
Badur úr rekkju, en nú klæddist hún kvennmannsfötum en eigi 
konungs búningi. þegar hún var alklædd sendi hún höfuðsmann 
geldinganna til Armanos konungs, tengdaföður síns, og beiddi hann 
að finna sig að máli. En þegar Armanos kom inní herbergið, varð 
hann forviða, er hann sá ókunnuga konu og fjárhagsráðgjafann. 
sem ekki átti neina heimild á, að koma í hin innri herbergi hallar- 
innar, heldur enn hinir hirðmennirnir. Settist hann niður og spurði. 
hvar konungur væri. þá svaraði kóngsdóttir: „Herra! ígær var 
eg konungur, en Í dag er eg ekki nema kóngsdóttir frá Kínlandi, 
kona hins rjetta Kamaralsamans, sonar Schachsamans konungs. 
Vilji yðar hátign hafa þolinmæði og heyra sögu okkar, þá vona 
eg þjer kastið ekki þungum steini á mig, heldur virðið mjer til 
vorkunar, að eg ljek á yður“.  Armanos konungur veitti henni 
áheyrn og hlýddi með undrun á sögu hennar frá upphafi til enda. 
Lauk kóngsdóttir þannig máli sínu: „Herra! þó að konur þær, er 
vora trú hafa uni því illa, að menn neyti heimildar sinnar til að 


231 


hafa fleiri enn eina konu, þá vil eg samt, ef yðar hátign sam- 
þykkir, að Kamaralsaman gangi að eiga Haiatalnefus, dóttur yðar, 
€ptirlæt eg henni drottningartignina, sem hún með rjettu á tilkall 
til, og læt eg mjer lynda að ganga henni næst. Og þó hún ekki 
ætti heimtingu á að ganga fyrir mjer, þá ber mjer samt, að víkja 
úr sæti fyrir henni, af því hún þagði yfir launungarmáli mínu 
með slíkum drengskap. En skyldi yðar hátign heimta samþykki 
hennar, þá læt eg yður vita, að eg hef borið þetta undir hana og 
fengið vissu fyrir, að henni geðjast vel að“. Hlýddi Armanos 
konungur með undrun á mál Badur kóngsdóttur, en er hún var 
Þögnuð, vjek hann sjer að Kamaralsaman og mælti: „Sonur! eg 
blekktist, svo að eg hugði Badur konu þína vera tengdason minn, 
og skal eg eigi fást um það. Úr því hún nú segist vilja eiga 
hvíluneyti við þig jöfnum höndum með dóttur minni, þá hlýt eg 
að spyrja þig þess, hvort þú viljir eiga hana líka og þiggja kórónu 
þá, sem kóngsdóttirin frá Kínlandi átti skilið að bera æfilangt, ef 
hún nú ekki afsalaði sjer henni af elsku til þín“. Svaraði þá 
Kamaralsaman: „Herra! svo ákaft sem mig langar til að sjá. föður 
minn aptur, á eg þó yðar hátign og Haiatalnefus dóttur yðar svo 
mikið gott upp að unna, að eg má ekki synja yður neins“. 

Gerðu nú kallarar heyrimkunnugt, að Kamaralsaman væri 
orðinn konungur; fór brúðkaup hans fram sama dag með mikilli 
viðhöfn. Hafði hann mesta yndi af gáfum, fríðleika og elsku 
Haiatalnefus kóngsdóttur, en báðar drottningarnar bjuggu fram- 


2 


vegis saman Í sátt og samlyndi einsog fyrri, enda gerði Kamaral- 
saman heldur engan mun á þeim. Eignuðust þær sama árið sinn 
soninn hver, og voru miklar fagnaðarhátíðir haldnar, er sveinarnir 
voru fæddir. Eldri sveininn, sem Badur átti, kallaði Kamaral- 


saman Amgiad, en son Haiatalnefus kallaði hann Assad. 


Frá 250. til 272. nætur. 
Sagan af Amgiad og Assad. 


„Báðir kóngssynirnir voru uppaldir með mestu alúð og þegar 
þeim jókst aldur, var þeim fenginn sami siðameistari og sömu 


232 


kennarar í öllum þeim fræðum, listum og íþróttum, sem Kamaral- 
saman vildi láta kenna þeim. Höfðu þeir hina mestu ást hver á 
öðrum frá blautu barnsbeini og fór hún dagvaxandi. En er þeir 
voru komnir á þann aldur, að þeir skyldu búa sinn í hverju húsi, 
voru þeir svo samrýndir, að þeir báðu Kamaralsaman, að lofa 
sjer að búa í sama húsinu. Var þeim lofað það og höfðu þeir hina 
sömu embættismenn undir sjer, sömu þjóna, sömu hesta, sama hús 
og sama borð. Hafði Kamaralsaman svo mikið traust á vitsmunum 
þeirra og ráðvendni, að þegar þeir voru átján vetra, hikaði hann 
sjer ekki við, að láta þá til skiptis hafa forsetadæmið í ríkisráðinu 
á hendi, þegar hann reið útá veiðar og ætlaði sjer að vera nokkra 
daga burtu. Voru báðir kóngssynirnir fríðir sýnum og vel vaxnir, 
og þókti mæðrum þeirra frábærlega vænt um þá, en því vjek svo 
við, að Badur unni meira Assad syni Haiatalnefus enn Amgiad 
syni sínum, aptur unni Haiatalnefus Amgiad meira en Ássad syni 
sínum. Í fyrstunni hugðu þær drottningarnar að þokki þessi 
væri sprottinn af hinni miklu elsku. er þær báru hver til annarar, 
en að því skapi sem sveinarnir eltust, snjerist hann í ákafa ást, 
en ástin varð að brennandi ástríðu, því þeir kóngssynirnir voru 
gæddir töfrandi fegurð. Vissu þær að vísu, hversu andstyggileg 
ástríða þessi var og gerðu allt sitt til að bæla hana niður. En 
með því þær umgengust þá á degi hverjum og höfðu allt frá því 
þeir voru börn, vanið sig á að dást að þeim og kjassa þá, urðu 
þær svo upptendraðar af girnd, að þær nutu hvorki svefns nje 
matar. Varð það bæði sjálfum þeim og kóngssonunum til óham- 
ingju, að þeim datt ekki í hug nje hjárta, að drottningarnar 
byggju yfir þessari syndsamlegu ást. 

Sín í milli leyndi hvorug drottningin aðra þessarar ástríðu, en 
eigi voru þær svo ósvífnar, að þær þyrðu að láta hana í ljósi við 
þá sonu sína og kom þeim því saman um, að þær skyldu gera 
það brjeflega. * Sættu þær lagi, að koma þessari svívirðilegu 
ætlun fram einusinni þegar Kamaralsaman var farinn útá veiðar 
og ætlaði að vera burtu þrjá eða fjóra daga. Fyrsta daginn sem 
hann var burtu, þegar Amgiad kom af ráðstefnu til hallarinnar 
nokkrum stundum eptir hádegi, tók geldingur nokkur hann afsíðis 
og fjekk honum seðil frá Haiatalnefus. Tók Amgiad við honum 


233 


og brá honum ógurlega við er hann las það, er í honum stóð. 
Hann brá sverði sínu úr slíðrum og æpti að geldingnum: „DDrottins- 
svikari! er þetta trygð sú, er þjer ber að sýna konungi þínum og 
herra?“ að svo mæltu hjó hann af honum höfuðið. Fór nú Amg- 
giad undireins fokreiður til Badur móður sinnar og sýndi henni með 
reiðisvip brjef það, er hann hafði fengið og sagði henni frá hverri 
það væri og hvers efnis. En Badur vildi eigi hlýða á orð hans, 
heldur brást hún reið við og mælti: „Sonur! það, sem þú segir, 
er ekki annað en lygi og rógur.  Haiatalnefus drottning er vitrari 
enn svo, að hún geri slíkt, og þykir mjer þú furðu djarfur, að 
hafa svo ósvífin orð um hana, þegar eg heyri“. Varð Amgiad þá 
bálreiður við móður sína og mælti: „þið haldið saman og er hver 
annari verri. Skyldi Haiatalnefus lifa þenna dag síðastan, ef ekki 
aptraði mjer lotning sú, er mjer ber að sýna föður mínum“. 
þóktist Badur drottning geta ráðið það af breytni Amgiaðs sonar 
síns, að Assad sem var eins vammlaus, mundi ekki taka betur 
ástarjátningu þeirri, er hún ætlaði að tjá honum. En eigi aptraði 
það henni frá þessu andstyggilega áformi og skrifaði hún seðil til 
hans daginn eptir og fjekk hann gamalli konu, sem heimilt var 
að koma í höllina. Sat kerling um þegar Assad kom af ráðstefnu 
og fjekk honum brjefið, því hann hafði forsetadæmið í ráðinu þann 
dag. Tók hann við brjefinu, en áður enn hann læsi það til enda, 
varð hann svo reiður, að hann brá sverði sínu og launaði kerlingu 
einsog máklegt var. Hljóp hann til Haiatalnefus móður sinnar með 
seðilinn í hendinni og ætlaði að sýna henni. En hún gaf honum 
ekki tíma til þess, heldur segir hún: „Eg veit hvað þú vilt mjer, 
þú ert eins ósvífinn og hann Ámgiad bróðir þinn. Snáfaðu burt 
og komdu aldrei fyrir mín augu framar“. — Assad varð fyrst 
forviða er móðir bans tók honum þannig, en þvínæst varð hann 
svo æfareiður, að við sjálft lá, að hann mundi láta hana kenna 
á bræði sinni. En hann sekkti samt reiðina og gekk burt svo að 
hann sagði ekki orð, því hann vildi ekki segja neitt það, er ósam- 
boðið væri drengskap sínum.  Amgiad hafði verið svo dulur, að 
bann hafði alls ekki sagt honum frá brjefi því, er hann fjekk 
daginn áður, en Ássad gat ráðið það af orðum móður sinnar, að 
hún mundi vera jafnsek og Badur, gekk hann því á hans fund og 


234 


átaldi hann blíðlega fyrir þagmælsku sína og svöluðu þeir nú báðir 
harmi sínum. Drottningarnar Öörvæntu, er þær höfðu reynt 
manndygð sona sinna, en í stað þess að sjá að sjer, gleymdu þær öllum 
móðurlegum tilfinningum og tóku sig saman um að fyrirkoma þeim. 
Töldu þær því þjónustukonum sínum trú um, að þeir hefðu ætlað 
að nauðga sjer; gerðu þær sjer upp grát og ekka og margbölfuðu 
þeim, lögðust síðan báðar fyrir í rúm, einsog þær væru dauð 
uppgefnar af því að verjast ásóknum þeirra. þegar Kamaralsaman 
kom heim af veiðum næsta dag, brá honum mjög í brún, er hann 
hitti þær, liggjandi í rúminu þrútnar af gráti og aumlega útleiknar 
og sá hann aumur á þeim. En er hann spurði, hvað þær hefði 
hent, gerðu þær sjer upp hálfu meiri grát og ekka enn 
áður, og ljetu hann lengi ganga á sig, en loksins tók Badur 
drottning til orða og mælti: „Herra! harmur okkar er ekki um 
skör fram, og svo er honum varið, að við ættum aldrei að láta 
sjá okkur við dagsbirtuna framar, slíka skapraun hafa synir þínir 
gert okkur með fádæmis ósvífni. þeir hafa meðan þú varst burtu, 
gerf samtök um það, sem er óhæfa eptir ætterni þeirra, og 
reynt til að ósæma okkur.  Beiðztu ekki frekari frásagnar af - 
okkur, það sem á vantar munt þú fá ráðið af harmi vorum“. 
Ljet þá konungur kalla á báða sonu sína og mundi hafa drepið 
þá, hefði Armanos tengdafaðir hans eigi verið nærstaddur og aptrað 
honum. „Hvað ætlarðu að gera, son minn“! mælti hann, „ætlarðu 
að flekka hendur þínar og höll þína með þínu eigin blóði? sjeu 
þeir í raun og veru sekir þá má hegna þeim á annan hátt“. 
Leitaðist. hann þvínæst við að sefa reiði Kamaralsamans og beiddi 
hann að ransaka nákvæmlega, hvort þeir væru sannir að þeim 
sökum, er sagðar voru á hendur þeim. Ljet Kamaralsaman fúslega 
af því, að vera sjálfur böðull barna sinna, en eptir að hann hafði 
látið setja þá í varðhald skipaði hann háöldruðum emír, er Giandar 
hjet, að lífláta þá fyrir utan borgina, þarsem honum bezt líkaði, 
og mætti hann ekki koma svo aptur, að hann ekki hefði með sjer 
klæði sveinanna til merkis um, að hann hefði fullnægt skyldu 
sinni. Ljet Giandar hvern þeirra um sig í kistu, með hendurnar 
bundnar á bak aptur, ljet hann síðan báðar kisturnar uppá múlasna, 
fór sjálfur á hestbak og reið burt með þá úr borginni alla nóttina, 


235 


þangaðtil hann næsta morgun kom á afskekktan eyðistað. þar ljet 
hann staðar numið, og fór af baki, þvínæst tók hann kisturnar 
ofan, lauk þeim upp og hleypti kóngssonunum út. Sagði hann þá 
við þá grátandi: „Börn mín! þið vitið að eg er ekki annað enn 
þræll, er hlýða verður skipun þeirra, sem voldugri eru, og gengur 
mjer til hjarta að gera ykkur mein, en faðir ykkar hefur skipað 
mier að hálshöggva ykkur. Guð gæfi að eg gæti komist undan 
boði þessu, en eg veit þið munið fyrirgefa mjer“. þá svöruðu 
kóngssynirnir emírnum: „Gerðu einsog konungurinn hefur fyrir þig 
lagt, við skulum taka öllu með þolinmæði, sem guð lætur okkur 
að hendi bera. því hans er mátturinn og dýrðin. Við fyrirgefum 
þjer og þú ert saklaus, þó þú úthellir blóði okkar“. þvínæst 
föðmuðust sveinarnir og kvöddust í hinnzta sinni svo innilega, að 
þeir langa stund gátu ekki slitið sig hver úr annars faðmi. Loksins 
bauðst Assad til að ganga fyrr undir banahöggið og segir við 
Giandar: „Eg særi þig fyrir guðs sakir, byrjaðu á mjer svo að 
mitt hlutskipti verði ljettara og láttu mig ekki horfa á líflát bróður 
míns“. En Amgiad beiddist hins sama og vitnaði til þess, að hann 
væri eldri. Kom upp grátur fyrir þeim báðum og gat Giandar 
eigi að sjer gert að tárfella með þeim. þvínæst hnigu kóngssynirnir 
ennþá einusinni hver í annars faðm og kvöddust, sagði þá annar 
þeirra: „Allt þetta hlýtzt af tveimur fláráðum konum, en hvergi er 
vald nje máttur nema hjá guði. Í sannleika, við erum hans börn 
og hverfum til hans aptur“. Faðmaði þá Assad bróður sinn með 
gráti og ekka og mælti: „Ó þú, sem ert hæli hinna nauðstöddu og 
skjól hinna ofsóktu, þú ert ætíð reiðubúinn að heyra hverja bæn. Eg 
á mjer enga hjálpar von, nema að berja á þínar dyr, og verði mjer 
þar frá vísað, að hvers dyrum á eg þá að ganga? Guð minn! 
nægð þinnar náðar styðst við anda almættis orðsins: vertu mjer 
líknsamur, því hjá þjer er öll miskunn“. 

þá vafði Amgiad bróður sinn enn fastara að brjósti sínu og 
mælti: „Ó drottinn! þú. sem hefur auðsýnt mjer svo margfalda 
miskunn og blessað mig með óteljandi velgjörðum, aldrei hefur 
mótlætið vitjað mín svo, að eg eigi finndi vísa hjálp hjá þjer“. 

þessi hjartnæmilega kappdeila bræðranna um það. hver fyrr 
skyldi deyja, varð þannig útkljáð, að þeir skyldu leggjast í faðmlög 


236 


og Giandar reyra þá báða saman, svo að hann væri viss um að 
geta höggið af þeim höfuðin í einu höggi. — Samþykktist Giandar 
það og föðmuðu þá bræðurnir hver annan fast og innilega svo að 
auga lá við auga, en hann batt þá þvínæst saman grátandi og 
spurði, hvort þeir ekki vildu biðja sig neins áðurenn þeir væru 
líflátnir. Svöruðu þá kóngssynirnir: „Við biðjum þig einungis, að 
segja konungi með vissu, þegar þú ert kominn heim, að við höfum 
dáið saklausir, en höfum honum enga sök á gefið, þó hann úthellti 
blóði okkar. Við vitum að honum er lítt kunnugt, hver tilhæfa 
er í glæp þeim, sem á okkur er borinn“. Lofaði Giandar að gera 
sem þeir beiddu og reiddi nú sverð sitt til höggs, en við þá hreifingu 
hans og af bliki sverðsins fældist hestur hans, er bundinn var við 
trje eitt skammt þaðan, sleit hann sundur taumana og hljóp burt. 
þókti Giandar illt að missa hestinn, því hann var afbragðs gæðingur 
og búinn dýrustu reiðtygjum. Fleygði hann því sverðinu í stað þess 
að höggva kóngssonuna, hljóp á eptir hestinum og ætlaði að ná 
honum. Hesturinn stökk á undan honum út í ýmsar hliðar og 
inní skóg nokkurn, en Giandar hljóp á eptir. Ljón nokkurt, sem 
hafði legið þar sofandi hrökk upp við hneggið í hestinum, en ekki 
veittist það að honum, heldur hljóp það í Giandar undireins og 
það sá hann. Varð hann þá hræddur um líf sitt, hætti að elta 
hestinn og flýði undan ljóninu, en það elti hann án afláts og var 
skammt á eptir honum. Í þessum dauðans nauðum sagði emírinn 
við sjálfan sig: Guð mundi eigi senda mjer refsingu þessa nema 
kóngssynirnir væru saklausir, sem mjer var skipað að drepa. Er það 
yfirtak ógæfunnar, að eg ekki einusinni hef sverð mitt til að verjast 
með. Meðan Giandar var í burtu kvöldust báðir kóngssynirnir af 
brennandi þorsta, og kom það af dauða angistinni, enn þótt þeir með 
drengskap vildu gefa sig undir vilja föður síns.  Amgiad segir við 
bróður sinn, að lind nokkur renni ekki mjög langt frá þeim og 
skuli þeir leysa sig úr böndum, fara til lindarinnar og drekka. 
„Bróðir minn góður“! svaraði Assad, „úr því við eigum svo skammt 
eptir, Ólifað, tekur því ekki, að við slökkvum þorstann, við munum 
þola við hina litla stund, sem eptir er“. En Amgiad losaði sig 
allt fyrir það og leysti síðan böndin af bróður sínum. Gengu þeir 
þá báðir til lindarinnar og svöluðu sjer, en í sama bili heyrðu 


237 


beir ljóns öskur og óp mikið inní skógnum. þá tók Amgiad undir- 
eins sverð emírsins og mælti við Assad: „Flýtum okkur og hjálpuni 
Giandar, hver veit nema við getum ennþá komið í tækan tíma 
og frelsað hann úr háskanum“. Hlupu kóngssynirnir undireins á 
stað og komu að í sama bili og ljónið varpaði emírnum til jarðar. 
En er dýrið sá Amgiad vaða að sjer með brugðið sverðið, sleppti 
það emírnum og flaug grenjandi á hann. Stóð hann óhræddur fyri 
og hjó ljónið svo fast, að það steyptist dautt til jarðar. þegar 
Giandar sá að hann átti kóngssonunum líf sitt að þakka, fleygði 
hann sjer fram fyrir fætur þeim og þakkaði þeim innilega fyrir 
drengilega hjálp. Stóð hann þá upp, kyssti hendur þeirra grátandi og 
mælti: „Kóngssynir! guð varðveiti mig frá því, að gera ykkur 
nokkurt mein nú er þið hafið liðsinnt mjer með slíkum drengskap. 
Enginn skal geta brugðið Giandar emír um svo svívirðilegt van- 
þakklæti“. þá svöruðu kóngssynirnir: „Greiði sá, er vjer gerðum 
þjer, á ekki að aptra þjer frá því, að gera það, sem þjer var 
skipað. Við skulum nú fyrst náhesti þínum og fara síðan þangað. 
er þú skildir við okkur“. Náðu þeir skjótt hestinum, því hann 
hafði stöðvazt þegar fælnin var af honum. En er þeir voru 
aptur komnir að lindinni, gátu þeir með engu móti fengið Giandar 
til að lífláta sig. „Eg bið ykkur aðeins einnar bænar“, mælti hann, 
„og megið þið ekki synja mjer hennar, en hún er sú, að þið 
reynið að komast af með það, sem eg fæ ykkur af klæðnaði mínum, 
en fáið mjer klæði ykkar í staðinn, og það með, að þið farið 
svo langt í burt, að Kamaralsaman konungur frjetti aldrei til ykkar 
framar“. Urðu þá kóngssynirnir að láta undan honum og fóru 
þeir nú úr klæðum sínum og huldu nekt sína með því, er emírinn 
gaf þeim af búningi sínum, tróð hann og uppá þá öllu því fje, er 
hann hafði á sjer, kvaddi þá þvínæst og reið á burt. Snjeri hann 
inní skóginn og rauð þar klæði kóngssonanna í blóði ljónsins, braut 
þau þvínæst saman og ljet þau uppá múlasnann. Kom hann síðan 
heim aptur í höfuðborgina á Svartviðarey og spurði Kamaralsaman 
hann, hvort hann hefti trúlega afrekað erindi sitt. þá rjetti 
emírinn fram klætin alblóðug og mælti: „Herra! hjer eru skýr- 
teinin“. „Seg mjer“, mælti konungur, „hvernig bárust þeir af við 
hegningu þá, er eg dæmdi á hendur þeim? „Herra!“ svaraði 


238 


Giandar, „þeir tóku henni með aðdáanlegri staðfestu og undirgefni 
undir guðs vilja, sem ráða mátti af því, hversu innilega þeir 
mæltu fram trúarjátningu sína; en einkum ljetu þeir mikla virð- 
ingu í ljósi fyrir yðar hátign og gáfu sig undir dauðadóminn með 
óskiljanlegri auðsveipni. „Við deyjum saklausir“, sögðu þeir, „en 
kvörtum eigi. Við meðtökum dauða vorn af drottins hendi og 
fyrirgefum konunginum föður okkar, því við vitum. að honum 
voru glaptar sjónir í þessu máli“. Viknaði Kamaralsaman af hjarta 
við frásögn emírsins og datt honum í hug, að skoða í vasa sona 
sinna. Leitaði hann fyrst í vösum Amgiads og fann brjef, las 
hann það. og fór um hann hryllingur, því hann sá bæði á rithöndinn! 
og hárlokk einum, er lá innaní, að það var frá Haiatalnefus 
drottningu. Leitaði hann síðan skjálfandi í vasa Assads og fann 
þar seðilinn frá Badur drottningu; fjekk það honum svo mikils, 
að hann fjell í óvit. Hefur enginn orðið hryggari í bragði enn 
Kamaralsaman varð, þegar hann raknaði við. „Hvað gerðirðu grimd- 
arfulli faðir!“, æpti hann hástöfum, „þú hefur drepið sjálfs þíns 
börn.  Veslings synir mínir! Hafa ekki vitsmunir þeirra, kurteisi, 
auðsveipni og undirgefni undir vilja þinn, talað máli þeirra hjá 
þjer? ertu þess verður að skríða á jörðinni eptir svo skelfilegar 
glæp? Eg hef sjálfur steypt mjer í svívirðingu þessa og nú bitnar 
guðleg refsing á mjer, af því eg hjelt ekki fast við þá óbeit á 
konum, sem var mjer meðfædd. En eigi mun eg samt afþvo 
glæp ykkarn í blóði ykkar, einsog þið eigið skilið, þið andstyggilegu 
konur! nei! þið eruð ekki einusinni verðar reiði minnar. En guðs 
reiði skal lenda á mjer, ef eg nokkurntíma framar lít ykkur 
augum mínum“.  Kamaralsaman konungur hjelt heit sitt trúlega, 
Ljet hann samdægurs fara með báðar drottningarnar í herbergi, 
sem afsíðis lá, skyldu þær vera þar æfilangt í ströngu varðhaldi 
og kom hann aldrei nálægt þeim eptir það. Meðan Kamaralsaman 
nagaði sig í handarbökin útaf missi sona sinna; ráfuðu þeir um 
eyðistaði.og vöruðust að koma nálægt nokkrum bygðum eða hitta 
nokkra menn.  Nærðust þeir eingöngu á villijurtum og aldinum 
og drukku óhreint rigningavatn, er safnazt hafði í bjargskorunum. 
Um nætur sváfu þeir og vöktu til skiptis svo að þeir gætu verið 
óhultir fyrir villu dýrum. Eptir mánaðartíma komu þeir að fjalli 


239 


einu hræðilegu, er virtist vera ógengt, var það allt úr svörtum 
steini. Sáu þeir að vísu troðning á einum stað, en svo var hann mjór og 
örðugur, að þeir þorðu eigi að ráða þar til uppgöngu. Vonuðust þeir að 
finna aðra götu, er greiðfærari væri og gengu því í fimm daga fram 
með fjallinu, en fóru jafnnærri og urðu að ganga götuna, er þeir 
í fyrstunni höfðu frá horfið. —- Var þar illt yfirferðar og voru 
þeir lengi efablandnir áðurenn þeir rjeðust í að klifrast upp fjallið. 
Varð fjallið því hærra og þbverbrattara, sem þeir komust lengra 
og lá þeim opt við að snúa aptur. þegar annarhver þeirra varð 
uppgefinn og hinn varð þess áskynja, staldraði hann við, og hvíldu 
þeir sig þá báðir. En margsinnis voru þeir báðir svo þreyttir, að 
þeir urðu með öllu magnþrota og úrkula vonar um að geta klifrast 
lengra og hugðu að þeir mundu deyja samstundis af lúa. En er 
nokkur stund var liðin og þeir kenndu sig styrkari, hughreysti 
hver annan og fóru þeir síðan leiðar sinnar. En þrátt fyrir allan 
ákafa þeirra, strit og áreynslu, var þeim ómögulegt að ná uppá 
fjallstindinn þenna dag.  Náttmyrkrið datt yfir og var Assad svo 
lúinn og örmagna, að hann stóð við og sagði við Amgiad bróður 
sinn; „Eg kemst ekki lengra, og mun eg deyja hjer í sömu 
sporum“. „Við skulnm hvíla okkur svo lengi sem þjer líkar“, 
mælti Amgiad og reyndi að hughreysta hann; „þú sjer að við 
eigum ekki eptir nema kippkorn að klifrast, en nú er vel vegljóst 
af tunglsskininu“.  Hvíldi Assad sig rúma hálfa stund, og neytti 
síðan allrar orku sinnar; náðu þeir loksins uppá fjallstindinn og 
hvíldu sig þar aptur. Stóð Amgiad fyrr upp og reikaði þar í kring, 
fann hann þar allnærri kjarneplatrje, hlaðið stórum aldinum, en 
uppsprettu lind rann við rætur trjesins.  Hljóp hann þá undireins 
til Assads að segja honum þessi gleðitíðindi og leiddi hann að 
lindinni, svöluðu þeir sjer þar báðir, snæddu sitt kjarneplið hver, 
og lögðust þvínæst tí svefns. En er þeir vöknuðu næsta morgun 
uppörfaði Amgiad: bróður sinn til að halda áfram, og sagði að 
fjallið væri ekki nærri eins snarbratt hinu megin, enda hallaði nú 
undan fæti. Var Assad þá svo uppgefinn eptir fyrri daginn, að 
hann varð ekki afþreyttur fyrr enn eptir þrjá sólarhringa. — Allan 
þenna tíma voru þeir að tala um hina ónátturlegu ást mæðra sinna, 
sem hafði stofnað þeim í þessi hryggilegu vandræði. „það er 


240 


auðsjáanlegt“, sögðu þeir, „að guð vill annast okkur, og verðum 
við því að bera mótlæti okkar með þolinmæði og gleðjast í voninni 
um, að hann láti því linna“. þegar hinir þrír dagar voru liðnir 
lögðu bræðurnir aptur á stað, var fjallið á þessa hliðina jafnt 
aflíðandi með breiðum hjöllum, og gengu þeir í fimm daga áðurenn 
þeir komu ofaná undirlendið. Loksins komu þeir auga á borg 
eina mikla, og segir þá Amgiad við Assad bróður sinn: „Viljirðu 
fara að mínum ráðum, þá skaltu vera hjer kyr fyrir utan borgina 
einhverstaðar þarsem eg get fundið þig, en eg mun fara og komast 
eptir, hvað borg þessi heitir og á hvert land við erum komnir; 
mun eg og koma aptur með vistir. það er hollast að við komum 
ekki báðir saman í borgina, ef þar skyldi einhver hætta vera 
búin“. Sagði Assad þá, að sjer þækti ráð hans hyggilegt, „en ef 
við eigum að skilja fyrir þá sök“, mælti hann, „mun eg aldrei líða 
að þú farir, heldur verður þú að lofa mjer að fara, því það mundi 
fá mjer sárustu bhrygðar, ef þjer vildi nokkurt slys til“. „Bróðir 
minn góði“, ansaði Amgiad, „eg kvíði hinu sama þín vegna sem 
þú kvíðir mín vegna, lofaðu mjer því fyrir alla muni að fara og 
bíddu mín með þolinmæði“. „það líð eg aldrei“, mælti Assad, „og 
hendi mig einhver ógæfan, þá hef eg samt þá huggun að eg veit 
þig óhultan“. Varð Amgiad þá að láta undan og sat hann eptir 
undir trjánum við rætur fjallsins, en Assad gekk til borgarinnar, 
og hafði með sjer nokkuð af fje því, er Amgiad bar í pyngju 
sinni. þegar Ássad var nýkominn í hið fyrsta stræti borgarinnar 
mætti hann karli nokkrum vel búnum og öldurmannlegum með staf 
í hendi. Taldi Assad víst, að hann mundi vera tíginn maður, 
sem ekki mundi vilja gabba sig, og ávarpaði hann þannig: „Herra! 
gerið svo vel og segið mjer leið til kauptorgsins“. „það er auðsjeð 
að þú ert ókunnugur hjer, son minn“! svaraði karlinn, „því annars 
mundirðu ekki spyrja mig að þessu“.  Assad kvað svo vera og 
segir karlinn: „Vertu þá velkominn, það er sómi fyrir land vort. 
að svo fríður unglingur skuli hafa tekið sjer ferð á hendur til at 
sjá það. En seg mjer samt, hvert er erindi þitt á kauptorgið“? 
„Herra“! svaraði Assad, „nú eru bráðum tveir mánuðir síðan að 
eg lagði á stað með bróður mínum úr fjarlægu landi. Höfum við 
gengið allan þann tíma samfleytt og komum við hingað fyrst í dag. 


241 


Varð bróðir minn eptir uppi undir fjallinu, því svo var hann 
þreyttur eptir þessa löngu ferð, ætla eg nú að sækja vistir handa 
honum og sjálfum mjer“. „Son minn!“ mælti karlinn, „þú hefur 
borið niður á góðan stað og þykir mjer vænt um það, bæði sjálfs 
þín og bróður þíns vegna. Svo stendur á, að eg í dag hef haldið 
mörgum af vinum mínum stórveizlu og hefur verið leift mörgum 
rjettum, sem ekki er snert á. Komdu því með mjer; skaltu eta 
þig saddan og þvínæst hafa mat á burt með þjer, sem nægir ykkur 
bræðrum í marga daga.  Skaltu ekki eyða peningum þínum á 
torginu, því aldrei hafa ferðamenn ofmikið af fjenu. — En meðan 
þú snæðir skal eg segja þjer frá því, sem merkilegt er í borg vorti, 
er mjer um það kunnugra enn nokkrum öðrum, því eg hef gegnt 
öllum hinum æðstu embættum með heiðri eg sóma. Mátt þú hrósa 
happi, að þú hittir mig, en ekki aðra, því hjerna að segja, þá 
eru ekki allir borgarmenn eins skapi farnir og eg. Eg segi þjer 
satt, það er margur þorparinn í þeirra tölu. En komdu nú með 
mjer, eg skal kenna þjer að þekkja mun á ráóðvöndum mönnum, 
einsog eg er, og mörgum Öðrum, sem þykjast vera, en eru það 
ekki“ „Eg kann yður mikla þökk fyrir, að þjer eruð svo góð- 
viljaður til mín,“ mælti Assad, „og treysti eg yður í öllu. Eg er 
fús að fara með yður, hvert sem þjer viljið.“  Brosti þá karl- 
inn í kamp sjer og hjelt áfram með Assad; en af því hann var 
hræddur um, að hann kynni að taka eptir því, talaði hann við 
hann um hitt og þetta til þess að halda honum stöðugum í trausti 
því, er hann hafði fengið til hans. „Eg get ekki annað sagt,“ 
mælti hann, „enn að þú sjert mikill lánsmaður, þarsem þú hittir mig 
og engann annan. Lofa eg guð fyrir, að hann ljet þig verða á vegi 
mínum og munt þú skilja, því eg segi það, undireins og þú ert 
kominn í hús mitt.“ þegar karlinn var kominn með Assad heim 
til sín fylgdi hann honum inní stóran sal, sátu þar fjörutíu karlar 
kringum eld og tilbáðu hann. — Bauð kóngssyni við að horfa 
á óvitringa þessa, er tignuðu verk skaparans í stað þess að tigna 
hann sjálfan, varð hann og hræddur, er hann sá að hann var svikinn 
og kominn á svo andstyggilegan stað. — Var hann nú einsog steini 
lostinn af hræðslu, en karlinn hrekkvísi heilsaði hinum fjörutíu 
körlum og mælti: „þjer guðhræddu eldsdýrkendur, þetta er oss 
þúsund og ein nótt. Il. 16 


242 


mikill heilladagur. En hvar er hann Kasban? kallið þið á hann.“ 
— Við þessi orð hans, er hann talaði hátt og skýrt, kom inn 
svertingi, er heyrt hafði til hans niðri undir saum. Var þetta 
Kaskan og jafnskjótt sem hann sá Assad hræddan og forviða, óð 
hann að honum, lamdi svo í andlit honum, að hann rauk um koll, 
og batt síðan hendur hans. En er hann var búinn að því, sagði 
karlinn: „Farðu ofan með hann og mundu að segja þeim dætrum 
mínum, Bostane og Kawane, að þær skuli á hverjum degi gefa 
honum iljastrokur, svo hann megi reka minni til, og ekki fá honum 
neitt til matar, nema eitt brauð að morgni og eitt að kvöldi. 
Munum við þannig halda í honum lífinu, þangaðtil skipið siglir á 
stað til bláa hafsins og eldfjallsins. þar munum við blóta 
honum og færa guði vorum þæga fórn.“ — Óðara enn hinn 
grimmúðugi karl hafði sagt þetta, dró Kasban Assad ofan úr salnun; 
heldur óþyrmilega, og fór með hann gegnum margar dyr þangaðtil 
þeir komu ofaní myrkvastofu eina; lágu niður að henni rúmar 
tuttugu tröppur. Hneppti hann Ássad þar í sterka fjötra og fór 
þvínæst að segja dætrum karlsins til. En karlinn sjálfur var þegar 
kominn til þeirra og mælti: „Dætur mínar! farið ofan og lemjið í 
iljar Mahómets manni þeim, er eg hef sett í varðhald; dragið ekki 
af honum. — þið getið með engu sýnt betur, að þið sjeuð sannir 
eldsdýrkendur.“ þær Bostane og Kawane voru uppaldar í hatri 
á Mahómets átrúendum og urðu þær því fegnar skipun þessari. 
Fóru þær undireins ofan í myrkvastofuna, færðu Assad úr fötununi 
og lömdu hann miskunarlaust til blóðs, þangaðtil hann hnje í 
ómegin. En er þær höfðu misþyrmt honum þannig, skildu þær 
eptir hjá honum brauð og vatnskrukku, og gengu burt að svo 
búnu.“ Leið löng stund áðurenn Assad raáknaði við; grjet hann þá 
mjög Í vandræðum sínum, en huggaði sig við það, að Amgiad 
bróðir hans hafði ekki orðið fyrir óláni þessu. Sat nú Amgiad 
undir fjallinu allt til kvölds og gerðist óþolinmóður að bíða eptir 
Assad. — En er langt var liðið af dagssetri og bróðir hans kom 
eigi að heldur þókti honum öll von úti. Sat hann alla nóttina 
kvíðafullur og óhuggandi, en jafnskjótt sem ljómaði af degi, snjeri 
hann á leið til borgarinnar. 

það þókti honum undrum sæta, hversu fáum Mahómets mönn- 


243 


um hann mætti Í borginni. en hinn fyrsta, sem varð á vegi hans 
spurði hann að nafni borgarinnar og svaraði hann því, að hún 
væri kölluð Magía borg, því allur þorri borgarmanna væri eldsdýrk- 
endur, en næsta fáir Mahómets menn væru í borginni. —Ássad 
spurði og að því, hversu langt væri þaðan til Svartviðareyjar og 
var honum svarað, að þangað væri fjögra mánaða ferð á sjó, en 
ekki veitti af heilu ári, ef landveg væri farið. þegar Amgiad hafði 
fengið þessa úrlausn gekk Mahómets maðurinn skyndilega burt og flýtti 
sjer til starfa sinna. Nú með því Amgiad og bróðir hans 
höfðu ekki verið lengur enn sex vikur á leiðinni frá Svartviðarey, 
fjekk hann eigi skilið, hvernig þeir hefðu átt að fara svo langa 
leið á svo stuttum tíma, nema þeir væru leiknir töfrum eða 
fjallvegurinn stytti svo mjög leið, en væri sjaldfarinn vegna 
örðugleika. 

Meðan hann var að ráfa í borginni staldraði hann við sölubúð 
skraddara nokkurs, sá hann á klæðnaði hans, að hann var Mahóm- 
gts maður, og hafði hann á hinu sama þekkt þann, er hann fyrst tal- 
aði við.  Heilsaði hann skraddaranum, settist þvínæst niður hjá 
honum og sagði honum, hvernig stæði á kvíða sínum og harmi. 

aðvaraði þá skraddarinn: „Sje bróðir yðar kominn á vald nokkurs 
eldsdýrkanda, þá megið þjer vera hræddur um, að þjer sjáið hann aldrei 
framar. það er ómögulegt að bjarga honum, og verðið þjer að leita 
yður huggunar og hafa hugann á því, að firrast slíka óhamingju. 
Ef þjer viljið eiga undir mjer, þá skuluð þjer vera hjá mjer og 
skal eg segja yður allar vjelar Magía þessara, svo að þjer getið 
varað yður á þeim þegar þjer gangið út.“ Amgiad, sem var 
sárhryggur útaf missi bróður síns, þáði boð skraddarans og marg- 
þakkaði honum góðvilja sinn. Leið svo heill mánuður, að hann 
gekk aldrei út fyrir dyr nema skraddarinn væri með honum, en 
loksins hætti hann á, að fara til lauga einsamall. Á heimleiðinni 
varð honum gengið um stræti nokkurt, sem var autt af mönnum 
og mætti hann þar konu einni.  Undireins og hún sá hinn fríða 
unga mann, hressan og bragðlegan eptir baðið, gekk hún að honum, 
og lypti blæjunni, og spurði hann brosandi með hýrlegu augnaráði, 
hvert hann ætlaði. — Fjekk Amgiad eigi staðizt fegurð hennar og 


svaraði: „Lafði mín! eg fer heim til mín eða með yður, allt eptir 
16* 


244 


því sem yður líkar.“ Leit hún þá augum sínum til jarðar og með 
orði hans, sem lofaður sje og vegsamaður, svaraði hún á þessa 
leið: „Karlar eiga að ganga á undan konum vegna yfirburða 
þeirra, sem guð hefir veitt þeim.“ Skildi Amgiad á svari þessu, 
að hún mundi vilja fara með honum og komst hann nú í meiri vanda 
enn hann átti von á. Hann fyrirvarð sig að hafa hana heim með 
sjer í hús skraddarans, og var líka hræddur um, að hann kynni 
að svipta sig skjóli því, er hann þurfti í borginni, þarsem hann 
hlaut að fara svo varlega. En hann vildi eigi heldur vísa svo 
fríðri.og girnilegri konu frá sjer, og gekk því áundan henni uppá 
von og óvon.  Fylgdi hún honum úr einu strætinu í annað, 
þangað til hún varð þreytt og spurði hann: „Herra! hvar er þá 
húsið yðar?“ „Við erum nú rjett að segja komin að því,“ svaraði 
ÁAssad og gekk inní hliðstræti eitt, stóð hús eitt glæsilegt með læstu 
hliði fyrir enda þess og voru tveir bekkir sinn hvoru megin; var 
ómögulegt að komast þar útúr strætinu.  Settist Amgiad á annan 
bekkinn, en konan á hinn og segir hún: „þetta er þá húsið yðar?“ 
„það getið þjer nú sjálfar sjeð,“ svaraði Amgíad. „því ljúkið þjer 
því þá ekki upp?“ mælti konan, „eptir hverju eruð þjer að bíða ?“ 
„Mig vantar lykilinn,“ svaraði Amgiad. „Eg skildi hann eptir hjá, 
þrælnum mínum, en hann átti að annast erindi nokkurt fyrir mig 
og er engin von til, að hann sje kominn heim ennþá. Eg skipaði 
honum líka að kaupa allt, sem heyrði til góðrar máltíðar og er eg 
því hræddur um, að hans verði langt að bíða.“ — Til þessa 
undanbragðs greip Amgiad afþví hann sá, hversu örðugt sjer mundi 
verða að koma fram vilja sínum og vonaði hann að konan mundi 
verða óþolinmóð og fara að reyna lukku sína annarstaðar. En 
eigi varð honum að því og tók hún þannig til máls: „þetta er 
ljóti þrællinn, að láta okkur bíða svona lergi eptir sjer. Eg skal 
taka ofaní lurginn á honum einsog hann á skilið þegar hann kemur, 
ef þjer ekki gerið það. Annars er það, ósæmilegt, að eg sitji 
svona hjá karlmanni fyrir utan dyr.“ Að svo mæltu stóð hún upp 
og tók stein í hönd sjer, gekk síðan að dyrunum og ætlaði að 
brjóta lásinn í sundur, því hann var veikur og úr trje einsog 
tíðkaðist þar í landi. Varð Amgiad hræddur við þetta tiltæki 
hennar og ætlaði að aptra henni, en hún mælti: „Við hvað eruð 


245 


þjer hræddur? eigið þjer ekki húsið? það er ekki hundrað í 
hættunni þó trjelásinn sje brotinn, það er hægast að fá annan í 
staðinn.“ þvínæst mölvaði hún sundur lásinn og er dyrnar lukust 
upp gekk hún inn á undan. — þókti Amgiad sem fokið væri í öll 
skjól er dyrnar voru brotnar upp og var hann á báðum áttum, 
hvort hann heldur skyldi fara á eptir henni eða flýja, svo að hann 
kæmist úr háska þeim, sem óumflýjanlegur var að öðrum kosti. — 
Rjeði hann það af að flýja, en í sama bili leit konan fagra um öxl sjer 
og sá að hann gekk ekki inn, sagði hún þá við hann: „Hvað er 
nú að? því komið þjer ekki inn í húsið yðar?“ „Eg er að gá 
að, hvort þrællinn minn ekki kemur,“ ansaði Amgiad, „því eg er hræddur 
um, að ekkert sje tilbúið enn.“ „Komið þjer nú bara, komið þjer !“ 
kallaði konan, „það er betra að við bíðum inni enn úti.“  Fylgdi 
Amgiad nú nauðugur konunni, sem var að freista hans, og komu 
þau inní víðan húsgarð, hreinan og steinlagðan, gengu þau þar upp 
rið eitt og komu í anddyri mikið. Varð þá fyrir þeim stór salur, 
er stóð opinn, var þar fögur skipun á öllu og stóð þar eitt borð 
alsett dýrindis rjettum og annað hlaðið allskonar fögrum aldinum; 
þar var og drykkjarborð alþakið fullum vínflöskum. þegar Amgiad 
sá allan þenna viðbúnað taldi hann glötun sína vísa. „þú ert nú 
frá, veslings Amgiad!“ hugsaði hann með sjer, „þú munt ekki lifa 
hann Assad bróður þinn lengi.“ En fylgikona hans rjeði sjer ekki 
fyrir kæti, er hún sá allan þenna fögnuð og mælti: „Herra! þjer 
voruð hræddur um, að þjer munduð grípa í tómt, nú sjáið þjer 
að þrællinn yðar hefir gert betri skil enn þjer áttuð von á. 
En ef eg get rjett til, þá er allur þessi fögnuður búinn í móti 
einhverri annari enn mjer. En hvað sem því líður, þá er hún 
velkomin; eg lofa yður því, að eg skal ekki verða afbrýðissöm. 
Eg bið einungis þeirrar náðar, að mjer leyfist að þjóna henni 
og yður.“ Svo hugsjúkur sem Amgiad var, gat hann samt ekki 
að sjer gert að hlægja að gamanyrðum konunnar fögru og svaraði : 
„Eg segi yður satt, þjer getið öldungis rangt til; það er allt saman 
eins einfalt og vant er hjá mjer hversdagslega.“ Gat hann ekki 
fengið af sjer að setjast við borð, sem ekki var uppreitt handa 
honum, og ætlaði því að setjast í legubekkinn. en konan varnaði 
honum þess. „Hvað er yður nú í hug?“ mælti hún, „þjer hljótið 


246 


að vera svangur eptir baðið, við skulum því setjast við borðið, og 
gleðja okkur.“ Sá Amgiad ekki annað sýnna enn að láta eptir 
henni og settust þau bæði til borðs og snæddu. Óðara enn hún 
hafði látið upp í sig fyrsta bitann tók hún flösku og staup, hellti 
á og drakk Amgiad til. þvínæst fyllti hún sama staupið og rjetti 
Amgiad; drakk hann þá aptur til hennar. því meira sem Amgiad 
hugsaði umæfintýri sitt, því meira furðaði hann sig á því, að hann 
skyldi ekki sjá hússbóndann og að enginn þjónn skyldi vera í svo 
fögru húsi, er prýtt var með slíkri viðhöfn. „það væri fáheyrð 
heppni,“ hugsaði hann með sjer, „ef hússbóndinn kæmi ekki fyrr 
heim enn eg er sloppinn úr þessum vanda.“ Meðan hann var 
sokkinn niður í slíkar og aðrar enn þyngri hugleiðingar, át konan 
og drakk næsta lystugt og neyddi hann öðru hverju til að gera eins. 
Voru þau rjett um það leiti að byrja á aldinunum þegar hússbónd- 
inn kom; hann var æðsti hestavörður Magía konungs og hjet 
Bahader. Hann átti hús þetta, og bjó þó í öðru húsi; en í þessu 
húsi var hann vanur að veita þremur eða fjórum hinum beztu 
vinum sínnm. —- En það, er til þess þurfti, ljet hann bera þangað 
úr íveruhúsi sínu, og svo hafði hann látið nokkra þjóna sína gera 
þenna dag, voru þeir rjett nýfarnir þegar Amgiad kom. 

Bahader kom nú í dularbúningi og fylgdarlaus einsog hann 
var vanur, nokkru fyrr enn hann hafði boðið vinum sínum að 
koma. — Varð honum hverft við, er hann sá að dyr:ar voru 
brotnar upp. Gekk hann hljóðlega inn og með því hann heyrði 
glauminn og gleðilætin inni í salnum, læddist hann fram með 
veggnum og rak höfuðið inní dyrnar til hálfs, til þess að sjá, hver 
í salnum væri. — En er hann sá þau Amgiad og yngiskonuna eta 
og drekka við borð það, er ætlað var honum og vinum hans, þókti 
honum minna að orðið enn hann hafði búizt við í fyrstu, kom 
honum þá til hugar að hafa gaman af þeim. Konan fagra snjeri 
bakinu að honum og gat því eigi sjeð hann, en Amgiad sá hann 
og hjelt hann þá á staupi í hendinni. Brá hann lit og 
starði á Bahader, en hann gerði honum bendingu, að hann skyldi 
þegja og koma út til sín. — Drakk Amgiad þá af staupinu og 
stóð upp. Spurði konan, hvert hann ætlaði, en hann beiddi hana 
að vera kyrra, kvaðst verða að bregða sjer út allra snöggvast, og 


247 


skyldi hann koma undireins aptur. Gekk Amgiad nú út og hitti 
Bahader í anddyrinu; tók Bahader hann með sjer niður í garðinn 
til þess að konan ekki skyldi heyra, hvað þeir töluðu saman. 
Þegar Amgiad var kominn niður í garðinn með hestaverðinum, 
spurði hann, hvernig það hefði atvikazt, að hann væri kominn með 
konu hingað í híbýli hans, og hversvegna þau hefðu mölvað upp 
dyrnar. „Herra!“ svaraði Amgiad, „eg veit yður mun þykja eg 
vera refsingar verður, en ef þjer viljið svo vel gera, að veita mjer 
áheyrn, hygg eg þjer munið vorkenna mjer.“ Sagði hann honum 
þvínæst stutt og hreinskilnislega, hvernig á öllu stóð, og svo að 
hann gengi úr skugga um, að hann væri fjarlægur því, að fara 
svo ósæmilega að ráði sínu, að brjótast inní hús, sagði hann honum 
að hann væri kóngssonur og hvernig á því stæði, að hann var 
kominn í borg Magianna.  Bahader var gestrisinn maður og þókti 
honum vænt um, að hann gat greitt fyrir svo tignum manni sem 
Amgiad var. — Fannst honum mikið um yfirbragð og kurteisi 
kóngssonar, og þókti hann haga prýðilega orðum sínum, svo að 
honum kom ekki til hugar að tortryggja hann. „Kóngsson!“ mælti 
hann: „það er mjer hin mesta gleði, að mjer gefst kostur á að 
hjálpa yður, svo að þetta skemmtilega æfintýri verði yður til enn 
meira gamans. Fer því svo fjærri, að eg vilji spilla gleði yðar, 
að mjer skal vera sönn ánægja að hjálpa yður. Nafn mitt er 
Bahader og er eg æðsti hestavörður konungs; bý eg að staðaldri í 
höll einni og kem eg aðeins stundum í hús þetta til þess að geta 
glaðzt því frjálslegar með vinum mínum. Þþjer hafið talið hinni 
fögru lagskonu yðar trú um, að þjer eigið þræl, þó þjer engan 
eigið. — Nú mun eg látast vera þræll þessi og svo að þjer ekki 
teljið tormerki á eða mótmælið mjer, þá ítreka eg, að það er 
eindreginn vilji minn, munuð þjer innanskamms sjá, hvað mjer 
gengur til. En farið nú og setjist í sæti yðar og verið glaður. — En 
þegar eg nú bráðum geng fram fyrir yður í þræls búningi þá 
skuluð þjer skamma mig svo mark sje að og ekki horfa í að 
lemja mig. Eg ætla að þjóna yður til borðs allt frammá nótt, 
skuluð þjer þá sofa hjá konunni fögru og láta hana fara í fyrra- 
málið með veg og sóma. Mun eg eptirleiðis reyna að gera yður 
meiri greiða enn þetta er. En farið nú og eyðið ekki tímanum 


248 


til ónýtis.“ Ætlaði Amgiad þá að svara einhverju, en hesta- 
vörðurinn vildi eigi heyra það og neyddi hann til að fara aptur til 
lagskonu sinnar. — En óðara enn hann var farinn til hennar, 
komu vinir hestavarðarins, er boðnir voru.  Beiddi Bahader þá 
vingjarnlega að hafa sig afsakaðan þann dag, þó hann gæti eigi 
tekið við þeim, kvaðst kann skyldu segja þeim næsta dag, hvað sjer 
gengi til þessa og mundi þeim þá virðast hann hafa rjett að farið. 
En er þeir voru farnir flýtti Bahader sjer að fara í þrælsbúning 
inn, en Amgiad var hjá lagskonu sinni glaður í huga, af því svo 
vel hafði hittzt á, að hann kom í hús jafntígins manns, er sýndi 
honum slíkan góðvilja. Settist hann aptur til borðs og mælti: „Eg 
margbið yður fyrirgefningar fyrir ókurteisi mína og ólund þá, sem 
í mjer var af því þrællinn ekki kom; en hann skal hitta sjálfan 
sig fyrir, slóðinn sá arna. Eg skal sýna honum það, hvort honum 
hentar að slæpast svona lengi.“  „Sakist ekki um það,“ ansaði 
konan, „það er verst fyrir sjálfan hann. En við skulum nú ekki 
hugsa um það framar, heldur einungis um gleði og góða skemmtun.“ 
Varð þeim nú borðhaldið hjeðan í frá því ánægjusamara, sem 
Amgiad þurfti ekki framar að kvíða því, að neitt illt hlytist af 
gáleysi og keskni konunnar. Var Amgiad í bezta skapi og skemmtu 
þau sjer á margan hátt, — því meira drukku þau enn átu — 
þangaðtil Bahader kom inn í þrælsbúningnum. Ljet hann sem 
hann yrði lafhræddur af því hann kom svo seint heim og sá að 
hússbóndi hans hafði gest hjá sjer, fleygði hann sjer þá fram 
fyrir fætur Amgiad og kyssti á gólfið, til merkis um að hann 
beiddi fyrirgefningar. En er hann var aptur uppstaðinn stóð hann 
með hendurnar krosslagðar á brjósti sjer og höfuðið niðurí bringu og 
beið þess, er honum yrði skipað að gera. þá mælti Amgiad með 
reiðuglegum svip og þjósti: „Óhræsis þrællinn þinn! er meiri 
mannskauð til á jörðinni enn þú ert? hvar hefirðu verið að slæpast? 
hvað hefirðu þjer til afbötunar fyrst þú ekki kemur fyrr heim ?“ 
„Hússbóndi góður!“ svaraði Bahader, „eg bið yður fyrirgefningar, 
eg átti fullt í fangi með að afreka erindin, sem. þjer lögðuð fyrir 
mig, — eg hjelt þjer munduð ekki koma hingað svo fljótt aptur.“ 
„þú ert hússgangur!“ mælti Amgiad, „og eg skal lemja úr þjer 
lýgina og hirðuleysið með stafnum mínum.“ þvínæst stóð hann 


249 


upp, tók staf einn og sló Bahader tvö. lin högg og settist síðan 
aptur til borðs. En konan ljet sjer ekki nægja refsingu þessa, 
heldur spratt hún upp, þreif stafinn og lúbarði Bahader svo misk- 
unar laust, að honum vöknaði um augu. Gramndist Amgiad mjög 
að hún skyldi leyfa sjer slíkt við konunglegan embættismann og 
kallaði til hennar, að hún skyldi hætta, en það kom fyrir ekki, 
því hún lamdi Bahader í einni lotu og sagði: „Látið þjer mig um 
það, eg vil hafa minn vilja fram, eg skal kenna honum að vera 
skemur burtu í næsta skipti.“ — En er hún ætlaði aldrei að láta 
af heiptaræði sínu, varð Amgiad að skerast í leikinn og gat hann 
með naumindum rifið af henni stafinn. „ Settist þá kvennsniptin 
fagra aptur í sæti sitt og smánaði þrælinn í orði, þegar henni var 
bannað að leggja hendur á hann. En Bahader þerraði af sjer 
tárin og var hinn ötulasti að hella á staupin fyrir þau. þegar 
hann sá að þau væru hætt að eta, bar hann allt af borðinu, sópaði 
salinn og setti hvað eina á rjettan stað. þegar myrkvaði af nótt 
kveikti hann ljósin, en í hvert skipti sem hann kom eða fór, 
smánaði konan hann og heitaðist við hann svo að Amgiad hafði 
af því hina mestu skapraun. Vildi hann vægja honum en þorði 
eigi ímóti að mæla. þegar háttatími var kominn bjó Bahader um 
þau í legubekk einum og fór inní annað herbergi og sofnaði hann 
fljótt eptir strit það, er hann hafði átt í. Amgiad og konan sátu 
enn á tali rúma hálfa stund, en áður enn hún lagðist niður, gekk 
hún út og heyrði Bahader hrjóta. þegar hún kom aptur sagði hún 
við Amgiad: „Herra! þjer verðið að gera mjer nokkuð til eptirlætis ?““ 
„Hvað er yður hugleikið 2“ spurði Amgiad. „Gerið svo vel,“ mælti 
hún og takið sverðið þarna ofan af þilinu og höggið höfuðið af 
þrælnum yðar.“ Varð Amgiad forviða af þessari bæn konunnar; 
og hjelt að hún talaði slíkt í ölæði og segir: „Við skulum láta 
þrælinn vera, hann er ekki þess verður, að þjer sjeuð að hugsa 
um hann. Eg hef refsað honum og þjer líka; látum það gott 
heita. Eg er að öðru leyti vel ánægður með hann og honum er 
sjaldan vant að yfirsjást svona.“ - „þjer skuluð ekki hafa mig af 
yður með þessu,“ mælti konan í bræði, „eg vil að þrællinn sje 
drepinn og verðið þjer honum ekki að bana, þá skal. eg drepa 
hann.“ Að svo mæltu hrifsaði hún sverðið, brá því úr slíðrum og 


250 


hljóp út. Náði Amgiad henni í anddyrinu og aptraði henni með 
þessum orðum: „Fyrst þjer endilega viljið svo vera láta, þá er ekki 
annað fyrir enn að, gera vilja yðar; en illt þykir mjer ef annar 
maður enn eg skal taka þræl minn af lífi.“ -- Fjekk hún honum 
sverðið og segir hann þá: „„Gangið nú sem hægast á eptir mjer. 
svo að hann ekki vakni,“ og fór hann með henni inní herbergi það, 
sem Bahader svaf í En í stað þess að höggva til hans hjó 
hann höfuðið af konunni og datt það ofaná Bahader sofandi. 
Vaknaði hann við vondan draum og varð hlessa, er hann sá 
Amgiad með blóðugt sverðið í hendinni, en lík konunnar lá á gólfinu: 
spurði hann, hverju þetta sætti. Sagði Amgiad honum þá allt, hvernig 
farið hafði og mælti: „Eg vissi ekkert annað ráð til að koma í 
veg fyrir, að þessi óða kona veitti yður bana, enn að drepa hana 
sjálfa. — Komst Bahader þá við af þakklátsemi og svaraði: 
„Herra! þeir menn, sem eru eins tignir og veglyndir og þjer geta 
eigi unnið slík ódáðaverk. pþjer eruð lífgjafi minn, og það fæ eg 
yður ekki fullþakkað.“  Faðmaði hann þá Amgiad að sjer til þess 
að sýna honum enn frekari vott þakklátsemi sinnar, og mælti: „En 
ekki tjáir annað enn að líki þessu verði komið burt hjeðan áðurenn 
dagur er á lopti og skal eg annast það.“ — 

Mælti Amgiad á móti því og kvaðst sjálfur vilja bera líkið 
burt, með því hann hefði drepið konuna, en hestavörðurinn tók þá 
þannig til máls: „það mundi eigi takast ókunnugum manni hjer; 
leyfið mjer að gera það og verið hjer kyrr. En komi eg eigi aptur 
fyrir lýsingu þá skuluð þjer hafa það til merkis um, að varðmenn 
hafi handtekið mig; nú, ef svo skyldi fara, mun eg skilja eptir 
hjá yður gjafabrjef þess efnis, að þjer verðið eigandi að húsi þessu 
og öllu, sem í því er, og getið þjer þá undireins sezt að í því.“ 
þegar hann hafði ritað skjal þetta, ljet hann lík konunnar og höfuð 
hennar niðurí poka, tók hann síðan uppá herðar sjer og gekk ofan 
eptir strætum þeim er lágu niður að sjónum. En hann var 
skamma leið kominn, er hann mætti lögreglustjóranum, sem var 
þá á næturgöngu sinni, tóku þjónar hans Bahader undireins fastan. 
Fundu þeir líkið blóðugt Í pokanum, og þekkti dómarinn 
héstavörðinn þó hann væri í dularbúningi, en ekki þorði hann að 
lífláta svo háan embættismann, án þess konungur vissi af og fór 


251 


því með hann á hans fund um morguninn. Sagði dómarinn frá 
ódáðaverki því, er hann hugði hestavörðinn hafa unnið. Atyrti þá 
konungur Bahader ákaflega og mælti: „þú drepur þá þegna mína 
til að ræna þá og fleygir líkum þeirra í sjóinn, svoað illvirki þín 
dyljist. — Látið þegna mína verða óhulta fyrir honum og festið 
hann á gálga?“ Gaf Bahader sig undir dóm þenna með auðsveipni, 
þó hann væri saklaus, og mælti ekki orð sjer til rjettlætingar. 
Ljet þá dómarinn fara burt með hann, og meðan verið var að 
reisa gálgann ljet hann kallara kunngjöra um alla borgina, að hinn 
æðati hestavörður yrði líflátinn um hádegisbil fyrir morð eitt. 
Hafði Amgiad beðið þess, að Bahader kæmi aptur og heyrir hann 
nú að þetta er kallað fyrir utan húsið. Brá honum ógurlega 
við og segir hann við sjálfan sig: „Eigi nokkur að láta líf sitt 
vegna þessarar illfúsu konu, þá skal hestavörðurinn ekki verða 
fyrir því, og ekki þoli eg það, að hinn saklausi sje drepinn í stað 
hins seka.“  Athugaði hann þetta ekki frekara, en hljóp undireins 
til aftökustaðarins; streymdi lýðurinn þangað úr öllum áttum. En 
jafnskjótt sem Amgiad sá dómarann, er ljet leiða Bahader til 
gálgans gekk hann til hans og mælti: „Herra! eg er hingað kom- 
inn til að segja yður og sverja, að hestavörðurinn er sýkn af dauða 
konu þessarar. Eg er valdur að þeim glæp, sem á hann er borinn, 
ef það er glæpur, að drepa vændiskonu, er sjálf ætlaði að veita 
honum bana. En það atvikaðist þannig.“ Sagði Amgiad dóm- 
aranum nú upp alla söguna frá viðskiptum sínum við konuna, 
sem hann hafði drepið. Ljet dómarinn þá ekki verða af lífláti 
Bahaders, heldur fór hann með hann til konungs ásamt Amgiad: 
vildi konungur sjálfur heyra Amgiad sanna sakleysi hestavarðarins. 
Notaði Amgiad tækifæri þetta til að segja konungi ítarlega sögu 
sína og Assads bróður síns. En er hann hafði lokið henni, sagði konungur 
sjer þykja væntum, að þeir væru orðnir kunnugir hver öðrum fyrir atvik 
þetta og gaf hann bæði honum og hestaverðinum líf; lofaði hann 
hestavörðinn fyrir góðvilja þann, er hann hafði sýnt Amgiad og 
gaf honum aptur emhætti sitt, en Amgiad gerði hann að stórvezír 
sínum. — „Eg ætla með því,“ mælti konungur, „að gera yður 
skaðlausan af meðferð þeirri, er þjer urðuð fyrir af föður yðar, því 
hún var ranglát, þó honum væri nokkur vorkunn. En hvað 


252 


Assad bróður yðar snertir, þá leyfi eg yður að neyta alls þess 
valds, sem eg hef fengið yður í hendur, til að láta leita hann upp.“ 
þakkaði Amgiad konungi Magíanna og tók við stórvezírs embættinu 
og, neytti þvínæst allra ráða til að finna bróður sinn aptur. 
Fóru kallarar hvervetna um borgina og kunngjörðu, að hver sá 
maður, sem gæti haldið honum til skila eða sagt til hans skyldi 
fá mikil verðlaun. Voru menn sendir til að leita hans, og höfðu 
þeir sig alla við, en gátu engar frjettir fengið af honum. 

það er nú af Assad að segja, að hann sat í myrkvastofunni 
undir jörð niðri, þarsem karlinn hrekkvísi hafði sett hann í varð- 
hald. Þær Bostane og Kawane dætur karlsins kvöldu hann með 
sömu grimmd og“ áður. En nú bar hina miklu hátíð eldsdýrkenda 
að hendi, og var skip það búið út, er vant var að fara til 
eldfjallsins, og skyldi Behram skipstjórnarmaður vera fyrir því, en 
hann fylgdi ákaft fram trú Magía. þegar skipið var seglbúið, var 
Assad fluttur útá það í kistu, sem til hálfs var full af vörum, og 
var hún látin neðst í skipið; voru nokkur göt á henni. til þess að 
Assad gæti dregið að sjer andann. En áðurenn skipið færi, fór 
Amgiad stórvezír sjálfur útá það, því honum hafði borizt til eyrna, 
að eldsdýrkendur væru á ári hverju vanir að blóta Mahómets 
manni á eldfjallinu, hugsaði hann með sjer, að vel gæti verið að 
þeir hefðu kosið Assad til þess, ef þeir hefðu fest hendur á honum. 
Ljet hann því alla sjómenn -og farþega ganga uppá þilfar, meðan 
hans menn ransökuðu skipið, en ekki fundu þeir Assad, því hann 
var vandlega falinn. þvínæst ljet skipið úr höfnum og jafnskjótt 
sem það var komið „út á rúmsjó, ljet Behram taka Assad upp úr 
kistunni og setja hann í fjötra, svo að hann ekki skyldi steypa 
sjer fyrir borð af örvæntingu útaf dauðdaga þeim, er fyrir honum 
lá. En að nokkrum dögum liðnum snjerist vindurinn, er allt 
til þessa hafði verið hagstæður og brast á stórviðri. Missti skipið 
þá stefnu sinnar og vissu þeir Behram og stýrimaður ekki hvar 
þeir voru; voru þeir hræddir um, að þá mundi þá og þegar reka 
á kletta. En er veðrið var sem hvassast sázt til lands, og varð 
Behram illt við, er hann sá, að þar var höfn og aðsetursborg 
Margiane drottningar. —Trúði hún á Mahómet og var svarinn 
óvinur eldsdýrkenda, leið hún þá ekki í ríki sínu og leyfði ekki 


253 


einusinni skipum þeirra að leggja þar að landi. En nú varBehram 
ómögulegt að sneyða hjá höfn aðsetursborgar hennar, því ella 
mundi hann hafa týnzt við hina sæbröttu hamra, er gnæfðu 
hvervetna fram með ströndinni. Ráðgaðist hann í vandræðum 
þessum við stýrimann og aðra sjómenn og mælti: „Börn mín! 
þið sjáið í hvílíkar nauðir við erum komnir. Eitt af tvennu 
liggur fyrir oss, annaðhvort að týnast í sjáfaröldlunum eða að forða 
oss. á land Margiane drottningar, en þjer vitið að hún ber óslökkv- 
andi hatur til vorrar trúar og játenda hennar. Mún hún vafalaust 
taka skip vort og láta drepa oss alla miskunarlaust. Veit eg hjer 
ekki nema eitt ráð, er kann að duga. það er mín tillaga, að 
vjer leysum úr fjötrum Mahómets manninn, sem vjer höfum innnan- 
borðs, og færum hann í þrælabúning. þegar drottning kallar mig 
á sinn fund og spyr um atvinnu mína, mun eg látast vera 
mansölumaður og segjast hafa selt alla þrælana nema einn, og 
ætla að hafa hann eptirleiðis fyrir skrifara, því bann sje bæti læs 
og skrifandi. Mun henni þá verða hugur á að sjá hann og með 
því hann er fríður sýnum og sömu trúar sem hún, mun hún kenna 
í brjóst um hann og fala hann af mjer, mun hún fyrir hið sama 
líða oss í höfn sinni þangað til veður batnar. Nú ef þjer vitið 
betra ráð, þá er eg fús að heyra.“ Stýrimaður og hásetar fjellust 
á ráð hans, og ljet Behram þegar leysa Assad úr fjötrum og 
færa hann í þokkaleg þrælaföt, er sæma máttu skipsskrifara. En 
er öllu þessu var svo í lag komið, sem hann vildi, sigldi skipið 
inná höfnina og lagðist við akkeri. Sást útá sjóinn úr höll 
drottningar og lá aldingarður hennar allt niður að sjáfarmálinu. 
Sá hún því þegar skipið hafnaði sig og sendi undireins boð eptir 
skipstjórnarmanni, ljek henni svo mikil forvitni á að tala við 
hann, að hún gekk til móts við hann í aldingarðinum. 

Behram hafði gert ráð fyrir því, að drottning mundi senda 
eptir sjer og fór hann til lands med Assad kóngsson; hafði hann 
lagt ríkt á við hann, að hann skyldi segjast vera þræll hans og 
skrifari. —Fleygði hann sjer fram fyrir fætur drottningarinnar og 
sagði henni, hversu sjer hefði verið nauðugur einn kostur að 
hleypa inn á höfnina, kvaðst hann vera mansölumaður og hafa 
selt alla þræla sína, nema Assad, er hann hafði með sjer, og væri 


254 


hann skrifari hans. — Varð Assad drottningu vel að skapi undireins 
í fyrsta bragði, og þókti henni vænt um, að hann var þræll. 
Ásetti hún sjer.að kaupa hann, hvað dýr sem hann yrði, og spurði 
hann að nafni. Svaraði Assad þá og feldi tár af augum: „Mikla 
drottning! vill yðar hátign vita það nafn, er eg bar áður eða það, 
sem eg ber nú.“ „Heitið þjer þá tveimur nöfnum ?“ mælti drottn- 
ing. „því er nú verr,“ ansaði Assad, „að eg áður hjet Assad, *) 
en nú heiti eg Moatarr.“**) Drottning skildi eigi til fulls, hvað 
í svari þessu lá, en hjelt að hann ætti við ánauð sína og rjeði af 
því að hann mundi vera vitur maður. Tók hún aptur þannig til 
orða: „Fyrst þjer eruð skrifari, munuð þjer víst skrifa fallega hönd; 
lofið mjer nú að sjá rithönd yðar.“ Hafði Behram fengið Assad 
pappír og skriffæri og bar hann hvorttveggja við belti sitt ; ætlaði Behram 
með því að gera sögu sína sennilegri. Ritaði kóngssonur nú vísur 
þessar á blað. 


Fellur fjærsýnn 

Í társ gryfju 

þá, er skammsýnn skirrist, 
Opt óvitur 

Orð þau firrist, 

Er fjölvitran fella. 


Svelta og sýta 
Sanntrúaðir, 

En guðníðingar 
Gengi fagna, 

' Hve má hulin rök 
Hugur skilja ? 

En þó fer allt 

Að allvalds ráði. 


Rjetti Assad drottningu blaðið og fannst henni ekki minna til 
efnisins enn skriptarinnar svo að hún fjekk á honum hinn bezta 


*) Þ. e. Alltof sæll. 
**) Þ. e. sá, sem ekki þorir að segja, hvers hann þarf í vandræðum sínum. 


253 


þokka og hrærðist til meðaumkvunar með honum. þegar hún 
hafði lesið vísurnar sagði hún við Behram: „Eg set yður tvo kosti, 
annaðhvort að selja mjer eða gefa mjer þræl þenna. Má vera 
að þjer ekki hafið minni hag á að gefa mjer hann enn selja.“ 
Svaraði Behram þá af ósvífni og kvaðst ekki þurfa að kjósa um 
kosti, því hann þyrfti þrælsins með og ætlaði sjer að halda honum. 
Varð drottning þá uppvæg og vildi engum orðum skipta við 
Behram, tók hún í hönd Assad og ljet hann ganga á undan sjer 
inn í höllina, en til Behrams ljet hún skila, að ef hann lægi þar 
á höfninni næstu nótt, skyldi hún gera allan skipsfarminn upptækan, 
en láta brenna upp skipið. Varð Behram þá að fara útá skipið 
aptur og undi hann illa ferð sinni; ljet hann að öllu búa skipið 
til burtsiglingar og var storminum þó eigi slotað til fulls. 

þegar Margiane drottning var komin inn í höllina skipaði hún, 
að undireins skyldi bera kvöldmat á borð og fór hún með Assad 
inní herbergi eitt og ljet hann setjast þar hjá sjer. En er hann 
færðist undan, því slíkt var of mikil virðing fyrir þræl, tók hún 
þannig til máls: „Fyrir stundarkorni síðan voruð þjer þræll, en nú 
eruð þjer það ekki lengur. Setjist nú niður hjá mjer og segið 
mjer sögu yðar, því hún mun vera frábær, ræð eg það bæði af 
því, er þjer skrifuðuð til að sýna mjer sýnishorn rithandar yðvarrar 
'og svo af ósvífni mansölumannsins.“  Ássad hlýddi henni og 
svarabi: „Eigi skjátlast yðar hátign í því, saga mín er frábær, 
sem að líkindum ræður. Eg hef þolað miklar píslir og hörmung- 
ar og eg átti dauðann fyrir höndum, en þjer frelsuðuð mig með 
konunglegum drengskap; megið þjer af því ráða, hvílíkan vel- 
gjörning þjer hafið auðsýnt mjer og mun það mjer aldrei úr minni 
líða. — En áðurenn eg segi frá þessum skelfilegu fádæmum, verð 
eg að hverfa til upphafs sögunnar og byrja á upptökum rauna 
minna.“  Örfaðist forvitni drottningar við formála þenna og sagði 
Assad henni nú upp alla sögu sína, frá ætterni sínu og frá Amgiad 
bróður sínum allt þangað til þeir skildu. Sagði hann og frá 
harmkvælum þeim, er hann varð að þola í fangelsinu og gat þess, 
að eldsdýrkendur hefðu ætlað að blóta sjer á eldfjallinu. En er 
hann hafði lokið sögu sinni, segir drottning, sem nú var orðin enn 
reiðari eldsdýrkendum enn hún hafði verið áður: „Kóngsson! svo 


256 


mikla andstyggð, sem eg jafnan hef haft á eldsdýrkendum, þá hef 
eg samt sýnt þeim of mikla mannást, ep úr því þeir hafa farið 
svo grimmlega með yður og haft svo afskaplegt ódæði í hug, að 
blóta yður, þá segi eg þeim -eylífan ófrið á hendur.“ Ætlaði hún 
að fara um þetta fleirum orðum, en þá var matur á borð borinn 
og settist hún til borðs með Assad; fannst henni svo mikið um 
orð hans og yfirbragð, að hún fjekk ást á honum og langaði til, 
að sem bráðast mætti svo bera undir, að hún gæti látið hann 
skilja það á sjer. „„þjer verðið,“ mælti hún, „að taka yður gildar 
skaðabætur fyrir föstur og illt viðurværi, er þjer höfðuð hjá 
eldsdýrkendunum, og munuð þjer þurfa næringar eptir slíkar raunir.“ 
Slík og önnur kurteisleg orð sagði hún við Assad, hjelt að honum 
að borða og ljet skenkja á hvern bikarinn af öðrum handa honum. 
Stóð borðhald þetta lengi og drakk Assad nokkru meira enn hent 
var. En er borið var af borði þurfti hann að bregða sjer út og 
fór svo laglega að því, að drottning varð þess ekki vör. Gekk 
hann útí hallargarðinn og þaðan ínní aldingarðinn, því hliðið stóð 
opið; gekk hann þar stundarkorn sjer til skemmtunar. Bar hann 
seinast að gosbrunni einum, sem var hvað mest til inndælis í 
garðinum, þvoði hann þar hendur sínar og andlit, svo að sjer yrði 
svalara, lagðist hann þvínæst niður á grasbekkinn, sem var úm- 
hverfis brunninn og sofnaði þar. 

- Nú var nótt fyrir hendi og með því Behram þókti uggvænt, 
að drottning kynni að efna hótunar orð sín, þá hafði hann þegar 
dregið upp akkeri. Var hann næsta hugsjúkur útaf því, að hann 
hafti miszt Assad, svo að hann ekki gat blótað honum, einsog hann 
hafði ætlað; en það var honum samt nokkur huggun, að veðrið 
lægði og vindur bljes af landi svo að vænlegt var til burtsiglingar. 
En er hann hafði látið háseta fara útí stærri skipsbátinn og róa 
skipið útúr höfninni, sagði hann þeim, að þeir mættu eigi koma 
uppá skipið ennþá. því hann ætlaði að fá þeim nokkur ker og 
skyldu þeir fara og sækja vatn. En þeir færðust undan, því 
þeir vissu ekki hvar vatn var fáanlegt; en þegar Behram var hjá 
drottningunni í aldingarðinum, hafði hann sjeð gosbrunninn, og 
sagði hann nú hásetum sínum að lenda hjá aldingarðinum og 
klifrast yfir garðinn, sem ekki væri hærri enn svo sem svaraði 


257 


hálfri mannhæð, mundu þeir þá í miðjum aldingarðinum fá nóg 
vatn í dældinni kringum brunninn. 

Rjeru nú hásetar þangað og komu að garðinum, klifruðust þeir 
yfir hann, hver með sitt ker og varð þeim ekki mikið fyrir því. 
En er þeir komu að vatnsdældinni, sáu þeir mann sofandi á 
bakkanum, læddust þeir að honum og sáu, að þar var Assad. Slóu 
þá nokkrir af skipverjum hring utan um hann, en aðrir helltu sem 
hljóðlegast vatni á kerin; voru hinir búnir til að halda honum, ef 
hann vaknaði. —- En hann gaf þeim nógan tíma til að ljúka af 
verki sínu, og loksins þegar búið var að fylla kerin og þeim var 
lypt upp á þá, er bera skyldu, lögðu hinir hendur á Assad. — 
Ljetu þeir hann engan tíma hafa til að ranka við sjer og báru 
hann ásamt vatnskerunum yfir garðinn og ofaní bátinn, rjeru síðan 
í skyndi út að skipinu. 1 

En er þeir voru nærri komnir að borði, kölluðu þeir hlakkandi 
til skipstjórnarmanns, að nú skyldi hann láta slá bumburnar, því 
þeir færðu honum þræl hans. — Gat Behram eigi skilið í því, að 
hásetar hans hefðu fundið Assad og náð honum, en vegna nátt 
myrkursins gat hann ekki sjeð hann í bátnum. — Beið hann þess 
næsta óþolinmóður, að þeir kæmu upp á skipið, svo að hann gæti 
spurt þá, hvað þeir ættu við, en er hann sá Assad bersýnilega 
með augum sínum, varð hann frá sjer numinn af kæti.  Spurði 
hann þá alls ekki, hvernig happ þetta hefði borið þeim að höndum, 
en ljet undireins setja hann í fjötra; var báturinn þvínæst dreginn 
uppá skipið og sigldu þeir aptur með fullum seglum til eld- 
fjallsins. 

Í fyrstunni fjekk það Margiane drottningu engrar áhyggju, er 
hún sá að Assad kóngsson var genginn útúr herberginu. #Ljek 
henni enginn efi á, að hann mundi koma aptur og beið hún hans 
með óþolinmæði, en er nokkur stund var liðin og Assad kom eigi 
að heldur, varð hún áhyggjufull og skipaði þjónustukonum sínum 
að leita að honum. — En þær urðu einskis vísari og var hans 
leitað með ljósi, en það kom fyrir ekki. þá varð drottning utan 
við sig af hræðslu og fór sjálf að leita með logandi blysum, sá hún 
að aldingarðurinn stóð opinn og leitaði hún um hann allan með 


þjónustukonum sínum. En er hún gekk hjá vatnsdældinni, sá 
þúsund og ein nótt. II. 17 


258 


hún hvar skór lá á grasbekknum og kannaðist hún við, að 
það var annar þeirra, er kóngsson hafði gengið með. Rjeði hún 
bæði af þessu og af því, að vatni hafði verið hellt niður kringum 
dældina, að Behram kynni að hafa flutt hann á burt. með sjer. 
Ljet hún undireins spyrjast fyrir, hvort hann væri ennþá á höfninni, 
varð hún þess þá vísari, að hann hafði haft uppi segl rjett undir 
nóttina, en dvalið stundarkorn og sent bát til að sækja vatn Í 
aldingarðinn. *Ljet hún þá skila til manns þess, sem var fyrir 
hinum tíu herskipum hennar, er allajafna lágu alskipuð mönnum 
og seglbúin á höfninni, að hún ætlaði sjálf að stíga á skipsfjöl 
næsta morgun. — Stefndi þá sjóliðsforingi saman liði sínu og 
sveitarhöfðingjum, og voru þeir allir komnir útá skip á tilteknum 
tíma. — Stje nú drottning á skip og jafnskjótt sem flotinn var 
kominn út úr höfninni og segl voru upp dregin, sagði hún fyrir- 
liðanum, að hún ætlaði að ná kaupmanni þeim, er siglt hafði af 
höfninni kvöldið áður. — „Skuluð þjer,“ mælti hún, „eiga alls 
kosti við hann, ef hann verður tekinn, en ef við ekki náum honum, 
þá varðar það lífi yóru.“  Hjeldu nú hin tíu skip á eptir Behram 
í tvo daga svo að eigi sást til hans, en er ljómaði af hinum 
þriðja degi sást skip hans, og um hádegis bil fengu hin skipin 
kvíað það svo, að ómögulegt var að komast undan. 

Þegar grimdarseggurinn Behram sá hin tíu skip, ljek honum 
alls enginn efi á, að Margiane drottning sendi flota þenna til að 
elta hann, og veitti því Assad iljastroku. — Hafði enginn dagur 
liðið svo, frá því hann lagði á stað frá borg Magíanna, að hann 
ljeti það hjá líða, en í þetta skipti misþyrmdi hann honum venju 
fremur. — þegar hann nú sá að hann var kvíaður af skipunum, 
átti hann mjög úr vöndu að ráða, því hjeldi hann Assad hjá sjer, 
þá var það sama sem hann játaði sökinni á hendur sjer, en ef hann 
dræpi hann, þá var hann hræddur um, að einhver merki þess 
kynnu að sjást. Ljet hann þá loksins leysa af honum fjöturinn og 
fara með hann uppúr kjalsoginu, og leiða fram fyrir sig; „það er 
þjer að kenna,“ mælti hann, „að okkur er veitt eptirför,“ og að 
svo mæltu. hratt hann honum útí sjóinn. — En Assad var hinn 
sundfærasti maður og neytti hann knálega handa og fóta, var 
straumurinn og hagstæður, svo að honum tókst að ná landi. þegar 


259 


hann var kominn á þurt land, varð honum það fyrst fyrir, að hann 
færði drottni þakkir fyrir, að hann hafði frelsað hann úr slíkum 
háska. þvínæst afklæddist hann og vatt sjóinn úr vosklæðum sínum, 
breiddi þau síðan til þerris á klettunum og þornuðu þau skjótt, því veður 
var heitt af sól og var jörðin hlýnuð af geislum hennar. — Meðan á þessu 
stóð, hvíldi hann sig, og barmaði sjer útaf bágindum sínum; vissi hann 
hvorki, hvar hann var, nje heldur, hvert fara skyldi. Fór hann aptur í föt 
sín og gekk nú jafnan með sjó fram, þangaðtil hann kom að 
förnum vegi og fylgdi hann honum. Gekk hann í rúma tíu daga 
um óbyggðir og nærðist ekki af öðru enn aldinum og jurtum, er 
spruttu á lækjarbökkum. Eptir langan tíma bar hann að borg 
einni, og sá hann skjótt, að það var Magía borgin, þarsem hann 
hafði verið svo illa útleikinn; varð hann þess áskynja, að Amgiad 
bróðir hans var nú stórvezír. Varð hann því feginn og einsetti 
sjer að koma ekki nálægt nokkrum eldsdýrkenda, en leita jafnan 
til átrúenda Mahómets, því hann rankaði við að hann hefði sjeð 
nokkra af þeim þá er hann fyrsta sinn kom í borgina. En með 
því nú hallaði út degi og hann vissi, að sölubúðum var lokað, en 
fátt manna á borgarstrætum, kaus hann heldur að láta fyrirberast 
á greptrunarstaðnum fyrir utan borgina; voru þar margir legstaðir 
með hjálmþökum. Hitti hann einn, er stóð opinn, gekk hann þar 
inn og rjeði af að vera þar um nóttina. 

Nú skal aptur segja af Behram og skipi hans; var það 
umkringt af skipum Margiane drottningar jafnskjótt sem hann hafði 
fleygt. Assad í sjóinn. — Var þar enginn kostur að verjast og ljet 
Behram hlaða seglum, er skip drottningar renndi að, til merkis um 
að hann gæfi sig á hennar vald. Gekk hún uppá skip hans 
og spurði hann, hvar skrifarinn væri, sem hann hefði verið svo 
djarfur að nema burt eða láta nema burt úr höll sinni. Behram 
sór og sárt við lagði, að hann væri ekki á skipi hans og sagði 
að hún mætti láta ransaka það, svo að augljóst yrði, að hann var 
saklaus. Skipaði þá drottning að leita og var það gert svo 
rækilega sem auðið var, en ekki fannst maður sá, er hana langaði 
svo mjög til að finna, bæði af því hún unni honum og var drenglynd 


af náttúrufari. Var þá við sjálft búið, að hún mundi vega að 
17* 


260 


Behram, en hún stillti þó geð sitt og ljet sjer nægja að taka frá 
honum skipið og skipsfarminn. 

þeir Behram og hásetar hans fengu bátinn, til þess að þeir 
gætu komist á land og tókst þeim það; komu þeir að borg 
Magíanna sömu nóttina, sem Ássad var á greptrunarstaðnum. 
Borgarhliðum var lokað og sá Behram því ekki annað sýnna, 
enn að leita sjer nmáttbóls á greptrunarstaðnum, en til allrar 
óhamingju bar hann að legstaðnum, sem Assad var í, lá hann þar 
sofandi og hafði sveipað skikkjunni um höfuð sjer. þegar hann 
heyrði háreystið reis hann upp og spurði, hver þar væri, en Behram 
þekkti hann þá undireins. „Skoðum nú!“ mælti hann, „þarna ert 
þú kominn, sem veldur því, að eg: hef ratað í æfilangt ólán. Í 
þetta sinn var þjer ekki blótað, en þú mátt reiða þig uppá, að það 
verður næsta ár.“ Að. svo mæltu fleygði hann sjer ofaná Assad, 
tróð uppí hann klút svo að hann ekki gæti kallað, og ljet háseta 
sína binda hann. Um morguninn þegar borg hliðinu var upp lokið 
veitti honum hægt að komast með Assad gegnum afvikin stræti, 
þarsem enginn var kominn á fætur, og fara með hann til karlsins, 
sem hafði svikið hann á svo svívirðilegan hátt. Ljet Behram 
undireins kasta honum í sömu díflissuna, sem hann hafði 
sókt hann í, og sagði karlinum hversu slysaleg för sín hefði 
orðið, og væri hann nú aptur kominn við svo búið. Sá nú Assad 
að hann var aptur kominn þangað, sem hann hafði þolað svo 
mikil harmkvæli. Nú átti hann hinar sömu píslir fyrir höndum, 
sem hann áður hugðist með öllu við sloppinn, og grjet hann yfir 
sínum hryggilegu forlögum; í sama bili sjer hann Bostane koma 
inn með staf í hendi, eitt brauð og vatnskrukku. Ilmennið gamla 
hafði ekki gleymt að biðja dætur sínar fyrir að kvelja Assad miklu 
grimmlegar enn að undanförnu. þegar hann sá hina miskunar 
lausu kvennsnipt, fór um hann hryllingur, því hann hugsaði til 
kvala þeirra, er hann nú átti yfir höfði sjer á degi hverjum í heilt 
ár, áðurenn hann dæji skelfilegum dauðdaga. 

Ljek nú Bostane Assad eins grimmlega og áður, en svo fór 
loksins, að hún viknaði, því hann kveinaði og barmaði sjer, beiddi 
innilega vægðar og tárfeldi; tók hún þá að gráta með honum. 
„Herral“ mælti hún, „í því hún hætti að lemja hann, „eg bið 


261 


yður fyrirgefa mjer harðúð þá, er eg hef sýnt yður áður og nú fyrir 
skemmtu látið yður kenna á. Áður mátti eg eigi óhlýðnast föður 
mínum, sem er yður ofsareiður að orsakalausu og sárlangar að 
fyrirkoma yður; en nú er eg loksins búin að fá andstypð á þessari 
grimd. Huggist nú, hörmungar yðar munu enda taka, og skal eg 
reyna að gera góðar yfirbætur allra ávirðinga minna. Áður tölduð 
þjer mig á meðal heiðingja en nú megið þjer hafa fyrir satt, að 
eg sje mahómedanskrar trúar. Einn af þrælum mínum, sem er 
yðar trúar, hefir veitt mjer nokkra tilsögn í trúarbrögðum yðar 
og vona eg að þjer fullkomnið það, sem hann hefir uppbyrjað. 
En svo að þjer sjáið þess vott, að eg hef góðan vilja, þá bið eg 
sannan guð að fyrirgefa mjer öll.þau afbrot, sem eg hef gerzt sek í 
við hann, með því að misþyrma yður; hef eg það traust á honum, 
að hann láti mig finna ráð til að veita yður fullkomið frelsi.“ 
Voru þessi orð hennar Assad til mikillar huggunar, og þakkaði 
hann guði fyrir, að hann hafði hrært hjarta Bostane. þakkaði hann 
henni fyrir að hún bar svo góðan þela til hans, og gerði allt sitt 
til að styrkja hana í áformi sínu, kenndi hann henni enn betur 
trúarbrögð Mahómets og sagði henni sögu sína og allar þær ófarir, 
er hann hafti ratað í, þrátt fyrir tign sína og ættgöfgi. En er 
hann var genginn úr skugga um, að hún var. einbeitt í hinu góða 
áformi sínu, spurði hann, hvernig hún ætlaði að dylja þetta fyrir 
systur sinni og aptra henni frá að misþyrma sjer. Sagði hún þá, 
að hann mætti eiga víst, að hún skyldi svo koma ár sinni fyrir 
borð, að Kawane ekki leggðist framar á hann, og hughreystist 
hann við það. Enda tókst henni alltaf að verða fyrri til enn 
Kawane í hvert skipti, sem hún ætlaði ofaní díflissuna. Kom nú 
Bostane opt til Assaðs, en nú færði hún honum ekki vatn og 
brauð heldur vín og góðan mat, er hún ljet tólf mahómedanskar 
ambáttir til reiða, þær er henni þjónuðu. Mataðist hún og stundum 
sjálf með honum og gerði allt, sem í hennar valdi stóð til að 
hugga hann. 

það var nokkrum dögum eptir þessi heppilegu umskipti, að 
Bostane sat við húsdyr, heyrði hún þá að kallari nokkur kunn- 
gjörði eitthvað, svo langt í burtu að hún heyrði eigi orðaskil. En 
er hann kom nær, gekk hún á hurðar bak og hjelt henni opinni 


262 


til hálfs, sá hún að kallarinn gekk á undan Amgiad stórvezír, 0g 
fylgdu honum margir af embættismönnum hans og þjónum. 
Örskammt frá húsdyrunum tók kallarinn upp auglýsingu sína og 
hrópaði hárri röddu : 

„Hinn hágöfugi stórvezír, sem hjer er nærstaddur, leitar að 
ástkærum bróður sínum, er hvarf honum fyrir rúmu ári síðan.“ 
þvínæst las hann upp lýsingu á honum og mælti: „Hafi nokkur 
maður hann hjá sjer eða viti, hvar hann hefst við, þá skipar stór- 
vezírinn honum að fara með hann á sinn fund eða segja sjer til 
hans, og heitir hann góðum verðlaunum. En leyni nokkur honum 
og verði uppvís að því, þá lýsir stórvezfrinn því yfir, að þeim 
manni, konu hans, börnum og ættingjum skal refsað með lífláti, 
en hús hans skal niður brotið verða.“ þegar Bostane hafði heyrt 
auglýsingu þessa lokaði hún dyrunum í skyndi og fór til Assaðs, 
og kallaði til hans með miklum fögnuði: „Kóngssonl nú er 
óhamingja yðar á enda, komið með mjer og flýtið yður.“ Hafði 
hún tekið af honum fjöturinn undireins fyrsta daginn er hann kom 
aptur í díflissuna og gat hann því þegar í stað fylgt henni útá 
stræti; kallaði hún þá: „Hjer er hann! hjer er hann!“ Stórvezír- 
inn var ekki langt í burt og leit í kringum sig, þekkti Assad 
bróður sinn og hljóp í fang honum, því Amgiad hafði og kannazt 
við hann. Einn af embættismönnum þeim, er fylgdu honum varð 
að fá Assad hest sinn, fór Amgiad svo med bróður sinn sigri 
hrósandi til hallarinnar og leiddi hann á fund konungs; tók 
konungur Ássad upp í tölu vezíra sinna. Bostane vildi eigi fara 
aptur til föður síns, enda var hús hans rifið niður sama dag. 
Hafði hún aldrei haft augun af Assad á leiðinni til hallarinnar og 
var farið með hana til drottningarinnar. 

þeir Behram og faðir hennar voru leiddir fram fyrir konung 
með hyski sínu og voru þeir dæmdir til að hálshöggvast. —Fjellu 
þeir á knje og beiddu miskunar, en hann svaraði: „Ykkur skal 
engin miskunn sýnd, nema þið látið af eldsdýrkun og gerist játendur 
Mahómets.“ það gerðu þeir ásamt öllu hyski sínu og unnu 
sjer það til lífs. 

Nú með því Behram tók trú Mahómets og Amgiad vildi bæta 
honum tjón það, er hann áður hafði beðið, þá veitti hann honum 


263 


eitt af hinum æðstu embættum og fjekk honum bústað í húsi sínu. 
Skömmu síðar heyrði Behram sögu velgjörðamanns síns og Assaðs 
bróður hans, bauðst hann þá til að búa skip og flytja þá til 
Kamaralsamans konungs, föður þeirra; kvað hann konung mundu 
hafa komizt að sakleysi þeirra á þeim tíma, er liðinn var og mundi 
honum verða frábær fögnuður að finna þá aptur. þeir kóngs- 
synir glöddust við orð hans, en tárfeldu þó um leið og segir Behram 
því: „„Grátið ekki, því ykkur og ættmennum ykkar mun aptur 
samfunda auðið einsog þau Neama og Noam fundust aptur.“ „Og 
hver voru þau Neama og Noam? hvernig er saga þeirra?“ spurðu 
þeir Amgiad og Assad og sagði Behram þeim þá sögu þessa: 


Sagan af Neama og Noam. 


Einusinni var í borginni Kufah maður, er Rabia hjet; var 
hann einhver hinn auðugasti og tignasti allra borgarmanna. Guð 
hafði gefið honum einn son, er hann kallaði Neama Allah, (guðs 
gjöf); unni hann drengnum hugástum og hafði lagt hina mestu 
alúð við hann frá blautu barns beini. það var einhverju 
sinni, að hann gekk yfir mantorg og sá hvar ung og fögur kona 
var leidd fram til sölu, hafði hún lítið meybarn á armi sjer 
yndislega fagurt. Gerði hann mansalsmiðli einum bendingu að koma 
og spurði hvað ambáttin með barnið ætti að kosta. „Fimmtíu 
sekkínur,“ svaraði hann og sagði því Rabia: „Hjer er andvirðið; 
semjið undireins kaupbrjefið og fáið eiganda ambáttarinnar fjeð.“ 

Þegar kaupin voru gerð og Rabia hafði borgað mansalsmiðlinum 
tók hann við ambáttinni og. barninu og fór með þau heim til sín. 
þegar kona hans sá hann koma með þetta föruneyti, spurði hún 
hver konan væri. það er ambátt, sem eg keypti mjer núna,““ 
ansaði Rabia, „af því mjer leizt svo vel á hana dóttur hennar 
litlu, það er ætlun mín, að hún muni einhverntíma bera af öllum 
konum bæði í Persíu og Arabíu fyrir fegurðar sakir. Hún er nú 
á aldur við Neama og geta þá bæði börnin leikið sjer saman.“ 

þau Neama og Noam voru nú uppalin saman þangaótil þau 
voru tíu vetra og jókst þeim fegurð og atgjörfi, hverju í kapp við 
annað. — Kölluðu þau hvert annað bróður og systur, þangaðtil 
Rabia einhverju sinni tók son sinn afsíðis og sagði við hann: 


264 


„Son minn! hún Noam er ekki systir þín, heldur ambátt þín. 
Eg hef keygt hana handa þjer, meðan þú lágst í vöggu og 
máttu ekki hjeðan í frá kalla hana systur þína.“ 

„Ef svo er, get eg átt hana,“ ansaði Neama glaður og flýtti 
sjer til móður sinnar til að segja henni, hvers hann væri orðinn 
vísari og hvað hann hefði í huga. Móðir hans var góð kona 
og eins eptirlát honum og faðir hans, segir hún því: „Hún 
Noam er ambátt þín og þú mátt gera við hana, hvað þjer 
líkar.“ En er Neama var svo æskilega svarað, vatt hann bráðan 
bug að því að eiga Noam, því hann hafði brennandi elsku á henni, 
lifðu þau svo nokkur ár og fjell mjög ástúðlega á með þeim. 
Enda var hún makleg þeirrar ástar, er hann hafði á henni. Hún 
var frábærlega fríð yfirlitum og ágætlega vaxin, en þartil var lund 
hennar blíð og elskurík, hafði uppeldi hennar verið vandað mjög 
og var hún því prýðilega menntum búin. Hún las svo 
fallega, að yndi var á að hlýða og ljek á öll hljóðfæri.  Hrærði 
rödd hennar hvert hjarta er hún söng undir með fiðlu eða bjöllu 
bumbu,. og svo var henni ljett um kveðskap, að hún jafnaðist við 
hina mestu snillinga, er í þann tíma voru. Er þar stutt frá að 
segja, Noam mátti með rjettu nefnast fríðust og fullkomnust allra 
kvenna, er í Kufah voru. 

En meðan þau lifðu svo sælu lífi, var Hedschadsche, hraustur 
maður en harðráður, jarl kalífans Abdalmelek-ebn-Mervans í Kufah, 
og datt honum í hug að láta nema Noam burt til þess að fá 
kalífanum hana. Hafði hann heyrt mikið sagt af fegurð hennar og 
öðrum kostum og hugðist eigi mundu geta gefið kalífanum betri 
gjöf, því hann vissi að hann átti enga konu, er við hana jafnaðist. 
Gerði Hedschadsche því boð eptir kerlingu nokkurri, er opt hafði 
reynzt honum slúngin í þesskonar efnum. Skipaði hann henni að 
koma sjer í kunningsskap á heimili Rabia og vingast við Noam, 
svo. að hann gæti fengið færi á að nema hana burt. 

Næsta morgun fór kerling í þykk ullarföt og hengdi um háls 
sjer bænaband, er dregnar voru á stórar kúlur; tók hún staf í 
hönd sjer er kyrfis*) flaska hjekk við, og fór síðan á stað til húsa 


*) Jurtin eucurbita; hún ber ætilegan ávöxt kúlumyndaðan, með harðri skel. 


SR ar Aðrar 
2 Br 


265 


 Rabia. — Kom hún þangað um hádegisbæna tíma og drap á 


dyr, lauk dyravörður upp og spurði, hvað hún vildi. „Eg er vesæl 
þjónustukona drottins,“ ansaði kerling, „hádegisbæna tíminn kom 
mjer á óvart og bið eg því að mjer sje leyft inn að ganga í þetta 
helga og æruverða hús, svo eg geti gert þar bæn mína.“ Heyrði 
Neama orð þessi, gekk út og gerði dyraverði bendingu, að hann 
skyldi hleypa kerlingu inn; fór hann síðan sjálfur með hana inn í 
herbergi konu sinnar. En er hún sá Noam, varð hún frá sjer 
numin af einstakri fegurð hennar, kvaddi hana með lotningu og 
mælti: „Ó þú drottning mín! vertu falin handleiðslu guðs, sem 
samtengt hefur slíkan vænleik og fegurð, þarsem þið hjón eruð.“ 
þvínæst fleygði hún sjer niður fyrir framan hvolfstúku eina, fjell á 
knjebeð og baðst fyrir í einni lotu allt þangaóðtil nóttin datt yfir. 
þá sagði Noam loksins við hana: „„Guðhrædda móðir! hvílið yður 
nú um stund,“ veitti hún henni þvínæst mat og drykk og mælti: 
„„Neytið nokkurs af þessu, sem eg hef fyrir hendi og biðjið guð að 
uppfræða mig og. miskuna mjer.“ þannig átti Noam tal við 
kerlingu um stund og sagði síðan við mann sinn: „Eg vildi óska 
að þú gætir greitt eitthvað fyrir þessari gömlu konu; guðhræðslan 
skín útúr svip hennar. Gæti hún ekki verið til húsa hjá okkur 
um tíma ?“ „Láttu hana þá fá herbergi,“ mælti Neama, „svo hún 
geti í því þjónað guði sínum án þess nokkur trufli fyrir henni.“ 
Lá kerling alla nóttina á bæn og las í kóraninum, en er lýsti 
af degi, gekk hún á burt og grjet þá Noam, svo mikið þókti henni 
fyrir að skilja við flagðið. Daginn eptir kom hún aptur til þeirra 
Neama og Noam; heimsókti hún síðan þau hjón á degi hverjum 
og sýndu þau henni æ meiri og meiri virðingu. — Einusinni þegar 
hún og Noam voru einar saman, tók hún þannig til máls: „Göfuga 
frú! Þegar eg kem á hina helgu staði og bið fyrir yður, óska eg 
þess einatt, að þjer væruð með mjer og sæjuð hina guðhræddu 
öldunga, sem þar eru saman komnir, mundi guð fyrir þeirra 
bænastað veita yður, hvað sem þjer beidduð um.“ „það er hjartans 
ósk mín að fylgjast með yður,“ ansaði Noam. ; 

Næsta morgun kom hún aptur og með því Neama ekki var 
heima, sá hún sig ekki úr færi og sagði við Noam: „Við báðum 


266 


fyrir yður í allan gærdag. Látum okkur því ganga út í dag, svo 
við getum um stund verið í samneyti guðhræddra manna. Við 
getum verið komin heim áður enn Neama kemur aptur.“ þannig 
tókst kerlingu að ginna Noam með sjer; fór hún með hana til 
hallar Hedschiadsche og ljet undireins skila, að hún væri komin. 
En er hann kom inn í herbergið, sem kerling hafði fylgt Noam í, 
fjell hann í stafi við fegurð hennar, en er Noam sá hann, sveipti 
hún undireins blæjunni fyrir andlit sjer. Skipaði jarlinn einum 
af  sveitarforingjum „ sínum að taka með sjer fimmtíu riddara 
og flytja þessa fögru konu til Damaskus á einhverjum hinum 
bezta úlfalda, er hann hefði; skyldi hann afhenda konuna kalífanum 
Abdalmelek-ebn-Mervan. Sveitarhöfðinginn flýtti sjer og að hlýðnast 
skipun þessari, ljet hann setja Noam upp á fljótan úlfalda og 
lagði á stað. En Noam gerði ekki annað enn gráta og andvarpa 
á allri leiðinni útaf því, að hún var skilin frá manni sínum. 
þegar sveitarforinginn var kominn til Damaskus, beiddist hann 
leyfis að ganga á fund kalífans og fjekk hann honum brjef frá jarlinum. 
En er kalífinn hafði lesið það, spurði hann, hvar hin unga ambátt 
væri, var hún þá leidd fram fyrir hann og afhent honum. Skipaði 
kalífinn að leiða hana til herbergis eins, er hún ein skyldi vera í, 
og fór til konu sinnar að segja henni, áð Hedschadsche hefði keypt 
handa sjer ambátt eina af ætt konunganna í Kufah fyrir þúsund 
sekkínur og væri hún nýkomin.  Samfagnaði kona hans honum, 
er hún sá að þetta fjekk honum svo mikillar gleði. En ámeðan 
gekk systir kalífans inní herbergið, sem Noam var í og er hún sá 
hana mælti hún hátt: „Herra yðar hefði ekki keypt illa, þó hann 
hefði gefið hundrað þúsund gullpeninga fyrir yður.“ Gaf Noam 
orðum þessum engan gaum, en segir við hana: „Segið mjer í guðs 
nafni göfuga frú! hvaða höll þetta er, hver konungur á hana og í 
hvaða borg eg er?“ „þjer eruð í Damaskus,“ ansaði systir kalífans, 
„í höll bróður míns kalífans Abdalmelek-ebn-Mervans. Er yður 
þá þetta allt ókunnugt?“ „Eg veit alls ekkert um það,“ svaraði 
Noam. þá mælti systir kalífans: „Sagði maðurinn yður ekki, sá sem 
seldi yður og tók við fjenu, að kalífinn ætti að fá yður?“ þegar 
Noam heyrði þetta, hrundu fögur tárin um ásjónu hennar, formælti 
hún hinni svívirðilegu hrekkvísi, er henni hafði orðið að tjóni og 


267 


hugsaði með sjer: „þó eg segi allt, hvernig farið hefur, mun enginn 
trúa mjer, og vil eg því heldur þegja. Eg veit að guðs hjálp er 
ætíð nálæg mjer.“  Afþví hún var lúin eptir ferðina, ljet systir 
kalífans hana hvíla sig allan hinn næsta dag. Morguninn eptir 
færði hún henni lín, klæðnað, perlumen og armbönd og beiddi hana 
að búast í skart þetta að sjer áhorfandi. Rjett á eptir kom kalífinn 
og settist hjá Noam, hjelt hún þá höndum fyrir andlit sjer. En 
systir hans lofaði hana mjög og sagði hana vera gædda allri 
fegurð og yndisleik, beiddi hún Noam að synja honum eigi slíkrar 
fagnaðar sjónar. Allt fyrir það hjelt hún höndunum fyrir andliti 
sjer, en af því eina atviki, að kalífinn sá hina fögru handleggi 
hennar, feldi hann brennandi ástarhug til hennar. Sagði hann því 
við systur sína, að hann myndi koma að þriggja daga fresti og 
mælti ennfremur: „Eg vona að hún á þeim tíma verði þjer 
kunnugri og móttækilegri fyrir ást þá, er hún hefir blásið mjer í 
brjóst.“ þegar kalífinn var genginn burt, tók Noam á ný að 
hugleiða ástand sitt og kveina útaf því að hún var fráskila orðin 
manni sínum. Um kvöldið varð hún veik og vildi einskis neyta, 
og ljet fegurð hennar þegar ásjást. Varð kalífinn næsta áhyggju- 
fullur útaf sjúkleika hennar, gerði hann boð eptir hinum beztu 
læknum og fór með þá til hennar, en enginn þeirra gat komizt að 
undirrót veikinda hennar nje orðið henni að liði. 

Neama ætlaði nú að verða frávita af örvæntingu útaf missi 
konu sinnar; var hann þá ekki nema fjórtán vetra og var honum 
ekki grön vaxin. — Forðaðist hann þá staði, er rifjuðu upp fyrir 
honum ástir hans og flóði hann sífellt í tárum. Varð móðir hans 
næsta kvíðafull hans vegna og grjet hún og andvarpaði með honum 
alla nóttina. Leitaðist faðir hans við að hughreysta hann og kvað 
sjer þykja líklegt, að jarlinn hefði sjálfur látið nema burt ambáttina, 
og mundi hann ef til vill fá hana bráðum aptur; en það kom 
fyrir ekki, Neama vildi ekki taka neinni huggun og svo mjög fór 
harmur hans í vöxt, að vitsmumir hans tóku að skerðast; hann 
vissi nú ekki framar hvað hann sagði, nje heldur bar hann kennsl 
á menn þá, er til hans komu.  Sókti Rabia hina beztu lækna til 
sonar sína, en þeim bar öllum saman um, að honum mundi eigi 
fyrr batna enn hann fengi aptur ambáttina. þannig dróst hann upp 


268 


í þrjá mánuði og fór faðir hans að örvænta honum lífs. þá frjetti 
hann að til Kufah væri kominn læknir einn, sem væri afbragðs 
stjörnuspámaður, beiddi hann konu sína að senda eptir honum, því 
hann vissi ef til vill ráð til að lækna son þeirra. Voru þá gerð 
boð eptir læknirnum og er hann kom, ljet Rabia hann setjast niður 
hjá rúmi sonar síns. Tók þá læknirinn hönd hans og þreifaði um 
liðamótin, og er hann hafði virt hann vandlega fyrir sjer segir 
hann við Rabia brosandi: „Veikindi sonar yðar eru í hjartanu.“ 
Furðaði Rabia sig mjög á þessu og kvað það satt vera, og sagði 
honum allt, hvernig Noam var numin burt. þá mælti læknirinn: 
„Hin unga ambátt, er þjer talið um, er nú í Balsora eða Damaskus 
og það eitt getur orðið syni yðar tillífs, að hann finni hana aptur.“ 
„Ef þjer getið komið því til leiðar,“ mælti Rabia, „þá megið þjer 
verja til þess öllum fjármunum mínum, og skal eg gera yður að 
lánsmanni.“ „það skiptir minnstu,“ ansaði læknirinn persneski, 
vjek sjer þvínæst að Neama og mælti: „Verið hughraustur! 
yður skal bráðum verða hjálpað.“ Spurði hann Rabia, hvort hann 
hefði fjögur þúsund gullpeninga fyrir hendi; sókti Rabia þá undir- 
eins fjeð og fjekk lækninum. Sagði læknirinn þá, að hann ætlaði 
til Damaskus með sjúklinginn og sór hann, að hann skyldi ekki 
koma svo aptur, að hann ekki hefði með sjer ambáttina, sem 
Neama elskaði svo heitt. Spurði hann að nafni sjúklingsins, og er 
honum var það sagt sagði hann við Neama: „Heilir svo, Neamal 
herðið upp hugann og treystið almáttugum guði, — hans nafn sje 
vegsamað! Hann var sá sem samtengdi yður og unnustu yðar. Etið 
nú og drekkið, bælið niður harma yðar og reynið að hressast og 
styrkjast svo, að þjer getið þolað vos og þrautir á ferðinni; munum 
við leggja á stað til Damaskus að átta dögum liðnum.“ 

Bjóst nú læknirinn persneski í ákafa til ferðarinnar og ljet fá 
sjer allskonar gripi, er hann ætlaði að gefa, og þaraðauki sex þúsund 
sekkínur, svo að hann hafði tíu þúsund samtals, því minna þóktist 
hann ekki geta komizt af með, ef ætlun hans ætti að verða fram 
gengt. Var nú allt til taks, hross, úlfaldar og farangur, og að 
liðnum átta dögum kvaddi Neama foreldra sína eg lagði á stað 
með lækninum. Dvöldu þeir einn dag í Aleppo til að spyrjast 
fyrir um ambáttina, en urðu einskis vísari. En er þeir voru 


269 


komnir til Damaskus hvíldu þeir sig í þrjá daga. þvínæst leigði 
læknirinn sjer sölubúð og bjó hana með mestu viðhöfn. Á hyllur 
þær, er í henni voru, raðaði hann dýrmætustu postúlíns kerum með 
silfurlokum yfir, eigi vantaði heldur að búðin væri búin gulli og 
öðru, er prýði var að, en á búðarborðið setti hann gler og kristalls 
flöskur, og voru á þeim smyrsli og heilsudrykkir. Hann setti og 
hæðarmæli sinn upp í búðinni ásamt töflu þeirri, er hann hafði til 
stjörnu reikninga. þartil bjó hann sig skrautlega einsog persneskur 
læknir og ljet Neama fara í nærföt úr hinu smágjörvasta ljerepti, 
og silkislopp utan yfir með gullsaumuðu belti. Að því búnu mælti 
læknirinn: „Neama! nú verðið þjer framvegis að láta sem þjer sjeuð 
sonur minn. þjer skuluð kalla mig föður og eg kalla yður son.“ „Ég 
heyri og hlýði,“ svaraði Neama. Fór nú borgarlýðurinn í Dam- 
askus að þyrpast kringum búð persneska læknisins og dáðist að 
hversu ríkmannlega og skrautlega hún var búin; svo þókti og 
mikið koma til fríðleika Neama. Talaði hinn persneski læknir ekki 
annað við hann enn persnesku og svaraði hann á sama máli, því 
hann kunni það einsog flestir heldri manna synir. Flaug skjótt 
orðrómur af lækninum persneska um alla borgina og leituðu menn 
ráða hjá honum við öllum sjúkdómum. Hann vissi og ráð við 
öllu og þurfti hann ekki annað enn að sjá þvag sjúklinganna til að 
vita, hvað að þeim gengi, sagði svo hverra meðala skyldi neyta og 
hvernig þeir ættu að haga sjer um allt. Varð hann innanskamms 
átrúnaðargoð allra borgarmanna og heyrðist orðstír hans einnig í 
höllum höfðingjanna. það var einhvern dag, er hann var að til- 
reiða læknisdóma sína, að gömul kona kom til búðar hans ríðandi 


2 


múlasna, í skrautlegum söðli, ljet hún þá staðar numið og gerði 
honum bendingu að hann skyldi koma út og hjálpa sjer af baki. 
Kom læknirinn þá með kurteisi, tók hana af baki og fylgdi henni 
inn í búðina. „Eruð þjer,“ spurði konan „persneski læknirinn, sem 
fyrir skemmæztu er kominn frá Arabíu?“ Kvað læknirinn svo vera 
og sagðist kerling þá eiga dóttur, sem væri veik. þvínæst lýsti 
hún sjúkleika hennar og fjekk honum dálítið glas, er þvag sjúklings- 
ins var í. Skoðaði læknirinn það rækilega og spurði að endingu, 
hvað dóttir hennar hjeti, svo að hann gæti útreiknað undir hverri 


270 


stjörnu hún væri fædd, og hvenær hún mætti neyta læknisdóma 
þeirra, er henni gæti batnað af. „Hún heitir Noam,“ ansaði konan 
og fór nú læknirinn að skoða huga sinn og reikna og skrifa á 
lófa sinn. En loksins tók hann þannig til máls: „Náðuga frú! eg 
get ekki gefið dóttur yðar neitt læknismeðal, nema eg viti hvar 
hún er fædd, því eg verð að hafa hliðsjón af því, hvort hún hefur 
lifað undir ýmsum himinbeltum. Segið mjer því, hvar hún er 
uppalin og hvað gömul hún er?“ „Hún er nú fjórtán vetra oger 
uppalin í Kufah,“ ansaði konan. „Hversu lengi hefir hún verið 
hjer,“ spurði læknirinn og svaraði konan, að hún hefði verið þar 
nokkra mánuði. Neama, sem var viðstaddur, hafði tekið vandlega 
eptir hverju orði, sem þau töluðu saman og var sem hjarta hans 
"tæki viðbragð, er hann heyrði Noam nefnda. Sagði læknirinn kon- 
unni, hvert ráð duga mundi sjúklingnum, fjekk hún honum þá tíu 
gullpeninga og beiddi hann að fá sjer læknismeðálið. Sagði hann 
Neama, hvernig ætti að búa það til; fór konan þá að virða hann 
betur fyrir sjer og segir: „Guð blessi þig, drengur minn! — en víst 
er um það að þú ert líkur henni.“  Spurði hún læknirinn, hvort 
hann væri þræll hans eða sonur og svaraði hann, að hann væri 
sonur sinn. 

Þegar Neama var búinn að því, er fyrir hann var lagt ritaði 
hann vísu þessa á blað. 


Líti mig Noam, 
Ljúfar ástir 

Firrist eg fljóða, 

þó fögur sjeu; 
Rjeðu mjer bragnar, 
Brúði að hafna, 
Kváðu mýmargar 
Meyjar slíkar. 
Ósatt var orð, 

Hún er öllum betri 
Mun eg því aldrei 
Af auðgrund hyggja. 


la 


271 


Faldi hann seðil þenna laglega í öskju þeirri, er læknis 
meðalið var í, innsiglaði hann og ritaði á hann nafn sitt, fjekk 
hann þvínæst hinni gömlu konu allt saman; kvaddi hún þá og 
snjeri heim aptur til kallar kalífans. Gekk hún til herbergis þess, 
er hin unga ambátt var í og sagðist koma frá ágætum lækni 
persneskum, sem nýkominn væri til Damaskus. Kvaðst hún hafa 
spurt hann ráða um veikindi hennar og fengið læknismeðal, er sonur 
hans hefði tilreitt. Í allri Damaskusborg,“ mælti hún, „er ekki 
fríðari nje fagurskapaðri unglingur til og engin búð kemst í 
samjöfnuð við búð læknis þessa.“ 

Tók Noam þá við öskjunni, sem meðalið var í, en er hún 
sá nafn og hönd manns síns á lokinu brá hún lit.  þóktist hún 
undireins sannfærð um, að sá, sem nú byggi í búðinni væri kom- 
inn frá: Kufah gagngert í þeim tilgangi að komast eptir, hvað orðið 
væri af henni, og beiddi hina gömlu konu að lýsa hinum unga 
manni, er hún hafði minnt á. Lýsti hún honum þá ítarlega og 
sagði að hann hefði merki á hægri augabrúninni, kvað hann vera 
prýðilega vaxinn og skrautbúinn. Bergði Noam á læknis meðalinu 
og hló meðan konan var að lýsa Neama. „þetta er ágætis meðal,“ 
mælti hún, „og finn eg að mjer verður gott af því.“ 

þvínæst fann hún seðilinn frá Neama, las hann og varð harla 
kát, er hún fjekk fulla vissu fyrir, að maður hennar, er hún 
elskaði svo mjög, væri ekki langt frá henni. þegar hin gamla 
kona tók eptir þessu mælti hún: „Mikill heilladagur! það var gott, 
að eg fór til læknisisins þess arna.“  Beiddist Noam þá nokkurs 
matar og drykkjar og hljóp konan út til að kalla á ambátt eina 
og ljet bera hinar ljúffengustu krásir á borð. Kom þá kalífinn að, 
og er hann sá Noam matast, ljet hann í ljósi, hversu feginn hann 
væri bata hennnr. „Drottinn rjetttrúaðra manna!“ mælti hin gamla 
kona, „gleði sú, er lækning ambáttar yðvarrar fær yður, eigið þjer 
lækni einum að þakka, sem nýkominn er hingað. Hefur enginn 
betra vit á sjúkdómum enn hann, og eitt læknismeðal frá honum 
nægir til þess að sjúklingurinn verði alheill.“ þá mælti kalífinn: 
„Færið lækni þessum pyngju með þúsund gullpeningum í, fyrir þessa 
heppilegu lækningu,“ að svo mæltu gekk hann burt.  Ljet hin 
gamla kona sjer um það hugað, að fá lækninum fjeð sem fyrst og 


212 


sagði hún honum um leið að það væri ekki dóttir hennar, heldur 
vildarambátt kalífans, sem hann hefði læknað.  Afhenti hún 
lækninum einnig brjef frá Noam, en hann fjekk Neama það og 
brá honum mjög við, er hann tók við því. Brjefið var svo látandi: 

„Frá ambátt þeirri, sem svipt er sælu sinni og skilin frá 
unnusta sínum. Vík eg svo til efnisins. Eg hef tekið við brjefi 
þínu og gladdi það hjarta mitt, það var einsog skáldið segir: 
„Brjefið kom, og óska eg, að höndin, sem skrifaði það, megi 
geymast mjer, unz sætleikur drýpur af henni. „ það var einsog 
þegar Móses var aptur gefinn móður sinni, eða þegar klæði Jósephs 
voru færð Jakobi föður hans.“*) 

Þegar Neama las orð þessi, kom upp fyrir honum grátur, og 
sagði hin gamla kona við læknirinn að sjer þækti það undarlegt. 
„því skyldi hann ekki gráta,“ svaraði læknirinn, „þarsem hann er 
herra hinnar ungu ambáttar og elskar hana ákaft? því satt að 
segja er hann ekki sonur minn, heldur sonur Rabia í Kufah. 
Línur þær, er hann skrifaði Noam, gátu læknað hana, því ekkert 
annað gekk að henni enn harmur útaf því, að hún var skilin frá 
herra sínum, er hún ann svo mjög. Megið þjer eiga þessa þúsund 
gullpeninga og skuluð þjer fá meiri verðlaun, ef yður hneigist 
hugur til að líkna þessu ógæfnsömu elskendum. þjer einar eruð 
nokkurs umkomnar í máli þessu og byggjum við alla von á yður.“ 
Kom þetta flatt uppá konuna, en um leið þókti henni vænt um að 
henni var sýnt svo mikið traust, og spurði hún Neama, hvort það 
væri satt, að hann væri herra hinnar ungu ambáttar. Kvað hann 
svo vera og sagði konan honum þá, að Noam gerði ekki annað 
enn tala um hann alltaf. Sagði Neama henni þvínæst alla sögu 
sína og komst konan við og hjet að gera sitt til að þau mættu 
finnast aptur. — Fór hún síðan á bak múlasna sínum og reið í 
skyndi heim aptur til hallarinnar. Gekk hún inn í herbergi Noam, 
leit framaní hana brosandi og mælti: „Tekur það því, að vera að 
setja í sig ólund og gera sjer upp veiki vegna hans Neama Rabia 


*) 1 12 kapítula kóransins segir svo, að Jakob hafi grátið Jóseph svo mjög, 
að hann varð blindur; sendi Jóseph honum nærföt sín frá Egyptalandi 
með bræðrum sínum og varð hann aptur sjáandi, er þau voru breidd yfir 
augu hans. 


213 


sonar frá Kufah?“ „Guð almáttugur!“ æpti Noam upp yfir sig, 
„hefur þá allt komizt upp?“ en konan eyddi ótta hennar og sór 
henni, að hún skyldi ekki fara illa með leyndarmál það, er henni 
hefði verið trúað fyrir, heldur skyldi hún leggja líf sitt í hættu til 
þess að verða henni að liði. Fór hún þá aptur til Neama og mælti: 
„Ef yður nú eigi skortir áræði nje ráðdeild, þá skal eg koma yður 
til hennar og hafa sjálfa mig í hættu yðar vegna. Mun eg finna 
ráð til, að þjer getið komizt í höll kalífans.“ 

Nokkru síðar fór konan út aotur að finna Neama og hafði 
böggul undir hendinni, var í honum perlumen og annað skart ásamt 
fullkomnum kvennbúningi. Beiddi hún hann að koma með sjer í 
innra herbergið í búðinni, svo þau gætu verið ein saman.  Pentaði 
hún þar andlit hans og fingurgóma, prýddi hann armböndum, vafði 
silkibrækur og taka 


2 


silkisnúrum um hár hans og ljet hann fara í 
yfir sig kvennskikkju; bjó hún hann að öllu einsog unga ambátt, 
svo að hann varð ásýndum líkur svarteygri paradísarmey. En er 
hún var búin að því, skoðaði hún hann í krók og kring og mælti: 
„Guði sje lof! aldrei hef eg fegra sjeð; hann er sannarlega fríðari 
enn ambáttin hans.“ Segir hún þá við hann: „Eg sæki yður annað 
kvöld og kem yður inn í höllina. Verið nú óhræddur og talið við 
engan, eg skal vera fyrir svörum.“ 

Kvöldið eptir fór hin gamla kona með Neama til hallar 
kalífans. Gekk hún rakleiðis inní innri hallargarðinn og segir þar 
við Neama: „„Herðið nú upp hugann, gangið djarflega inn og farið til 
hægri handar; teljið vandlega herbergin, sem þjer gangið framhjá 
og farið inní hið sjötta; er þar allt til reiðu, að yður verði sem 
bezt fagnað.“  Drap Neama þá höfði niður og gekk inn, en í 
stað þess að halda til vinstri handar gekk hann hægra megin og 
kom hann ekki í sjötta, heldur í sjöunda herbergið. Var það 
ríkmannlega búið, þar var tjaldað gullofnum silkitjöldum og lagði 
sætan ilm af viðsmjörsviði og reykelsi, er logaði á í gullnum kerum. 
En í miðju herberginu stóð hásæti og var gullsaumað klæði breitt 


2 


yfir; settist Neama í hásætið og hafði engan grun af, hvað fyrir 
honum lá eptir hulinni ráðsályktun drottins. Sat hann þar og var 
að hugleiða forlög sín, en í sama bili kom systir kalífans inn með 
einni af ambáttum sínum. Gekk hún að ambáttinni, sem hún 


Þúsund og ein nótt. II. 18 


274 


hugði vera, og varð frá sjer numinn af fegurð hennar, tók hún 
bannig til máls: „Seg mjer, hver þú ert og hver hefur komið þjer 
í herbergi mitt?“ En Neama þagði við, reyndi hún þá að hæna 
hann að sjer og koma honum til að svara sjer, með því að kjassa 
hann og láta vel að honum. En þá varð hún þess vísari að þar 
var engin ambátt og reyndi til að rífa skýluna frá andliti Neama, 
en þá sagði hann: „Drottning mín! eg er þræll; miskunið mjer, 
kaupið mig og skjótið skjólshúsi yfr mig.“  Undraðist systir 
kalífans mjög og mælti: „Vertu óhræddur, en seg mjer hver þú 
ert, og hver hefur komið þjer hingað.“ „Nafn mitt er Neama,“ 
ansaði hann, „og er eg fæddur í borginni Kufah, hef eg hætt lífi 
mínu til leita upp Noam, ambátt mína, er Hedschiadsche jarl ljet 
með svívirðilegri hrekkvísi nema burt frá mjer.“  Huggaði systir 
kalífans hann og kallaði á ambátt sína og skipaði henni að 
sækja Noam. 

Meðan þetta gerðist hafði hin gamla kona farið til Noam, og 
er hún ekki fann Neama hjá henni, grunaði hana einsog eðlilegt 
var, að hann mundi hafa villt og ekki fundið hið rjetta herbergi. 
Ljet hún hræðslu sína í ljósi við Noam, og varð hún óttaslegin 
og mælti: „Hvergi er vald nje máttur nema hjá guði, öll von er 
úti og glötunin er okkur vís.“ þarna voru þær dauðhræddar að 
tala um vandræði sín, en í sama bili kom ambáttin frá systur 
kalífans og sagði Noam að hún vildi tala við hana. En er Noam 
kom til hennar sagði hún: „þarna er herra þinn; hann hefur villzt 
á herbergjum og gengið inní mitt herbergi í staðinn fyrir þitt. þið 
skuluð samt bæði vera ókvíðin, því með guðs hjálp vona eg mjer 
takist að frelsa ykkur bæði.“ Af þessu vingjarnlega ávarpi rjenaði 
kvíði Noam og þakkaði hún systur kalífans fyrir fulltingi það, er 
hún hjet þeim. En er Neama sá hana, spratt hann upp og hljóp 
til hennar, föðmuðust þau þá og varð svo mikið um af geðshræringu, 
að þau hnigu í ómegin. En er þau voru röknuð við, ljet systir 
kalífans þau setjast hjá sjer og skipaði ambátt sinni að bera mat 
og drykk á borð. Í sama vetfangi kom kalífinn inn til þeirra. 
Fleygðu elskendurnir sjer undir eins fram fyrir fætur honum og 
kysstu á gólfið, en drottinn rjetttrúaðra manna leit blíðlega til Noam 
og mælti: „Lof sje guði, sem ljett hefur af þjer sorg og sjúkleika!“ 


215 


Að því mæltu leit hann til Neama, sem var ennþá í dularbúningnum 
og spurði systur sína, hver ambátt sú væri, er sæti við hlið Noam. 
„Drottinn rjetttrúaðra manna!“ svaraði hún, „hún er ein af 
ambáttum þínum og er hún svo skemmtileg lagskona, að Noam 
sinnir hvorki mát nje drykk, nema hún sje hjá henni.“ „Hún er 


“ mælti kalífinn, „og skal hún á morgun 


líka allt eins fríð og Noam, 
fá herbergi við hliðina á herbergi hennar.“ Ljet nú systir kalífans 
sækja hressingu banda honum, því hann var seztur niður hjá 
þeim og hafði tekið á sig máðir. Leið svo tíminn í góðri skemmtun 
og glaðværð þangaðtil komið var miðnætti, tók þá systir kalífans 
þannig til orða: „Ef þjer þóknast, ætla eg að segja sögu eina, sem 
eg hef lesið einhverntíma.“ Sagði kalífinn, að sjer væri ánægja 
að heyra hana og tók þá systir hans til máls: 

„Herra! einusinni var í borginni Kufah maður, er Neama hjet, 
Rabia son. Hann átti ambátt, og höfðu þau verið uppalin. saman 
frá blautu barnsbeini, unni hann henni af alhuga og hún honum. 
þegar þau voru bæði stálpuð, gekk Neama að eiga hana; en óðara 
enn þau voru gipt, ljetu forlögin mótlætið bera þeim að höndum 
og skildu þau sundur.  Vondir menn ginntu hana frá heimili sínu 
og stálu henni frá honum. þvínæst var hún seld voldugum 
konungi fyrir tíu þúsund gullpeninga; leitaði hann allra ráða til að 
öðlast ástir hennar og hylli, en honum varð þess eigi auðið. 

Nú örvílnaðist herra ambáttarinnar útaf missi hennar og gekk 
frá heimili sínu, eigum og ættingjum, til þess að komast eptir, 
hvað af henni væri orðið, og binda aptur við hana ást og samlag. 
Hafði hann sig í mesta háska og hætti lífi sínu, svo að hann gæti 
átt fund við hann. En rjett sem þau sátu saman, kom konungur- 
inn að, sem keypt hafði ambáttina af ránsmanni hennar, og skipaði 
hann í bráðræði að drepa þau bæði, var hann svo óbilgjarn, að 
hann vildi ei leyfa hinn minnsta frest á lífláti þeirra. 

„Drottinn rjetttrúaðra manna! hver er nú þinn dómur um 
ójöfnuð og bráðræði konungs þessa,“ mælti systir kalífans að 
endingu og svaraði hann þá: „Konungur þessi hefði átt að fyrir- 
gefa, þó hann hefði vald til að refsa, því það var þrennt, sem 
honum bar að athuga, fyrst það, að hin ungu hjón voru samtengd 


sökum elsku þeirrar, er þau höfðu hvert á öðru, annað það að 
18* 


276 


þau voru í höll hans og á hans valdi, og það í þriðja lagi, að 


konungur skal aldrei dæma aðra ófyrirsynju, allra sízt þegar hann 
á sjálfur hlut að máli. Konungur þessi fór því ókonunglega at 
ráði sínu.“ 

þá mælti systir kalífans: „Bróðir minn! gerðu það fyrir mig. 
biddu hanaNoam að syngja og taktu eptir því, sem hún fer með.“ 
það gerði kalífinn og söng þá Noam vísur þessar viðkvæmt og 
hjartnæmilega : 


Brigð voru örlög, 

Svo var alla daga — 
Hjörtum undir ýfðn; 
Skildu elskendur, 
Angurskúrir 

þeim af hlýrum hrundu. 


Sátum og undum, 

það var sæla meiri. 
Saman lán oes leiddi; 

þig grætur brúður 
Blóðgum tárum, 

Syrgir þig dægur og daga. 


Hafði kalífinn hið mesta yndi af að hlýða á söng hennar, 
þá tók systir hans aptur til máls og sagði: „Hver, sem kveður 
upp dóm yfir sjálfum sjer, verður að fullnægja honum og standa 
við orð sín.“  Beiddi hún þá Noam og Neama að standa upp og 
mælti: „Drottinn rjetttrúaðra manna! hjer standa nú frammi fyrir 
þjer hin sorgmæddu hjón, sem þú kenndir svo mjög í brjóst um. 
Noam er hin unga ambátt, sem Hedschiadsche nam burt til að 
senda þjer. En þarsem hann segir í brjefi sínu, að hann hafi 
keypt hana fyrir tíu þúsund gullpeninga, þá hefur hann dregið þig 
á tálar. Neama, sem hjer er í 
herra og eiginmaður. Nú særi eg þig fyrir hina ágætu forfeður 
þína, að þú sjáir aumur á æsku þeirra og fyrirgefir þeim það, sem 
þeim hefur á orðið.  Munt þú í djúpi hjarta þíns finna umbun 


ambáttar búningi, er hennar rjetti 


271 


fyrir miskunsemi þá, er þú auðsýnir þeim. Gæt þess, að þau eru 
bæði á þínu valdi, að þau hafa notið þeirrar sæmdar, að eta 
við borð þitt og að systir þín sárbænir þig, að gefa þeim líf.“ 

þá viknaði kalífinn og mælti: „þú hefur rjett að mæla, systir ! 
eg hef kveðið upp dóm í máli þessu og þú veizt að eg tek aldrei 
dóma mína aptur.“ þvínæst vjek hann sjer að Noam og sagði: 
„Er þessi maður þá herra þinn?“ Svaraði hún með auðmýkt að 
svo væri og sagði kalífinn þá með blíðu: „Verið óhrædd, eg fyrir- 
gef ykkur báðum af hjarta. En hvernig hefur þú komizt að því, 
Neama' að ambátt þín væri hjer og hvernig hefur þú farið að 
komast hingað í höllina?“ „Herra!“ ansaði Neama, „auðsýnið mjer 
þá náð, að hlýða á sögu mína, eg sver það við yðar ágætu for- 
feður, að eg skal yður einskisleyna.“ Sagði hann kalífanum þvínæst 
allt, sem á daga hans hafði drifið, hversu mikið gott hann átti 
persneska lækninum að þakka, og sömuleiðis hinni gömlu konu; 
sagði hann og frá því, er hún fór með hann inní höllina, og hann 
fór villur vegur.  Furðaði kalífinn sig mjög á öllu þessu og gerði 
boð eptir lækninum persneska, ljet hann fá honum tignarklæði og 
veitti honum hátt embætti við hirð sína. Gerði hann og stórvel 
til Noam og Neama og hinnar gömlu konu; voru nú haldnar 
hátíðir í höllinni í sjó daga samfleytt. En að þeim tíma liðnum 
leyfði kalífinn Noam og Neama að halda heim aptur til Kufah; 
hittu elskendurnir þar aptur ættingja sína og lifðu sælu líf, þang- 
aðtil spillir gleðinnar og frumkvöðull vinaskilnaðarins vitjaði þeirra. 


Niðurlag sögu Amgíaðs og Assaðs. 


þeir Amgiad og Ássad hlýddu undrunarfullir á sögu Behrams 
og voru fast ráðnir í því, að fallast á uppástungu hans, að búa 
skip og fara til Kamaralsamans konungs, föður síns. Fóru 
kóngssynir þá til konungsins og ætluðu að kveðja hann. En rjett 
sem þeir voru að þakka honum fyrir allt gott, heyrðist allt í einu 
gnýr mikill í borginni og kom inn sveitarhöfðingi og sagði að 
óvígur her færi að borginni og vissi enginn deili á honum. Brá 
konungi mjög við þessi voðalegu tíðindi og tók þá Amgiad þannig 


278 


til máls: „Herra! þó eg nú samstundis hafi afsalað mjer stórvezírs 
embættinu, sem þjer sæmduð mig með, þá er eg samt enn fús að 
þjóna yður. —Leyfið mjer því að fara og komast fyrir, hver 
óvinaher þessi er.“ þurfti hann ekki langt að fara til að sjá 
herinn, sýndist honum hann vera mikill og alltaf færast nær. 
Útverðirnir fögnuðu honum vel, og fylgdu honum til drottningar 
sinnar, hafði svo verið fyrir þá lagt; stöðvaði hún þá allan herinn, 
til þess að þau gætu átt tal saman.  Heilsaði Amgiad henni og 
hneigði sig djúpt, spurði hann, hvort hún kæmi með frið eða ófrið, 
og hvað konungurinn, herra sinn hefði misgert við hana, ef svo 
væri að hún færi með ófrið.  „Hjerkoma mín er friðvænleg,“ 
ansaði drottning, „og hefur Magía konungur ekkert misgert við 
mig. Liggja lönd okkar beggja svo, að valla geta deilur risið á 
milli okkar. Eg kem aðeins til að sækja þræl einn, er Assad 
heitir, rænti honum frá mjer Behram skipstjórnarmaður, hjeðan af 
landi, og er hann allra manna ósví nastur. Vona eg að konungur 
unni mjer rjettinda, þegar hann heyrir, að eg er Margiane 
drottning.“ 

„Tignaða drottning!“ mælti Amgiad, „eg er bróðir þrælsins, 
sem þjer leitið að með slíku kappi. Eg hafði týnt honum og hef 
eg fundið hann aptur. Komið nú, eg skal sjálfur afhenda yður 
hann og mun eg þá leyfa mjer að segja yður greinilegar frá öllu.“ 
Fylgdi Amgiad henni þá til borgarinnar, og í höllina, leiddi hann 
hana þar á fund konungs. En er konungur hafði fagnað henni 
eptir verðleikum, heilsaði Assad kóngssonur henni, því hann var 
nærstaddur og kannaðist við hana. Sagði hún, að sjer væri mikill 
fögnuður, að sjá hann, en í því var konungi sagt að nú sæjist til 
annars hers í annari átt, væri hann enn meiri og ógurlegri og 
stefndi að borginni. Varð konungur þá enn óttaslegnari enn í 
fyrra skiptið, því af þessum her þyrlaðist upp svo mikill rykmökkur, 
að hvergi sá í himininn og gat hann af því ráðið, hversu miklu 
hann var mannfleiri. 

Stje nú Amgiad á bak hesti sínum og reið í loptinu við lausa 
tauma til móts við hinn ókunna her. Ljet hann hermenn þá, er 
hann hitti fyrst, fylgja sjer til hershöfðingjans, sá hann undireins 
að hann var konungur því hann hafði kórónu á höfði. Fór hann 


219 


af baki jafnskjótt sem hann sá hann og gekk til hans, fleygði sjer 
til jarðar frammi fyrir honum og spurði, hvers hann krefðist af 
herra sínum. „Eg er Ghaiur Kínlands konungur,“ svaraði hann, 
„og fór eg heiman úr ríki mínu til að spyrjast fyrir um Badur 
dóttur mína, sem eg fyrir nokkrum árum gipti Kamaralsaman syni 
Schachsamans konungs á eynni Khaledan. Leyfði eg kóngssyni að 
fara í orlof til föður síns með því skilyrði, að hann kæmi til mín 
annaðhvert ár með dóttur minni, en uppfrá því hef eg hvorki 
sjeð hann nje frjett af honum. Mundi konungur yðar gleðja 
mótlættan föður, ef hann segði mjer það, sem honum kann að 
vera kunnugt um hann.“ 

Skildi Amgiad þá, að þetta var afi hans, kyssti hann því 
blíðlega á hönd hans og mælti: „Herra! yðar hátign mun fyrir- 
gefa mjer þessa dirfsku mína, því vita skuluð þjer, að eg þannig 
sýni yður lotningu, sem yður ber einsog afa mínum. Eg er sonur 
Kamaralsamans, sem nú er konungur á Svartviðarey, og Badur 
drottningar, efa eg eigi, að þeim muni báðum vegna vel í ríki 
sínu.“ þá varð konungur Kínlands frá sjer numinn af fögnuði og 
faðmaði dótturson sinn með blíðu, grjetu þeir báðir gleðitárum við 
þenna óvænta feginsfund. Spurði konungur, hvernig hann væri 
kominn á þetta ókunnuga land, og sagði Amgiad honum þá sögu 
sína og Assaðs. En er hann hafði lokið sögunni, mælti Ghaiur 
konungur: „það er rangsleitni, að tveir saklausir kóngssynir, slíkir 
sem þið eruð, skuli lengur eiga í andstreymi. Huggist nú, eg skal 
fylgja ykkur báðum heim og koma sættum á. Far nú til bróður 
þíns og seg honum komu mína.“ 

Meðan Ghaiur nú setti tjöld sín þarsem þeir höfðu fundizt, 
fór Amgiad til Magía konungs, er þreyði óðfús að fá tíðindasögu 
af honum. Varð hann hissa er hann heyrði, að svo voldugur 
konungur, sem Kínlands konungur var, hafði tekizt svo langa og erfiða 
ferð á hendur til að leita upp dóttur sína, og væri nú kominn svo 
nálægt höfuðborg sinni. Skipaði hann þá að fagna honum eptir 
virðingu hans, og bjóst til að ganga til móts við hann. En þá 
sáust aptur allt í einu og í annari átt enn fyrri, geysimiklir jóreykir, 
og frjettist þá að þriðji herinn væri á leiðinni. Sá Magía kon- 
ungur þá ekki annað sýnna enn að sitja kyrr í borginni, og 


280 


beiddi hann Amgiad að komast nú enn fyrir, hvað herlið þetta 
ætlaði sjer. 

Reið Amgiad nú á stað og hafði hann í þetta skipti Assad 
bróður sinn með sjer, urðu þeir þess vísari, að þetta var her 
Kamaralsamans, föður þeirra; hafði hann farið á stað að leita 
þeirra. Hafði hann orðið svo yfirkominn af harmi, er hann hugði 
sonu sína dauða, að Giandar emír gekk loksins við því, að hann 
hefði skilið við þá lifandi. Hafði hann þá lagt á stað til að leita 
þá upp; vafði nú faðirinn þá örmum sínum eptir miklar áhyggjur, 
og feldi feginstár af augum, eptir að hann í langan tíma hafði 
grátið saknaðartárum. Sögðu synir hans, að tengdafaðir hans, 
Kínlands konungur hefði og komið þenna dag, brá Kamaralsaman 
þá við og fór með sonum sínum og fámennri fylgd til herbúða 
hans. En áðurenn þeir væru langt komnir, sást fjórði herinn og 
gekk fram í glæstum röðum, virtist hann koma frá Persalandi. 
Beiddi Kamaralsaman sonu sína að ríða á stað og verða þess 
vísari, hver her þessi væri, kvaðst hann skyldu bíða þeirra.  Riðu 
þeir á stað og var þeim fylgt á fund konungsins, er stýrði hernum, 
kvöddu þeir hann með lotningu og spurðu, hvað honum gengi til 
að fara svo nærri höfuðborg Magia konungs. Var stórvezírinn 
viðstaddur og svaraði: „Konungur sá, er þjer eigið tal við, er 
Sehachsaman frá eynni Khaledan, hefur hann lengi farið um lönd 
með föruneyti sínu, til að leita upp Kamaralsaman son sinn, er 
fór úr ríki hans fyrir mörgum árum síðan. Ef þjer skylduð eitt- 
hvað vita til hans, munduð þjer gleðja hann mikillega, ef þjer 
gerðuð honum það uppskátt.“ Sögðu kóngssynirnir að þeir skyldu 
undireins koma aptur og svara því, er um var spurt, þeystu þeir 
síðan aptur til Kamaralsamans og sögðu honum, að það væri lið 
Schachsamans konungs, föður hans, er síðast kom og væri hann 
með hernnm. Brá Kamaralsaman mjög við þessi tíðindi bæði af 
gleði og líka harmi útaf því, að hann hafði skilið svo við föður 
sinn, að hann ekki kvaddi hann, og fjekk það honum svo mikils, 
að hann hnje í ómegin. Stumruðu þeir synir hans yfir honum og 
komu honum loksins til sjálfs síns, en er hann kenndi sig full- 
styrkan flýtti hann sjer til Schachsamans föður síns og fleygði sjer 
fram fyrir fætur honum. Hafði það aldrei við borið í langan tíma 


281 


að faðir og sonur finndust aptur með slíku ástríki og viðkvæmni. 
Átaldi Schachsaman Kamaralsaman konung hóglega fyrir, að hann 
skyldi hafa haft skap til að yfirgefa sig, en hann sagðist af hjarta 
iðrast eptir glappaskot þetta, er hann hefði ginnzt til af ástinni. 

Í þrjá daga dvöldu hinir þrír konungar og Margiane drottning 
við hirð Magía konungs og var þeim stórmannlega veitt. Á þeim 
tíma fór fram brúðkaup Assaðs kóngssonar og Margíane drottningar, 
og giptust þau ÁAmgiad og Bostane um leið, því hann gekk að 
eiga hana í þakklætis skyni fyrir hið góða, er hún hafði gert 
honum að síðustu. En loksins fóru hinir þrír konungar og Marg- 
iane drottning heim aptur í ríki sín, en Amgiad, sem var kominn 
í mikla kærleika hjá Magía konungi, varð kyrr hjá honum; tók 
hann við ríkisstjórn af honum og neytti allrar orku til að eyða 
eldsdýrkun og útbreiða trúarbrögð Mahómets í löndum sínum. 


Frá 273. til 289. nætur. 
Sagan af Núreddín og Persameynni fögru. 


Barinn Balsora var í langan tíma höfuðborg konungsríkis 
nokkurs, sem var skattgilt kalífunum; stjórnaði þar á ríkisárum 
kalífans Harúns Alraschyds Mohammed konungur, sonur Soliman- 
Es-Seyni. Hann var vinur aumra og þurfandi manna, og ör af 
fje sínu til allra þeirra, er á Mahómet trúðu. Hann var líkur 
konungum þeim, er skáldin hafa lýst: „Hann hafði lagvopn sín 
fyrir penna, hjörtu fjandmannanna fyrir pappír og blóð þeirra fyrir 
blek, —- og fyrir þá sök hygg eg að forfeður vorir hafi kallað 
lagvopn: Khattijeh.“ þeir kalífinn og Mohammed konungur voru 
bræðrungar. Hafði Mohammed eigi þókt ráðlegt að trúa einum 
vezfr fyrir stjórn landa sinni, hafði hann því kosið sjer tvo vezíra, 
og hjetu þeir Khakan og Sawy. 

Khakan var ljúfmenni, greiðvikinn, ör af fje og rjettlátur, 
hafði hann yndi af að gera hverjum manni að skapi, sem hann 
átti nokkur viðskipti við, að því leyti sem honum var unnt, en 


282 


varaðist þó um leið að halla rjettvísinni, er hann var settur til að 
gæta. Enda var enginn sá, hvorki í hirð konungs, borginni Balsora 
nje í öllu ríkinu, sem ekki lofaði hann og hjeldi orðstír hans á 
lopt. — Öðru máli var að gegna um skapferli Sawys, hann var 
jafnan önugur og hratt öllum frá sjer, hvort sem þeir voru tignir 
eða ótignir. Fór því fjærri, að hann verði fje sínu sæmilega, 
heldur var hann mesti svíðingur og synjaði sjálfum sjer hinna 
nauðsynlegusta hluta. Hann var hverjum manni hvimleiður og 
aldrei heyrðist hans getið neía að illu einu. — Gjörðist hann enn 
óvinsælli fyrir fæð þá, er hann lagði á Khakan, því hann færði 
allar gjörðir þessa veglynda ráðgjafa á verra veg og reyndi þannig 
án afláts að gera hann tortryggilegan í augum konungs. 

það var einhvern dag eptir ráðstefnu, að konungurinn í Bals- 
ora var að tala við báða vezírana og marga aðra ráðherra. 
Ræddu þeir um konur þær, sem keyptar eru einsog ambáttir, og 
njóta þvínær sömu virðingar á meðal vor sem lögmætar konur. 
Hjeldu sumir þeirri skoðun fram, að það nægði, ef slíkar ambáttir 
væru fríðar og vel vaxnar, svo þær gætu verið þeim til 
huggunar, er annaðhvort fyrir frændsemi sakir eða annara hluta 
vegna, neyðast til að eiga konur, sem ekki eru alltjend sjerlega 
fríðar eða öðrum líkamlegum kostum búnar. 

Aptur voru aðrir, og í þeirra tölu var Khakan, er mótmæltu 
þessari skoðun og sögðu, að það væri ekki fegurðin ein og líkam- 
legir kostir, er heimta skyldi af þesskonar ambátt, heldur ætti hún 
og að vera andrík, hyggin, kurteis og látprúð, og kunna margs- 
konar fræði og fagrar listir, svo sem unnt væri. Færðu þeir það 
til síns máls, að ekkert væri þeim mönnum inndælla, sem hafa 
áríðandi störf á hendi, enn að koma heim til skemmtilegrar 
llagskonu eptir dagsverk sín, og hafa bæði gagn og gaman af 
viðtali hennar í góðu tómi. því menn gerðu sig jafna dýrum, ef 
ambáttin ekki væri höfð til annars enn augnagamans og til að 
svala fýsn þeirri, sem sameginleg er mönnum og dýrum. þessu 
varð og konungurinn samdóma og skipaði hann Khakan vezír 
sínum að kaupa handa sjer ambátt afbragðs fríða og gædda öllum 
hinum áðurnefndu kostum, en það var einkum tekið fram, að 


283 


hún skyldi vera vel menntuð.  Öfundaði Sawy vezírinn af sæmd 
þeirri, er honum var sýnd með þessu, og með því hann var á 
gagnstæðu máli segir hann: „Yðar hátign! slíka ambátt mun erfitt 
að finna, en-þó það tækist, sem mjer er til efs, þá mætti það 
heita sanngjarnt, þó tíu þúsund gullpeningar væru goldnir fyrir 
hana.“  „„Yður vex verð þetta í augum, Sawy!“ mælti konungur, 
„enda kann það að vera mikið fyrir yður, en það er ekki mikið 
fyrir mig.“  Skipaði hann þá undireins yfirgjaldkyra sínum, að fá 
vezírnum Khakan tíu þúsund gullpeninga til að greiða kostnað 
þenna.  Undireins og Khakan var kominn heim til sín, gerði hann 
boð eptir öllum þeim verzlunar miðlum, er fengust við að selja 
ambáttir og beiddi þá að láta sig vita, ef þeir hittu ambátt, er 
væri lík því, sem hann lýsti fyrir þeim.  Lögðu þeir ljettan á að 
útvega slíka ambátt, bæði vezírsins vegna og svo í ábata skyni, og 
var þvínær á hverjum degi einhver leidd á hans fund; en hann 
sá alltjend einhvern galla á þeim. það var einhvern morgun, er 
Khakan ætlaði til konungshallarinnar, að mansalsmiðill einn kom 
með miklum asa og sagði honum að seint um „kvöldið áður hefði 
persneskur kaupmaður komið og haft ambátt til sölu, væri hún 
svo fögur, að hún bæri langt af þeim, er hann áður hafði sjeð. 
En hvað gáfur hennar og kunnáttu snerti, þá kvað hann seljandann 
ábyrgjast, að hún stæði jafnfætis öllum snillingum og fræðimönn- 
um í heimi. Brá Khakan vel við þessi tiðindi, því honum þókti 
líklegt, að sjer mundi nú bjóðast tækifæri til að gera konungi að 
skapi, og bað hann því, að ambáttin mætti verða leidd til sín, 
þegar hann kæmi aptur frá höllinni; fór hann þvínæst leiðar 
sinnar. — Sveikst mansals miðillinn ekki um að koma til vezírsins 
á tilteknum tíma með ambáttina; leizt vezírnum hún svo fögur og 
þókti hún vera svo langt umfram von sína, að hann kallaði hana 
undireins „Persameyna fögru.“ — Sköpulag hennar var gullfallegt, 
hún hafði svört augnahár, brjóst hennar voru mikil og sælleg, 
mittið mjótt en mjaðmirnar ávalar. Limar pílviðanna í Austurheimi 
máttu fyrirverða sig fyrir vaxtarlagi hennar; og rödd hennar var 
þýðari enn vestanblærinn þegar hann líður yfir blómgaðan rósareit. 
Hefur skáld eitt lýst henni með svofeldum orðum: 


284 


Mjúkt er hennar hörund ljósa, 
Hjalar sætum rómi man, 

Sín kann orðin svanni kjósa, 
Svo að hvorki er of nje van; 


Sjónir fagrar —- sjóli heima 
Sagði: „Verðið!“ óðar þá 
Hvarmasðlir hrifu beima 
Hug sem mungát svífur á. 


Elska mín til hennar hitni 

Með hverri nótt í sælu er dvín, 
Ástarband það aldrei slitni 
Efsti dagur þartil skín. 


Dökku skyggist hún af hári, 
Húm sem nætur grúfi svart, 
Sem bjarmi mær af morgunsári 
Meyjar ennið ljómar bjart. 


Nú með því vezírinn var andríkur maður og vel að sjer, fann 
hann skjótt á tali hennar, að sjer mundi til einskis að leita eptir 
annari. ambátt, sem væri þessari fremri í því, er konungur hafði 
á kosið. Spurði hann þá, hversu dýra persneski kaupmaðurinn vildi 
selja hana, svaraði mansalsmiðillinn því, að kaupmaðurinn slæi 
aldrei af, en hann setti upp tíu þúsund gullpeninga fyrir hana. 
„Kaupmaðurinn,“ mælti hann ennfremur, „hefur svarið mjer, að 
með því fje væru hvorki borgaðir kjúklingarnir, sem hún hefur 
etið, nje heldur það, sem kostað hefur verið til að mennta hana, 
því hún hefur lært að skrifa, málfræði, þýðingar kóransins og 
undirstöðu lögvísinnar, trúarfræði, læknisfræði, og rímtal, hefur hún 
og numið hljóðfæralist og iðkað hana. Engar bækur eru til, sem 
hún ekki hefur lesið, og engin ambátt hefur kunnað meira enn 
þessi, svo að menn viti til.“ Kunni Khakan miklu betur að virða 
hina fögru ambátt frá Persalandi enn mansals miðillinn, sem ekki 
gerði annað enn að tyggja það upp aptur, sem kaupmaður hafði beðið 


285 


hann að segja. Vildi Khakan nú gera útum kaupin og sendi því 
undireins eptir kaupmanninum. Hann var næsta hrörlegur og 
hafði hann lifað svo lengi, að ekki var eptir nema bein og sinar. 
Sagði verírinn honum að hann keypti ekki ambáttina handa sjálfum 
sjer, heldur fyrir Mohammed konung, og spurði hvort hann vildi 
selja sjer hana fyrir tíu þúsund gullpeninga. „Fyrst hún er ætluð 
konungi,“ ansaði kaupmaður, „væri það sæmilegast, að eg byði 
honum hana að gjöf. ef maður í minni stöðu væri þess umkominn 
að gefa slíka gjöf.“  Ljet vezírinn þá sækja fjeð og telja kaup- 
manni það af hendi. þvínæst mælti kaupmaður: „Með leyfi herra 
míns, vezírsins, vildi eg segja nokkuð.“ #„Seg þú það, sem 
þjer býr í huga,“ ansaði Khakan. „Herra!“ mælti kaupmaðurinn, 
„að minni hyggju væri það gott, ef þjer ekki færuð með ambáttina 
til konungs nú þegar í dag. Hún er nýkomin úr langferð og er 
því eptir sig, svo þó hún sje fyrirtaks fríð, mundi hún þó verða 
miklu ásjálegri, ef þjer ljetuð hana hvíla sig í tíu daga í húsi yðar 
og veittuð henni góðan aðbúnað. Getur hún síðan tekið laugar og 
má þá leiða hana fyrir soldán í skartmiklum búningi; munuð þjer 
fá af þessu mikla sæmd og vona eg að þjer kunnið mjer nokkra 
þökk-fyrir.“  Vezírnum leizt ráð kaupmannsins hyggilegt og ljet 
fá hinni fögru Persamey herbergi sjer, næst því, er kona hans var 
í; beiddi hann konu sína að láta hana eta við borð sitt og fara 
með hana einsog konu, sem konungur ætti. Hann beiddi hana og 
að láta gera handa henni marga búninga, skyldu þeir vera hinir 
skartmestu og fara sem bezt. Sagði hann að skilnaði við 
Persameyna fögru: „þier getið ekki orðið fyrir meira láni enn eg 
hef fyrirhugað yður.  Megið þjer sjálfar dæma um, hvort ekki er 
svo; eg hef keypt yður handa konunginum og vona eg að hann 
verði miklu fegnari að fá yður, enn eg að hafa afrekað erindi 
það, er hann fól mjer á hendur. En um leið verð eg að gera 
yður vara við, að eg á son, sem ekki skortir vitsmuni, en hann 
er ungur, glannalegur og nærgöngull. Varið yður því á honum, 
ef hann skyldi fara nokkurs á leit við yður.“ 

Persamærin fagra þakkaði honum fyrir viðvörun þessa og 
sagði, að hann mætti treysta því, að hún skyldi fara að ráðum 
hans. Sonur vezírsins hiet Núreddín og mátti hann koma í herbergi 


286 


móður sinnar svo opt sem honum líkaði, borðaði hann optastnær 
með henni. Hann var ungur, og allra manna fríðastur sýnum, 
látbragð hans var fagurt og djarflegt, og með því hann var 
gáfumikill og prýðilega vel máli farinn, gat hann talað hvern mann 
upp til hvers, sem vera skyldi. þó hann nú vissi að Persamærin 
fagra var keypt handa konungi og faðir hans hefði sagt honum 
það, fór því fjærri, að hann snjeri ástarhuga sínum frá henni, 
úr því hann einusinni hafði sjeð hana. Varð það miklu 
fremur til þess, að hann ljet töfrast af yndisleika hennar; 
einsetti hann sjer, er hann hafði átt tal við hana, að vinna 
allt til, að hafa hana undan konunginum. Enda varð Núreddín 
Persameynni fögru vel að skapi og hugsaði hún með sjer: Vezír- 
inn gerði mjer mikla sæmd, þarsem hann keypti mig handa 
konunginum í Balsora, en ofursæl þæktist eg vera, ef hann vildi 
gefa mig syni sínum. Sá Núreddín sig aldrei úr færi, þegar 
hann gat sjeð eða talað við meyna fögru, er hann hafði svo 
mikla ást á. Gekk hann aldrei frá henni fyr enn móðir hans 
neyddi hann til að fara. „Sonur minn!“ mælti hún, „það er 
ósæmandi, að slíkur unglingur sem þú eit, skuli alltaf sitja í 
kvennastofu. Gakktu því til herbergis þíns og gerðu þig maklegan 
þeirrar sæmdar, að setjast í sæti föður þíns síðarmeir.“ Persamærin 
fagra hafði ekki laugað sig allan þann tíma, sem hún var á 
leiðinni, og ljet því kona vezírsins fimm dögum eptir að hún var 
komin, heita handa henni bað, er þar var í húsinu. Ljet hún hana 
þvínæst fara til baðhússins ásamt nokkrum ambáttum sínum, 
skipaði hún þeim að þjóna henni einsog drottningu sinni og færa 


2 


hana í skrautlegan klæðnað, er hún hafði látið gera handa henni. 
Hatói hún látið vanda hann mjög, því hún vildi þóknast manni 
sínum og sýna honum, hversu annt henni væri um allt það, er 
honum fjell vel í geð. En er Persamærin kom úr baðinu var 
hún þúsund sinnum fegri enn þegar Kbakan sá hana fyrst, gekk 
hún til konu hans, kyssti kurteislega á hönd hennar og mælti: 
„Eg veit ekki, hvernig eg kem yður fyrir sjónir í klæðnaði þessum, 
sem þjer hafið gera látið handa mjer af góðsemd yðvarri. Ambáttir 
yðar hafa fullyrt, að hann færi mjer vel og sagt að þær þekktu 


mig ekki aptur, en það er auðvitað, að það er smjaður, og því vil 


287 


eg gefa mig undir yðar dóm. En þó þær kynnu að hafa sagt 
satt, þá á eg það yður að þakka, að eg hefi búizt um.“ Varð 
kona Khakans glöð við og mælti: „Dóttir mín! þú skalt ekki ætla 
að ambáttir mínar hafi slegið þjer gullhamra. Eg hef betra 
skynbragð á því enn þær, og þó eg ekki fái mjer til orða, hvað 
aðdáanlega búningur þessi fer þjer, þá verð eg að segja, að þú ert 
nú sjálf svo miklu fegri, er þú kemur úr baðinu, heldurenn áður, 
að eg þekki þig valla aptur. En ef eg annars vissi að baðið væri 
gott ennþá, skyldi eg sjálf baðast; eg er nú kominn á þann aldur 
að þörf gerist á því optar enn fyrrum.“ Svaraði þá Persamærin 
fagra: „Drottning mín! þessu óverðskuldaða lofi fæ eg engu svarað, 
en af baðinu er það að segja, að það er ágætt, og megið þjer ekki 
hafa af yður tímann, ef þjer ætlið að nota það.  Ambáttir yðar 
munu segja sama og eg.“ Hafði kona verfrsins ekki tekið laugar 
í marga daga og vildi því nota tækifærið, skipaði hún ambáttum 
sínum að ganga til baðhússins með allt það, er til baðsins þurfti. 
Persamærin fagra gekk aptur til herbergis síns, en áðurenn kona 
Khakans gengi til baðhússins skipaði hún tveimur litlum ambáttum 
að vera hjá henni og hleypa Núreddín ekki inn til hennar, ef 
hann skyldi koma. Enda varð sú raunin á, að hann kom meðan 
móðir hans var í baði, og er hann fann hana ekki í herbergi sínu 
gekk hann til herbergis Persameyjarinnar. Sögðu báðar litlu 
ambáttirnar honum, hvar þær væru, móðir hans og Persamærin, og 
að móðir hans hefð! sagt, að hann mætti ekki koma til hennar. 
En nú var ekki nema dyratjald eitt milli hans og þeirrar, sem 
honum var hugur á, ætlaði hann því að ganga inn, en ambáttirnar 
vörðu honum dyrnar. Tók hann þær þá báðar og fór með þær 
útúr fremra herberginu og skellti dyrunum að innanverðu í lás á 
eptir þeim.  Hlupu þær æpandi til húsfreyjunnar í baðhúsið og 
báru sig grátandi upp undan Núreddín, sögðu þær að hann hefði 
ruðzt með ofríki inn til Persameyjarinnar fögru.  þókti henni sonyr 
sinn hafa gert sjer mikla skapraun með þessari ofdirfsku sinni, 
hætti við baðið og klæddist í snatri. En áður enn hún væri 
alklædd og komin í herbergi Persameyjarinnar var Núreddín farinn 
frá henni og flúinn á burt. 

Persamærin fagra undraðist mjög er hún sá konu vezírsins 


288 


koma inn grátandi og utan við sig, segir hún þá við bana: 
„Drottning mín! má eg spyrja, því eruð þjer svo hryggar? hvaða 
óhapp vildi yður til í baðinu, að þjer skylduð koma svo fljótt 
aptur!“ „Hverju sætir það,“ mælti kona vezírsins, „að þú spyr 
sneypulaust að þessu, eptir að Núreddín sonur minn hefur brotizt 
inní herbergi þitt og verið hjá þjer einni? Gat meiri ógæfa hent 
okkur, hann og mig?“ „Fyrirgefið, drottning mín!“ mælti Persa- 
mærin fagra, „hvernig getur það, sem Núreddín aðhafóist, verið yður eða 
- honum til ógæfu ?““ „Hefur maðurinn minn ekki sagt þjer,“ mælti kona 
Khakans, „að hann keypti þig handa konunginum? sagði hann þjer ekki 
að þú skyldir varast að láta Núreddín koma of nærri þjer?“ „það 
er mjer ekki úr minni liðið,“ ansaði Persamærin fagra, „en 
Núreddín hefur sagt mjer að vezírinn, faðir hans hafi brugðið á 
aðra ætlun, og ætli ekki að gefa mig konunginum, heldur honum. 
Eg trúði því og með því eg einsog önnur ambátt hef verið vanin 
á auðsveipni frá barnsaldri. þá mun yður skiljast, að eg hvorki 
gat nje vildi varna honum þess, er hann vildi. Já, eg kannast 
við, að mjer var því ónauðugra að láta eptir honum, sem eg hafði 
fellt mikla ást til hans, hlauzt það af því að við höfum dags 
daglega verið saman, án þess nokkur bannaði. Mjer sárnar alls 
ekki að verða afhuga konunginum, ef eg má búa saman við 
Núreddín alla æfi.“ „Guð gæfi þú segðir satt,“ mælti kona vez- 
Írsins. „og skyldi það vera mjer mikil gleði, en vertu viss um 
það, að Núreddín hefur dregið þig á tálar og það tekur engu tali, 
að faðir hans hafi gefið honum slíka gjöf. Ó! hversu ófarsæll er 
hann! hversu ófarsæl er eg! og þó er faðir hans verst farinn 
vegna hinna þungu eptirkasta, sem af þessu geta hlotist. Hann 
mun ekki vikna svo við tár mín og bænir, að hann fyrirgefi honum. 
Hann mun láta reiði sína bitna á honum sem maklegt er, 
undireins og hann kemst að því, hvert ofríki hann hefur sýnt 
þjer.“ Að svo mæltu tók hún að gráta beisklega, og grjetu 
ambáttirnar með henni, því þær voru hræddar um Núreddín, ekki 
síður enn hún.  Rjett á eptir kom vezírinn Khakan að þeim og 
varð hann hissa, er hann sá konu sína og ambáttir hennar fljóta 
í tárum, og Persameyna fögru hengja höfuðið með dapurlegu 
yfirbragði. En er hann spurði, hverju það gegndi hljóðuðu, þær 


289 


kona hans og ambáttirnar upp yfir sig og grjetu enn ákafar enn 
áður, en svöruðu honum engu, furðaði hann sig þá því meira. 
Vjek hann sjer að konu sínni og mælti: „Eg vil fyrir hvern mun 
vita, því þið grátið, og það með sannindum.“ Gat þá kona hans 
ekki lengur færzt undan og tók þannig til máls: „Herra! lát mig 
eigi gjalda þess, sem eg nú geri þjer uppskátt, eg sver þjer að eg 
er með öllu saklaus. Meðan eg var í baði með ambáttum mínum, 
kom sonur þinn og hagnýtti sjer óheillastund þessa til að telja 
Persameynni fögru trú um, að þú ætlaðir honum hana, en ekki 
konunginum. það, sem hann tók sjer fyrir hendur eptir að 
hann hafði logið þessu að henni, muntu lofa mjer að láta ósagt, 
enda er það auðráðið. þetta veldur því, að eg er svo hrygg bæði 
þín og sonar míns vegna, eg þori naumast að biðja þig fyrirgefa 
honum.“ 

því verður ekki með orðum lýst, hversu Khakan varð upp= 
vægur af heipt og harmi útaf ósvífni sonar síns. Hann barði sjer 
á brjóst, sleit skegg sitt og æpti upp yfir sig: „Óláns seggurinn Í 
ættarskömmin þín! svona hrindir þú föður þínum af hæzta tindi 
hamingjunnar niður í djúp glötunarinnar, svona steypir þú bæði honum og 
sjálfum þjer í ógæfu.“  Leitaðist kona hans við að sefa skapsmuní 
hans og beiddi hann að hafa hóf á harmi sínum. „Eg skal gefa 
þjer tíu þúsund gullpeninga af eigum mínum,“ mælti hún, „og 
getur þú fyrir þá keypt þjer aðra ambátt, sem fríðari er og sam- 
boðnari konunginum.“ „Heldur þú,“ svaraði vezírinn, „að eg kæri 
mig nokkuð um þessa tíu þúsund gullpeninga? fjártjón þetta og 
jafnvel missir eigna minna getur nú ekki komið til tals, og það 
mundi ekki fá mjer mikils. En hjer ræðir um sæmd mína og hún 
er mjer dýrmætari enn öll auðæfi jarðarinnar.“ „þá virðist mjer 
samt svo,“ mælti kona hans, „að sá skaði, sem bæta má með fje, 
sje ekki svo háskalegur.“ 

„Veiztu þá ekki,“ ansaði vezírinn, „að Sawy er svarinn 
óvinur minn? ætli hann fari ekki til konungsins undireins og hann 
frjettir þetta, og hrósi þar sigri yfir mjer? „Yðar hátign!“ mun 
hann segja, „þjer talið alltjend um, hvað hann Khakan sje yður 
dyggur og trúr, en hann hefur rjett fyrir skemmstu sýnt, að hann 
er ómaklegur þess trausts, sem þjer hafið á honum. Hann tók 

þúsund og ein nótt. II. 19 


290 


við tíu þúsund gullpeningum til að kaupa ambátt fyrir, og kom 
því heiðarlega ætlunarverki fram, sem honum var á hendur falið, 
keypti hann svo fagra ambátt, að enginn hefur fegri sjeð. En í 
stað þess að færa yðar hátign hana, hefur honum þóknazt að gefa 
syni sínum hana að gjöf. „þú ert maklegri að eiga ambátt þessa 
enn konungurinn,“ sagði hann — því svona mun hann ljúga af 
illmennsku sinni — „,og tók sonur hans við henni og skemmtir sjer 
nú með henni alla daga. Svona er nú mál með vexti sem eg hef 
sagt yðar hátign og getið þjer sjálfur gengið úr skugga um það.“ 
„Heldur þú ekki,“ mælti vezírinn ennfremur, „að þegar svona er 
borin sagan, muni konungsmanna vera von á hverri stundinni, og 
kunna þeir að mölva upp hús mitt og hafa ambáttina á burt með 
sjer? Og þaráofan bætist allt hitt ólánið sem óumflýjanlegt er.“ 
Svaraði þá kona hans: „Við slíku mætti að vísu búast af 
hinni hræðilegu mannvonzku Sawy, ef hann fengi hina minnstu 
vitneskju um þetta. En hvernig getur hann eða aðrir komizt að 
því, sem gerist hjer í húsi? Og ef nú grunsemd skyldi á leggjast, 
og konungur skyldi ympra á því við þig, þá getur þú borið það 
í vænginn, að þjer hafi ekki þókt ambáttin svo samboðin hans 
hátign, þá er þú hafðir reynt hana, sem þjer leizt í fyrstunni, og 
hafi kaupmaður vjelað þig í kaupum.  Skaltu segja, að hún sje 
óviðjafnanlega fögur, en mikið vanti á, að hún sje svo gáfuð, 
andrík og vel að sjer, sem af henni var látið. Mun konungur þá 
trúa orðum þínum og hefur Sawy þá skapraun, að illræði hans 
verður til ónýtis einsog opt hefur orðið fyrr, þegar hann hefur 
ætlað að steypa þjer.  Hugsastu því og gefðu ráð þitt í guðs 
hönd.“ Nú með því vezírnum þókti ráð þetta viturlegt, þá sefaðist 
hann og ásetti sjer að breyta eptir því. En allt fyrir það rjenaði 
ekki reiði hans til Núreddíns. Ljet Núreddín ekki sjá sig allan daginn 
og þorði ekki einusinni að vera hjá neinum af kunningjum sínum, 
því hann var hræddur um að faðir sinn mundi láta leita að sjer 


2 


hjá þeim. - Flýði hann því úr borginni í aldingarð einn, er hann 
aldrei kom í endrarnær, bar enginn þar kennsl á hann. En er 
" mjög var áliðið og hann vissi að faðir hans var gengin til herbergis 
síns, kom hann aptur og ljet ambáttir móður sinnar ljúka upp 


fyrir sjer, hleyptu þær honum inn sem hljóðlegast. — Morguninn 


ð 


291 


eptir gekk hann burt af heimilinu áðurenn faðir hans var kominn 
á fætur, og þeirrar varúðar varð hann að gæta í heilan mánuð, 
þó honum  sárnaði það mjög. Sögðu  ambáttinar honum 
hispurslaust, að faðir hans væri honum eins reiður og fyrri 
og mundi drepa hann undireins og hann kæmi í augsýn hans.“ 
Vissi kona vevírsins af sögn ambáttanna, að Núreddín var 
vanur að koma og fara burt aptur á laun, en ekki dirfðist hún 
að biðja mann sinn að fyrirgefa honum. En loksins jókst henni hugur 
og segir hún við vezírinn, að reyndar hafi aldrei nokkur sonur 
meira afgert við föður sinn enn Núreddín, þarsem hann hafði þá 
sæmd af honum, að færa konungi svo algjörva ambátt sem 
Persáamærin fagra var. „En ætlar þú,“ mælti hún, „að glata honum 
gjörsamlega ? þá mundir þú í stað óláns þess, er þú ættir að 
gleyma, baka þjer enn meiri ógæfu, sem þú ekki athugar. Ertu 
þá ekki hræddur um, að menn loksins komist að hinu sanna, þegar 
þeir fara að brjóta heilann um það, hversvegna sonur þinn flýr 
þig? En færi svo, þá rataðir þú einsog maklegt er í glötun þá, sem 
þú óttast svo mjög.“ Sá vezírinn að þetta var viturlega mælt, en 
samt kvaðst hann ekki geta fengið af sjer að fyrirgefa syni 
sínum svo, að hann ekki um leið ljeti hann finna til þess, hversu 
mjög hann hafði misgert. Sagði þá kona hans: „það mundi 
takast, ef þú vildir gera einsog mjer nú kemur tilhugar. Núreddín 
kemur hingað á hverju kvöldi, þegar þú ert genginn til rekkju, 
sefur hann hjer og fer burt að morgni áðurenn þú ert kominn á 
fætur. Bíddu hans nú í kvöld og láttu einsog þú ætlir að drepa 
hann. Eg hleyp þá til að hjálpa honum, og gefur þú honum 
líf fyrir minn bænastað, mun hann feginshendi taka þeim kosti, 
að eiga Persameyna fögru, með hverjum skildaga sem þú vilt setja. 
Veit eg þú nú munir vilja gefa honum hana, því heldur sem mjer 
er kunnugt, að hann ann henni hugástum og hún honum.“ 

Fjellst vezírinn á ráð hennar, og áðurenn Núreddín væri hleypt 
inn á vanalegum tíma, faldi Khakan sig að hurðarbaki; en er sonur 
hans kom inn, flaug hann á hann, varpaði honum niður og reiddi 
upp hnífinn, en í sama vetfangi kom móðir Núreddíns hlaupandi, 
þreif í handlegg honum og æpti: „Hvað ætlar þú nú að gera, 
herra!“ #„Slepptu mjer,“ svaraði vezírinn reiðuglega, „svo eg geti 

19* 


292 


drepið þenna vonda son.“  „Dreptu mig heldur, herra!“ sagði 
móðirin, „eg skal aldrei líða þjer að flekka hendur þínar í þínu 
eigin blóti.“ þá sætti Núreddín lagi og sagði grátandi: „Faðir! 
eg bið þig vægðar og miskunar; fyrirgef mjer í nafni hans, sem 
þú væntir þjer fyrirgefningar af á þeim degi, sem vjer allir munum 
birtast fyrir honum.“  Ljet Khakan þá snúa hnífinn úr hendi sjer 
fjell Núreddín þvínæst fram fyrir hann, og kyssti á fætur hans til 
merkis um, hversu hann iðraðist eptir að hafa móðgað hann. 
Sagði vezírinn Núreddín að hann skyldi þakka móður sinni, því 
hann gerði það af elsku til hennar, að fyrirgefa honum. „Og 
Persameyna fögru,“ mælti hann ennfremur, „gef eg þjer því 
aðeins með því skilyrði, að þú sverjir mjer að fara ekki með hana 
einsog ambátt, heldur sem konu þína, eða með öðrum orðum aldrei 
selja hana eða reka hana frá þjer. Hún er margfalt hyggnari. 
gáfaðri og siðugri enn þú, og er eg því viss um, að hún muni 
spekja ofstopa æsku þinnar, sem annarskostar gæti komið þjer á 
kaldan klaka.“ Hafði Núreddín ekki vænt svo mikillar mildi; 
þakkaði hann föður sínum svo innilega sem hann gat og var fús 
að vinna eiðinn. Voru þau af hjarta ánægð hvert með annað, 
hann og Persamærin fagra, og þókti föður hans vænt um, að svo 
vel fjell á með þeim. Ljet vezírinn ekki konunginn minna sig á 
erindi það, er honum hafði verið falið á hendur, heldur minntist 
hann sjálfur á það opt og einatt og sagði konungi, hverjum 
vandkvæðum það væri bundið, að leysa það svo af hendi. 
að hann mætti vel við una. Fór honum þetta svo laglega úr 
hendi, að konungur varð því smámsaman afhuga. Hafði Sawy 
reyndar heyrt ávæning af því, er gerzt hafði, en Khakan var svo 
miklu kærari konunginum, að Sawy þorði hvergi að hreifa við 
því máli. 

þannig rættist betur úr vanda þessum enn Khakan hafði 
búizt við, en rúmu ári síðar tók hann sótt þá, er hann leiddi til 
bana; en það atvikaðist svo að hann varð að ganga snögglega úr 
baði vegna áríðandi starfa, er kölluðu að honum. En er hann 
fann að hann var aðfram kominn sagði hann við Núreddín, sem 
alltaf var hjá honum: „Son minn! eg veit ekki, hvort eg hef varið 
auðæfum þeim, sem guð veitti mjer, eins vel og vera skyldi. þú 


293 


sjer að þau hjálpa mjer ekki til að umflýja dauðann. þess eins 
bið eg þig nú á deyjanda degi, að þú munir það, sem þú lofaðir 
mjer Persameynni fögru til handa. Eg dey glaður í því trausti, 
að þú munir efna það.“ Mælti hann þvínæst fram báðar trúarjátn- 
ingar sínar: „Enginn guð er til nema guð,“ og „Mahómet er 
spámaður guðs,“ gaf upp öndina og hvarf til samneytis rjettlátra. 
Kvað þá höllin við af kveinstöfum og tregaði konungur hann 
einsog vitran ráðgjafa og dyggan og trúlyndan þjón, en borgarmenn 
hörmuðu hann einsog velgjörðamann sinn og verndarmann, og 
jafnvel skóladrengir grjetu hann. Var útför hans svo virðuleg, að 
engi hafði slík verið í Balsora; emírar, vezírar og öll stórmenni í 
hirðinni kepptust um að bera líkkistu hans til grafar, og fylgdu 
allir borgarmenn honum grátandi, hvort sem þeir voru vellríkir eða 
bláfátækir. 

Núreddín ljet nú í langan tíma bugast af áköfum harmi útaf 
missi föður síns og talaði ekki einusinni við beztu vini sína. það 
var einhvern dag er hann sat í húsi föður síns sæla, að drepið 
var á dyr; gekk hann þá til dyra og lauk upp. Var þar kominn 
einn af einkavinum föður hans; gekk hann inn og tók í hönd 
Núreddíns, svo mælandi: „Herra! sá er ekki dáinn, sem lætur eptir 
sig slíkan son sem þjer eruð.  Herðið nú upp hugann; þjer hafið 
helgað minningu föður yðar alla þá sæmd, er skylt var, og gert 
allt það, er velsæmi býður, en nú er aptur tími til kominn, að 
þjer gefið yður við heiminum einsog fyrri, umgangist vini yðar og 
haldið upp tign þeirri, sem ætt og eigin verðleikar hafa lagt í 
hendur yðar. Að vísu væri það afbrigði bæði gegn guðs og 
manna lögum ef vjer eigi greiddum feðrum okkar skuld sonarlegrar 
ástar eptir andlát þeirra. En ef vjer eigi getum ámælt sjálfum 
oss fyrir tómlæti í þessu efni, þá er það skylda vor, að lifa með 
heiminum einsog áður.  þerrið því tárin af augum yðar og takið 
upp glaðlyndi það, er fyrrum jók unun hvervetna þarsem þjer 
komuð.“ Ráð vinar þessa var næsta viturlegt og hefði Núreddín 
hlýtt því með nógu mikilli gætni, mundi hann hafa komizt hjá 
öllum þeim slysum, er síðar hentu hann. Stóð hann nú upp og 
gekk til gestaherbergis og veitti þar vin sínum. En er hann gekk 
burt beiddi Núreddín hann að koma til sín aptur næsta dag, „hátið 


# 


294 


hann og öðrum kunningjum sínum, sem voru á aldur við hann; 
hjelt hann þannig hverja veizluna á fætur annari og gaf stórgjafir. 
Þegar einhver hældi einhverjum hlut, sem hann átti og sagði: 
„Þetta þykir mjer fallegt,“ svaraði hann: „Eigðu þaðl“ og það þó 
um heil hús væri að gera. það var stundum, er hann sat á tali 
við Persameyna fögru, að hún talaði um fyrir honum hispurslaust. 
„það er að vísu enginn vafi á því,“ mælti hún, „að vezírinn faðir 
þinn hefur látið þjer eptir sig mikinn auð, en — þú mátt ekki 
taka illa upp orð mín — svo mikil sem auðæfi þessi eru, þá mun 
samt þar koma að þau þrjóta, ef þú heldur þessum lifnaðarhætti 
áfram. Að vísu geta menn veitt vinum sínum og glatt sig með 
þeim, en að gera það á degi hverjum, það er að hrapa í vísa 
glötun.  Mundir þú betur annast mannorð þitt og sóma, ef þú 
fetaðir í fótspor föður þíns og kæmist til þeirrar mannvirðingar, 
er aflaði honum svo mikils orðstírs“  Hlýddi Núreddín brosandi 
á ræðu hennar og svaraði: „Við skulum sleppa þessu og tala heldur 
um, hvernig við eigum að skemmta okkur. Hann faðir minn sæli 
hjelt mig alltaf í miklu ófrelsi, og þykir mjer nú gott að njóta 
frelsisins, er eg þráði svo mjög, meðan hann var á lífi. Eg hef 
tímann fyrir mjer að taka upp hinn reglusama lifnað, sem þú ræður 
mjer til. Á mínum aldri verða menn að njóta unaðsemda æskunnar.“ 
Ráðsmaður Núreddíns hafði og einurð til að áminna hann fyrir 
eyðslusemina. „Herra!“ sagði hann einhverju sinni, „þekkið þjer 
ekki málsháttinn: Hver, sem gefur og hefur ekki gát á, verður 
öreigi.“ Ef þjer haldið þessu áfram, munu eigur yðar fljótt ganga 
upp.“ Hvessti þá Núreddín augun á hann og mælti: „Ekkert af 
því, sem þú sagðir, fellur mjer í skap. Ætli þú getir sýnt mjer 
nirfil, sem hefur aflað sjer orðstírs með nízku sinni eða rausnarmann. 
sem dó af rausn sinni? Og það segi eg þjer. að meðan þú hefur 
nóg milli handa til miðdegisverðar míns, máttu ekki ónáða mig 
með áhyggjum fyrir kvöldverðinum.“ Hneigði ráðsmaðurinn sig 
þá djúpt og gekk á burt, en Núreddín eyddi og sóaði fje sínu 
einsog fyrri. 

Leið svo eitt ár, en einn dag er hann sat til borðs með 
fjelörum sínum, var barið á dyr og stóð Núreddín sjálfur upp til 
að sjá, hver kominn væri, því hann hafði sent alla þræla sína 


295 


burt og lokað að sjer og vinum sínum, svo að þeir hefðu því 
betra næði. En er hann lauk upp, sá hann ráðsmann sinn og gekk 
út til að heyra erindi hans; gekk einn af gestunum á eptir honum 
og faldi sig á hurðar baki. „Herra!“ mælti ráðsmaðurinn, „„eg bið 
yður fyrir alla muni fyrirgefa mjer, ef eg trufla yður, þegar hægt 
stendur á skemmtun yðvarri, en mjer virtist það, sem eg nú verð 
að segja yður, svo áríðandi, að mjer þókti óráðlegt að fresta því. 
það er komið svo fyrir yður sem eg sagði yður fyrir. Skuluð 
þjer nú vita, að eg hef ekki svo mikið sem einn skilding eptir af 
fje yðru. Svo eru og aðrar eigur yðar uppgengnar, hafa leiguliðar 
yðar sannað mjer, að skuldakröfur yðar eru seldar öðrum í 
hendur, og get eg því ekki gengizt eptir skuldum hjá þeim í yðar 
nafni. Nú ef þjer viljið að eg verði lengur í vist hjá yður, þá 
vísið mjer. á nýjar tekjur eða leyfið mjer annarskostar að ráðast 
burt úr þjónustu yðar.“ Varð Núreddín þá sem steini lostinn og 
hengdi niður höfuðið, varð honum ekki annað til svara, enn að 
hann hafði upp orð þessi: „Hvergi er vald nje máttur nema hjá 
guði!“ Gestur hans, er stóð á hleri að hurðarbaki, hafði heyrt 
hvert orð og flýtti hann sjer að segja hinum það, er hann hafði 
komizt að. „Gerið þið einsog ykkur sýnist,“ mælti hann, „en ekki 
ætla eg mjer uppfrá þessum degi að koma optar í hús þrotamanns 
þessa.“ „Úr því svo á stendur,“ sögðu hinir, „viljum við ekki eiga 
neitt saman við hann að sælda fremur enn þjer, og skal hann ekki 
sjá okkur framar.“ 

Í þessu bili kom Núreddín aptur og reyndi að gera sig 
glaðlegan á svipinn, og pipra upp lagsbræður sína, en samt gat 
hann ekki hamlað því, að þeir sáu á yfirbragði hans, að þeim hafði 
verið borin sönn saga. —Óðara enn hann var seztur aptur í sæti 
sitt, stóð einn þeirra upp og mælti: „Eg verð að biðja yður að lofa 
mjer að fara burt.“ „því þá svo fljótt 2“ segir Núreddín. „Konan mín,“ 
svaraði hann, „býzt við að ala barn í nótt og hef eg ekki skap til að vera 
fjærri henni.“  Lofaði Núreddín honum að fara, en þá kom annar 
og beiddist hins sama, kvaðst sá vilja finna bróður sinn, því hann 
hjeldi veizlu í minningu þess, að sonur hans var umskorinn, fór 
Þannig hver á fætur öðrum og bar ósannindi fyrir, svo að loksins 
var enginn eptir. 


296 


En er Núreddín var aleinn eptir, kallaði hann á Persameyna 
fögru og skýrði henni frá því, er ráðsmaðurinn hafði sagt; var 
auðsjeð á honum að hann iðraðist af hjarta. En hún minnti hann 
á, hversu hún hafði vandað um við hann og talað um fyrir honum; 
„það eitt fær mjer hryggðar,“ mælti hún, „að þú veizt ekki ennþá, 
hversu grátleg eptirköst þetta getur haft. þegar eg ætlaði að segja 
þjer álit mitt um það, vildir þú ekki gefa orðum mínum gaum, 
heldur varstu ætíð gjarn til að njóta sælunnar meðan lukkan veitti 
hana, því ekki væri víst, að hún alltjend yrði svo hýr í horn að 
taka. En eg hafði ekki á röngu að standa, þegar eg svaraði þjer 
því, að við sköpum sjálf gæfuna í hendi okkar með hyggilegum 
lifnaði.“  Kannaðist Núreddín við, að það hefði verið rangt af sjer, 
að hlýða ekki heilræðum hennar, en hann sagði að hún gætti þess 
eigi, að þó hann hefði gjöreytt eigum sínum, þá hefði hann eytt 
þeim með útvöldum vinum, sem hann hefði þekkt lengi. þeir eru 
þakklátsamir og sómamenn,“ mælti hann, „og munu þeir ekki 
yfirgefa mig.“ „Herra!“ svaraði Persamærin, „ef þú ekki hefur 
öðru að treysta enn þakklátsemi vina þinna, þá stendur von þín 
völtum fæti, og muntu sítar láta sannast á þau orð mín.“ „þú 
yndislega Persamey!“ ansaði Núreddín, „eg treysti þeim betur til 
að liðsinna mjer enn þú. Mun eg fara á morgun og finna þá 
alla, áðurenn þeir eru vanir að koma til mín, og muntu sjá að eg 
kem heim aptur með mikið fje, sem þeir gefa allir mjer til styrktar. 
Mun eg þá breyta lifnaði mínum, einsog eg hef einsett mjer, og 
verja fjenu svo að eg hafi gagn af.“ Morguninn eptir lagði 
Núreddín á stað til hinna tíu vina sinna, bjuggu þeir allir í sama 
strætinu. Drap hann fyrst á dyr hjá þeim, sem ríkastur var; spurði 
ambáttin, sem upp)lauk, hver komumaður væri. „Seg þú hússbónda 
þínum,“ ansaði hann, „að hjer sje kominn Núreddín, sonur Khakans 
vezírs.“ Hleypti ambáttin honum þá inn og fylgdi honum inn í 
„sal einn; þvínæst fór hún inn og sagði hússbónda sínum, hver 
kominn væri. „það er hann Núreddín,“ sagði hann þá með 
fyrirlitningu svo hátt að Núreddín heyrði sjálfur og varð forviða, 
„segðu honum að eg sje ekki heima, og það skaltu segja, hvenær 
sem hann kemur.“ Gekk ambáttin þá aptur til dyra og sagði 
Núreddín, að sjer hefði skjátlazt, því hússbóndi hennar væri ekki 


297 


heima, einsog hún hafði haldið. Gekk Núreddín þá burt með 
kinnroða, en samt hugsaði hann með sjer: þó að þessi sje þorpari 
og látist ekki vera heima, þá er ekki sagt að hinir reynist einsog 
hann; fór hann þá og barði á dyr hjá öðrum vin sínum, en 
bæði hjá honum og þeim öllum tíu voru sömu svörin, þó allir 
væru þeir heima. þá minntist Núreddín þessara orða: „Í velgengn- 
inni er maðurinn líkur trje, sem allir þyrpast utanum, á meðan það 
ber aldin. En þegar þau eru öll lesin, fara menn burt og leita upp 
annað trje. Vei þeim mönnum, sem nú gerast, því eg hef ekki 
hitt einn af tíu, sem rjettlátur væri!“ 

Gekk hann nú heim aptur til Persameyjarinnar fögru, og er 
þangað var komið, ljet hann yfirbugast af harmi. Hafði hún undir- 
eins sjeð á honum, að hann mundi ekki hafa fengið þá aðstoð hjá 
vinum sínum, sem hann bjóst við, spurði hún hann, hvort hann 
væri nú genginn úr skugga um, að hún hefði spáð rjett. „Ó mín 
elskulega!“ mælti hann, „þú sagðir helzt til satt. Enginn þeirra 
allra ljet mig sjá sig og aldrei mundi eg hafa trúað því, að þeir 
menn skyldu gera svo hraklega til mín, sem eiga mjer svo mikið 
gott upp að unna, því þeirra vegna er eg orðinn öreigi. Eg er 
utan við mig, og í þessari eymd og örvílnun er eg hræddur um, 
að eg fremji eitthvert það verk, sem ósæmandi er fyrir mig, nema 
þú dugir mjer með góðum ráðum.“ „Eg sje ekkert ráð.“ svaraði 
hún, „annað enn að selja þræla þína og húsgögn og lifa af því, 
Þangaðtil guð lætur okkur á einhvern hátt komast úr bágindum 
þessum.“ 

þóað Núreddín þækti þetta hart aðgöngu, sá hann samt ekki 
annað sýnna og seldi hann fyrst þrælana, því þeir voru honum nú 
þarflausir mötunautar og höfðu verið honum til miklu meiri 
kostnaðar enn hann var fær að standast.  Lifði hann um stund af 
fje því, er hann fjekk fyrir þá, en er það var þrotið, ljet hahn 
færa búshluti sína á torgið, var sumt af þeim munum afar dýrmætt, 
en varð þó selt fyrir gjafverð. Lifði hann nú alllengi af þessu, 
en það gekk líka til þurðar, og átti hann þá ekkert eptir, sem 
hann gæti varið í peninga. Sagði hann Persameynni fögru, hversu 
hann var harmþrunginn útaf þessu, en ekki hafði hann búizt við, 
að hún mundi svara honum einsog hún gerði. „Herra!“ sagði 


298 


hún: „það er þá mitt ráð, að þú seljir mig líka. Eg. er ambátt 
þín, og þú veizt að vezírinn sæli keypti mig fyrir tíu þúsund gull- 
peninga. Veit eg það raunar, að eg er ekki eins mikils verð nú 
og eg var þá, en eg er samt sannfærð um, að þú munt enn geta 
fengið töluverða borgun fyrir mig. Farðu því tafarlaust með mig 
ofaná torg, og far með fje það, er þjer greiðist fyrir mig í 
einhverja borg, þarsem enginn þekkir þig og getur þú þar grætt 
svo mikið á verlun, að það nægi þjer til að lifa góðu og viðunanlegu 
lífi. Ef drottni þóknast munum við bráðum finnast aptur.“ „Elskan 
mín!“ mælti Núreddín, „hvernig getur þjer slíkt til hugar komið; 
hef eg látið svo litla elsku í ljósi við þig, að þú skulir trúa mjer 
til slíkrar fúlmennsku? Gæti eg gert það svo að eg ekki ryfi eið 
þann, er eg vann föður mínum sæla, því eg sór honum að eg 
skyldi aldrei selja þig? Kýs eg heldur að deyja enn að bregða 
útaf því og skilja við þig, sem eg ekki elska jafnt, heldur miklu 
framar sjálfum mjer. . En óráð það, er þú fer fram á, sýnir mjer, 
hve mikið vantar á, að þú unnir mjer eins heitt og eg ann þjer.“ 
Svaraði þá Persamærin fagra: „Herra! eg er sannfærð um, að þú 
hefur slíka ást á mjer, sem þú segir, og eg kalla guð til vitnis 
mjer, hvort eg ber minni ást til þín enn þú til mín, og hvort eg 
ekki varð að stríða við vilja minn, þegar eg stakk uppá því, er 
þú tókst svo óstinnt upp fyrir mjer. En til þess að hrekja 
mótbárur þínar þarf eg ekki annað enn að minna þig á það, að 
nauðsyn brýtur lög. þú getur ekki elskað mig heitar enn eg elska 
þig, og það sver eg þjer, að ást mín skal aldrei rjena, hver sem 
herra minn verður. Mundi það vera mjer hin mesta gleði, að 
samtengjast þjer aptur, ef þú skyldir verða þess um kominn að 
kaupa mig aptur, sem eg vona. „ Er þetta að vísu sárgrætilegt 
neyðarúrræði bæði fyrir þig og mig, en eg sje alls ekkert annað 
ráð, er geti frelsað okkur úr bágindum þessum.“ Sá Núreddín 
gjörla, að það var satt, er Persamærin fagra sagði, og af því 
hann með engu öðru móti gat komizt hjá háðuglegri örbyrgð, 
neyddist hann til að taka til úrræðis þessa. Fór hann sárhryggur 
með Persameyna fögru ofaná torgið þarsem ambáttir voru seldar 
og vjek sjer að mansalsmiðli einum, er Hadschi Hassan hjet og 
sagði við hann: „Hjer hef eg ambátt eina til sölu; segðu mjer, 


299 


hvað menn muni bjóða fyrir hana.“ Fór hann þá með Núreddín 
og Persameyna inní herbergi eitt og er ambáttin hafði brugðið upp 
andlitsblæjunni mælti hann: „Herra! yfirtaks fegurð líður mönnum 
ekki úr minni. Er þetta ekki sama ambáttin, sem vezírinn hann 
faðir yðar sæli keypti fyrir tíu þúsund gullpeninga ?“ Kvað Núreddín 
svo vera, og sagði mansals miðillinn að hann mundi fá töluvert 
fje fyrir hana og hjet að gera sitt til, að hann fengi sem mest. 
Gekk Núreddín þá úr herberginu með Hadschi Hassan: lokaði 
Hassan Persameyna fögru þar inni, fór hann þá að litast um, hvort 
hann ekki sæji kaupmenn. Voru þeir allir á strjálingi að þinga 
um ambáttir frá Tyrklandi, Grikklandi, Georgíu, Abyssiníu og 
öðrum löndum, varð hann því að bíða þangaðtil þeir voru búnir 
að því. En er þeir loksins höfðu safnazt saman á torginu gekk 
hann fram og mælti með glaðlegum svip og látbragði: 

„„þjer kaupmenn! þjer ríkismenn! það er ekki allt hnot. sem 
er hnöttótt og ekki allt langt, sem er fíkja; það er ekki heldur 
allt kjöt, sem rautt er, eða mör það, sem hvítt er. og ekki eru 
heldur öll egg glæný. Eg á við það. að þjer kunnið bæði að hafa 
sjeð og keypt margar ambáttir um dagana, en enga hafið þjer sjeð, 
er komist geti í samjöfnuð við þá, sem eg nú býð ykkur til kaups. 
Komið svo að eg geti sýnt ykkur þessa dýrindis perlu, sem aldrei 
getur fullborguð orðið með fje, og segið mjer á hverju boði byrja 
skal.“ Að svo mæltu lauk hann upp herberginu, sem Persamærin 
fagra var í, horfðu kaupmenn á hana og dáðust að henni, og kom 
þeim öllum saman um, að hún gæti ekki orðið seld fyrir minna 
enn fjögur þúsund og fimm hundruð gullpeninga. Gekk Hadschi 
Hassan út aptur með þeim, lokaði dyrunum og kallaði: „Fjögur 
þúsund og fimm hundruð gullpeninga fyrir persnesku ambáttina !“ 
En áðurenn nokkur byði og meðan kaupmenn voru að skoða huga 
sinn um, hversu hátt þeir skyldu bjóða, kom vezírinn Sawy. 
Hafði hann sjeð Núreddín á torginu og hugsaði með sjer: Hann er 
líklega ennþá einu sinni að selja eitthvað af húsgögnum sínum og 
ætlar svo að kaupa sjer ambátt. þá kallaði Hadschi Hassan í 
annað sinn: „Fjögur þúsund og fimm hundruð gullpeninga fyrir 
persnesku ambáttina!“ en er Sawy heyrði, að svo mikið var upp 
sett, rjeði hann af því, að ambáttin mundi vera óvenjulega fríð og 


300 


langaði hann til að sjá hana.  Reið hann því rakleiðis til Hadschi 
Hassans, sem stóð í miðri kaupmanna þrönginni, og sagði: „Ljúktu 
upp, og láttu mig sjá ambáttina.“ 

Nú var það ekki siður, að sýna nokkrum manni ambátt eptir 
að kaupmenn höfðu sjeð hana og voru farnir að semja um kaupin, 
en af því vezír átti hjer hlut að máli, þorðu þeir ekki að fylgja fram 
rjetti sínum og varð Hadschi Hassan því að ljúka upp og láta 
Persameyna fögru koma, svo að Sawy þyrfti ekki að fara af baki 
til að sjá hana. Varð hann frá sjer numinn af undrun, er hann 
sá svo óvenju fagra konu og sagði við mansals miðilinn: „þú 
setur upp fjögur þúsund og fimm hundruð gullpeninga?“ „Já. 
herra!“ svaraði hann, „kaupmennirnir hjerna hafa orðið ásáttir um, 
að eg skyldi bjóða hana upp fyrir það verð, og vona eg að þeir 
bjóði betur.“ - - 

„Ég skal gefa það fyrir hana ef enginn býður betur,“ mælti 
Sawy og leit um leið þeim augum til kaupmanna, að þeir máttu 
skilja, að hann vænti ekki þess, að neinn mundi dirfast að bjóða 
hærra enn hann. Enda stóð öllum slíkur ótti af honum, að enginn 
lauk munni sundur, þó ekki væri til annars enn að kvarta undan 
lögleysu þeirri, er hann hafði í frammi haft. En er hann hafði 
beðið nokkra stund og enginn bauð hærra, segir hann við Hadschi 
Hassan: „Nú, nú! eptir hverju ertu að bíða? farðu til seljandans 
og slá þú kaupi við hann um fjögur þúsund og fimm hundruð gull- 
peninga, eða komstu eptir, hvað hann vill vera láta.“ Vissi vezír- 
inn ekki enn sem komið var, að Núreddín átti ambáttina; flýtti 
mansals miðillinn sjer nú til hans og sagði: „Herra! eg hef ill 
tíðindi að segja; ambáttin yðar er seld fyrir gjafverð.“ „Hvernig 
þá?“ spurði Núreddín og svaraði hinn: „Allt var á bezta vegi og 
jafnskjótt sem kaupmenn höfðu sjeð ambáttina, ljetu þeir mig 
bjóða hana upp fyrir fjögur þúsund og fimm hundruð gullpeninga. 
En þá kom að vezírinn Sawy og ljet sýna sjer ambáttina, kvaðst 
hann mundu kaupa hana því verði; þorði enginn kaupmaður að 
bjóða hærra enn hann, þó þeir áður væru fúsir á að bjóða heltfingi 
meira enn faðir yðar hafði gefið; er það mjer mjög á móti skapi 
að koma til yðar með svo óaðgengilegt boð. Annars mætti það 
heita guðs mildi, ef hann greiddi fjeð út í hönd, en þess vænti eg 


301 


miklu fremur af rangsleitni hans, að hann riti skuldskeyting upp 
á einhvern erindsreka sinn og skipi honum í laumi, að synja 
útgreiðslu fjárins. Munu þeir ginna yður með góðum vonum dag 
frá degi, og þegar þjer verðið harðari í sóknum munu þeir segja 
við yður: „Fáið okkur skuldskeytinguna!“ og rífa hana í sundur 
upp í opið geðið á yður, segja þeir svo skuldina borgaða. þartil 
er ambáttin yðar miklu meira virði, og mundi eg aldrei ráða yður 
til að farga henni fyrir það verð.“ 

„Haf þökk fyrir ráð þitt,“ ansaði Núreddín, „eg skal aldrei 
láta ambáttina komast í hendur þess manns, sem er óvinur ættar 
minnar, og vil eg heldur veslast upp í örbyrgð. En seg mjer nú, 
hvernig eg get komið í veg fyrir það, því þú veizt ráðin og þekkir 
lag á öllu slíku.“ „Herra!“ mælti Hadsehi Hassan, „það er hægur 
vandi. þjer skuluð láta sem þjer hafið reiðzt ambáttinni og svarið 
í bráðræði, að fara með hana á torgið, en alls ekki haft í hyggju 
að selja hana, heldur hafið þjer aðeins ætlað að leysast undan 
eiðnum. Mun enginn maður verða því mótfallinn og getur Sawy 
ekki haft á því. Komið því með mjer og í sama bili sem eg 
leiði ambáttina til vezírsins einsog með yðar samþykki, skuluð þjer 
taka hana aptur og fara heim með hana.“ þakkaði Núreddín 
og kvaðst hlíta vilja þessu ráði. Fór Hadschi Hassan þá og lauk 
upp herberginu, sem Persamærin fagra var í. Sagði hann með 
fám orðum að hún skyldi ekki hræðast það, er nú kæmi að höndum, 
leiddi hana síðan til vezírsins Sawy, er stóð við dyrnar, og mælti: 
„Hjerna herrá! er ambáttin yðar, þjer eruð nú eigandi hennar.“ 
En rjett sem hann hafði þetta mælt, þreif Núreddín til hennar, 
svipti henni að sjer og rak henni kinnhest, og sagði við hana, svo 
allir heyrðu: „Komdu nú þín ósvífna ambátt! þú skalt nú fara 
heim með mjer aptur. Vegna geðvonzku þinnar sór eg, að eg skyldi 
fara með þig útá torgið, en alls ekki að eg skyldi selja þig. Nú 
þarf eg þín við, og er nógur tíminn að grípa til þessa neyðar 
úrræðis, þegar eg á ekkert eptir nema þig.“ 

Varð verírinn nú fokreiður og æpti að Núreddín: „Óhræsis 
svallarinn þinn! ætlar þú að telja mjer trú um, að þú eigir nokkuð 
til að selja annað enn ambáttina,“ og í sama bili keyrði hann hest 
sinn sporum og reið á Núreddín; ætlaði hann að rífa af honum 


302 


Persameyna fögru. Hafði Núreddín hina mestu skapraun af háðung 
þeirri, er vezírinn gerði honum; beiddi hann Persameyna fögru að 
bíða sín, þreif þvínæst í taumana á hestinum og hrakti hann langt 
á hæl aptur; segir hann þá við vezírinn: „Mannfýlan þín! með 
skeggið gráa, þú skyldir þegar í stað láta líf þitt, ef ekki aptraði 
mjer virðing fyrir mönnum þeim, sem hjer eru viðstaddir.“ Allir, 
sem á horfðu urðu glaðir, er þeir sáu Núreddín svívirða hinn 
óvinsæla vezír, ljetu þeir hann skilja á augnaráði sínu og bending- 
um, að enginn mundi varna honum að taka fullkomna hefnd. 
Leitaðist Sawy við að ná aptur taumunum, en Núreddín, sem var 
sterkur vel og þaráofan gerðist djarfari fyrir fylgi þeirra, er í 
kring stóðu, svipti vezírnum ofanúr söðlinum svo að hann valt 
ofaní ræsið, lamdi hann síðan og meiddi höfuð hans svo á grjótinu, 
að blæddi úr. Ætluðu þá hinir tíu þrælar, sem með Sawy voru, 
að vaða að Núreddín með brugðönum sverðum, en kaupmenn 
öptruðu þeim og sögðu: „Hvað ætlið þið að gera? sjáið þið ekki, 
að annar þeirra er vezír, en hinn vezírs sonur? látið þá sjálfa 
ráða leiks lokum. þeir sættast ef til vill bráðum, og haldið þið 
að herra ykkar, þó hann sje voldugur, geti varið ykkur fyrir rjett- 
vísinni, ef þið skylduð drepa Núreddín ?“ 

þegar Núreddín loksins var uppgefinn að lemja vezírinn, skildi 
hann við hann, þarsem hann lá í ræsinu, og fór heim til sín með 
Persameyna fögru, en á leiðinni gerði lýðurinn góðan róm að 
framgöngu hans.  Sawy reis upp meiddur og lemstraður og 
studdu þrælarnir hann, var nú hinn hvíti skrúði hans ataður aur 
og blóði. — Hengdi hann um háls sjer eina af hinum óvönduðu 
og þykku mottum, sem mestu aumingjar eru vanir að sitja á, og 
tók sinn hálmvöndulinn í hverja hönd sjer; voru vöndlarnir vafðir 
úr samkyns hálmi, sem mottan var riðin úr. Gerði hann þetta 
til að sýna, að með sig hefði verið farið einsog hinn mesta 
vesaling. Studdi hann sig við axlir tveggja þræla sinna og gekk 
svo í allra augsýn til hallar konungsins, en enginn maður aumkvaði 
hann. Tók hann að veina  aumkvunarlega fyrir neðan herbergi 
þau, er konungur bjó í og grátbændi hann að synja sjer ekki 
rjettlætis. Ljet konungur leiða hann fyrir sig og undraðist mjög, 
er hann sá hann. „Hver hefur farið svo með yður?“ mælti kon- 


303 


ungur. „Herra!“ svaraði Sawy, „það þarf ekki annað enn einhver 
sje í kærleikum hjá yðar hátign eða eigi nokkra hlutdeild í yðar 
helgu ráðum, þá á hann á hættu að verða eins háðuglega 
útleikinn og eg varð nú.“ „Og hver misgerði svo gífurlega ?“ 
mælti konungur, „hann skal iðrast aðgjörða sinna ef hann hefur 
rangan málstað.“ Sagði þá Sawy frá atburðinum, og fegraði sitt 
mál á þessa leið: „Herra! eg var sjálfur farinn út á ambátta torgið 
og ætlaði að kaupa mjer eldabusku, heyrði eg þá að boðin var 
upp ambátt fyrir fjögur þúsund og fimm hundruð gullpeninga. Ljet 
eg sýna mjer hana og sá eg þá hina fegurstu sjón, sem eg hef 
litið á æfi minni; varð eg þess vísari, að Núreddín, sonur Khakans 
vezírs átti hana. Yðar hátign gaf þessum frammliðna vezír tíu 
þúsund gullpeninga fyrir tveimur eða þremur árum síðan og átti 
hann að kaupa afbragðs ambátt fyrir þá. Enda keypti hann þessa, 
en í stað þess að færa yðar hátign hana, gaf hann hana syni 
sínum, því yður áleit hann ómaklegan hennar. Hefur sonur hans 
sólundað öllu að honum látnum, nema ambáttinni hafði hann ekki 
lógað, ætlaði hann nú að {selja hana og varð hún seld í nafni 
hans.  Kallaði eg á hann og minntist eg þá ekki einu orði á 
óráðvendni eða rjettara sagt svik föður hans, en sagði honum 
kurteislega, að eg hefði heyrt, að kaupmenn hefðu boðið fjögur 
þúsund og fimm hundruð gullpeninga fyrir ambátt hans. „Eg efa 
alls ekki,“ sagði eg, „að kaupmenn muni hækka verðið langt 
umfram þessa upphæð, en komið nú með mjer og seljið mjer 
ambáttina fyrir fjögur þúsund og fmm hundruð gullpeninga. Eg 
ætla að kaupa hana til þess að gefa hana konungi vorum og herra, 
skal eg um leið mæla fram með yður hjá honum, og mun það 
verða yður að margfalt meira gagni enn það, sem kaupmenn 
gjalda yður.“ En í stað þess að svara mjer kurteislega, hvessir 
þessi ósvífni gikkur á mig augun og segir: „Mannfýlan þín með 
skeggið gráa! eg vil heldur gefa Gyðingi ambátt mína enn selja 
þjer hana.“ Brást eg þá ekki reiður við, þó eg hefði fullkomna 
ástæðu til þess, heldur tók eg að leiða honum fyrir sjónir, að hann 
athugaði ekki, hversu hann stygði konunginn með orðum sínum, 
„því hann,“ sagði eg, „gerði föður þinn að því, sem hann var og 
mig hefur hann gert að því, sem eg er.“ En þá varð hann 


304 


 hamslaus og flaug á mig einsog óður maður, gætti hann ekki 
aldurs míns og því síður tignarstöðu minnar, heldur rykkti hann 
mjer af hestbaki, og lamdi mig svo lengi sem honum líkaði, 
þangaðtil eg varð eins aumlega til reika og þjer sjáið. Bið eg 
yður mildilegast gæta þess, að þetta henti mig einungis fyrir þá 
sök, að eg ætlaði að kaupa ambáttina handa yðar hátign.“ 

Að svo mæltu fleygði vezírinn sjer niður grátandi, en kon- 
ungur reiddist svo, er hann heyrði þessa lognu sögusögn, að æðar 
þrútnuðu. í enni honum. Skipaði hann undireins varðliðs foringja 
sínum, er nærstaddur var, að fara með fjörutíu manns, ræna hús 
Núreddíns og brjóta það niður allt að grundvelli, en koma með 
sjálfan hann og ambátt hans í fjötrum. 

Svaraði þá varðliðsforinginn: „Eg heyri og hlýði,“ og fór á 
stað. En Sandschar, er fyrrum var þræll Khakans, en nú var 
orðinn hirðsveinn konungs, var kominn út á undan honum og hafði 
farið undireins og hann heyrði skipun þessa. Hafði hann mikinn 
ræktarhug til fyrrverandi herra síns, er hann átti upphefð sína að 
þakka, var honum og vel til Núreddíns, sem hann hafði þekkt í 
uppvexti, en annarsvegar var honum kunnugt, hvert hatur Sawy 
hafði á ætt Khakans, svo hann gat ekki trúað því, að Núreddín hefði 
eins mikið til saka og verírinn taldi konungi trú um. En svo var 
Sawy uppvægur, að hann ætlaði undireins að láta taka Núreddín 
af líí og ekki gefa honum neinn frest til sakvarnar. —Hljóp 
Sandschar sem fætur toguðu heim til Núreddíns og barði hart á 
dyr; lauk Núreddín sjálfur upp, því nú hafði hann engan þjón. 
Kannaðist hann undireins við Sandschar og ætlaði að heilsa honum, 
en hann sagði: „Bezti herra! til þess er nú enginn tími.  Yður 
er ekki leingur vært í Balsora; forðið yður og flýjið án augnabliks 
dvalar.“ „Hversvegna þá?“ mælti Núreddín, „hver nauðsyn ber 
til svo skyndilegrar burtfarar?“ „Flýjið, segi eg,“ ansaði Sandschar, 
„og takið ambátt yðar með yður, Sawy hefur sagt konungi frá 
viðskiptum ykkar, einsog honum er lagið, og er varðliðsforinginn 
á leiðinni með fjörutíu manns og á hann að taka yður fastan og 
ambáttina. Hjer eru fimmtíu gullpeningar, svo að þjer getið leitað 
yðar hælis, eg skyldi gefa yður meira ef eg gæti. En fyrirgefið 
mjer, þó eg tefji ekki lengur; eg skil nauðugur við yður, en það 


305 


er bæði yður og mjer fyrir beztu, því varðliðsforinginn má ekki 
sjá mig hjer.“  Sandschar lofaði Núreddín aðeins að þakka sjer 
og flýtti sjer burt, en Núreddín sagði Persameynni fögru, að þeim 
væri nauðugur einn kostur að flýja samstundis.  Hjúpaði hún sig 
blæjunni og gengu þau bæði heiman frá sjer, komust þau far- 
sællega útúr borginni svo að enginn varð var við, og gengu ofan 
að ósi Euphrats elfarinnar, sem var þar allnærri. Fengu þau sjer 
far með skipi einu, sem var að ljetta akkeri. En er þau voru 
stigin á skipsfjöl og segl voru uppdregin, þá spurði Núreddín fyrst, 
hvert skipið ætlaði og varð hann feginn, er honum var sagt, að 
ferðinni væri heitið til Bagdad; sigldi skipið nú hraðbyrja frá 
Balsora. 

Nú gerðist það í Balsora að varðliðsforinginn kom að húsi 
Núreddíns með liðsmenn sína, börðu þeir á dyr, en enginn lauk 
upp.  Ljet hann þá mölva upp dyrnar og ruddust menn hans inn 
í húsið og ransökuðu hvern krók og kima. en fundu hvorki 
Núreddín nje Persameyna fögru. Ljet þá varðliðsforinginn spyrjast 
fyrir hjá nágrönnum Núreddíns og sjálfur spurði hann, hvort nokkur 
hefði sjeð hann, en þó nú svo hefði verið, mundi enginn samt 
hafa ljóstrað því upp, því Núreddín var hvers manns hugljúfi. 
Meðan verið var að ræna húsið og rífa það niður sagði varðliðs 
foringinn konungi, að Núreddín og ambáttin finndust hvergi. En 
konungur skipaði að leita þeirra hvervetna, því hann vildi fyrir 
hvern mun ná þeim.  Hjelt varðliðsforingi því áfram leitinni; 
hafði konungur gefið Sawy tignarklæði og sagt við hann: „Yðar 
skal enginn hefna annar enn eg,“ en Sawy beiddi honum langra 
lífdaga og fór heim til sín fagnandi. Lýstu kallarar því yfir í 
borginni, að hver sá, sem færði konungi Núreddín og ambátt hans 
skyldi fá tignarklæði og þúsund gullpeninga að launum, en hver, 
sem greiddi fyrir þeim, skyldi sæta þyngstu refsingum. En allt 
kom þetta fyrir ekki og hvergi varð vart við þau. 

Meðan þetta gerðist, sigldu þau Núreddín og Persamærin fagra 
til Bagdad og gekk ferðin æskilega. En er skipstjórnarmaður loksins 
sá borg þessa, kallaði hann til farþega sinna, frá sjer numinn af 
fögnuði er ferðin var farsællega á enda: „Börn mín! þetta er 
Bagdad, vagga friðarins, mikil og ágæt borg, sem allt streymir að 

þúsund og ein nótt. 11. 20 


306 


úr öllum heimsálfum. þar munuð þjer finna ótölulegan manngrúa 
og þar þurfið þjer hvorki að kvíða nístingi vetrarkuldans nje ofurmegni 
sumarhitans, heldur munuð þjer njóta eylífrar vorblíðu, sem jafn- 
framt sínum fagra blóma veitir yður hina dýrlegu ávexti haustsins.“ 
Greiddu þau Núreddín og Persamærin fagra fimm gullpeninga Í 
farareyri og lentu skammt fyrir neðan borgina með öðru ferða- 
fólki. — Hafði Núreddín aldrei fyrr komið í Bagdad og vissi 
eigi, hvar leita skyldi náttstaðar. Fór hann með fylgikonu sinni til 
aldingarða þeirra, er liggja við Tígrisfljótið og kom að einum, er 
umgirtur var löngum og fögrum múrum. En er þeir þrutu komu 
þau á langa, steinlagða braut, sáu þau þá hlið á aldingarði einum 
og fagran gosbrunn hjá. Var hliðið glæsilegt og forsalur fyrir 
framan, voru í honum tveir legubekkir sinn hvoru megin. „það 
veit hamingjan, að þetta er hentugur staður,“ mælti Núreddín, „við 
höfum etið útá skipi og nótt er fyrir hendi, það er því mitt ráð, 
að við verðum hjer í nótt.“  „Herral“ svaraði Persamærin fagra, 
„þú veizt að eg vil það, sem þú vilt.“ þvoðu þau andlit sín og 
hendur í brunninum og drukku af honum, lögðust síðan fyrir 
í legubekknum einsog þeim var hægast og sofnuðu fljótt. Lofaður 
sje sá, sem aldrei sefur! 

Aldingarð þenna: átti kalífinn Harun Alraschyd og var hann 
kallaður Unaðsgarður, en í honum miðjum stóð tjaldsalur einn og 
var kallaður Gleðisalur. Var hann prýðdur mörgum litmyndum 
og voru á honum áttatíu gluggar með grindum fyrir; hjengu í 
honum áttatíu lampar og ljósahjálmur stór af gulli ger í miðju, en 
á honum var aldrei kveikt, nema þegar kalífinn var viðstaddur. 
Var hann vanur að koma þangað, þegar illa lá á honum og ljet 
hann þá ljúka upp öllum gluggunum, svo að ljósa dýrðin sázt 
víða úr nágrenninu og úr: mestum hluta borgarinnar. Að öllum 
jafnaði var ekki nema einn maður gamall til að sjá um garð þenna; 
hann hjet Íbrahim og hafði kalífinn veitt honum embætti þetta í 
launa skyni fyrir dygga þjónustu. Hafði Íbrahim verið skipað að 
hleypa ekki hverjum og einum inní garðinn, en allrasízt mátti 
hann líða nokkrum að sitja á legubekkjunum, er stóðu við 
innganginn. 

Nú vildi svo til að umsjónarmaðurinn gamli hafði gengið út 


307 


þenna dag erinda sinna vegna, kom hann ekki heim fyrr enn seint 
- um kvöldið og sjer nú hvar tveir menn liggja sofandi í öðrum 
legubekknum og höfðu breitt dúk yfir höfuð sjer til hlífðar við 
myýbiti. — „Nei, nú lízt mjer ekki á,“ hugsar karlinn með sjer, 
„vitið þið ekki að kalífinn hefur gefið mjer vald yfir þeim, sem eg 
gríp hjer, eg skal gefa ykkur ráðningu svo þið sjáið, hverja virð- 
ingu þið eigið að sýna kalífanum.“ Lauk hann þá hliðinu upp 
hljóðlega og gekk inn í garðinn, kom hann óðara aptur með stóran 
staf í hendi og hafði brett upp ermunum. En rjett sem hann 
ætlaði að láta stafinn ríða að, hugsaði hann með sjer: „Hvernig 
getur þú lamið þá, Íbrahim! nema þú vitir eitthvað meira um þá. 
Hver veit nema þeir sjeu ókunnugir og hafi ekki getað fengið sjer 
neinn náttstað, má vera að þeir þekki ekki forboð kalífans. það 
er bezt eg sjái þá fyrst“ Kom hann þá nær og lypti með 
varkárni dúknum, sem þau höfðu breitt yfir höfuð sjer. Varð 
hann frá sjer numinn, er hann sá þar svo fagurskapaðan ungling 
og svo fríða konu. „Ekki get eg fengið af mjer að lemja þau,“ 
hugsaði karlinn með (sjer og breiddi aptur yfir höfuð þeim; vakti 
hann þvínæst Núreddín með því að kitla hann undir iljunum. 
Vaknar Núreddín og litast um og sjer gamlan karl með sítt skegg; 
reis hann þá upp, greip um hönd karlsins, kyssti á hana og mælti: 
„Guð blessi yður, faðir sæll! hafið þjer nokkurs að biðja?“ „Hver 
eruð þjer, sonur sæll ?“ mælti Íbrahim, „hvaðan eruð þjer ?“ „Við 


“ svaraði Núreddín, „og rjett nýkomin hingað, ætlum 


erum ókunnug, 
við að vera hjer í nótt.“ „Sonur kær!“ ansaði Íbrahim, „þú veizt 
að spámaðurinn býður oss að sýna ókunnugum mönnum drengskap. 
Mundi ykkur illa gefast að vera hjer, en ef þið viljið koma með 
mjer, skal eg búa ykkur náðugri hvílu, og þangað til dymmir getið 
þið haft unun af að skoða garðinn, því hann er mæta fagur.“ 
„Eigið þjer garðinn ?“ segir Núreddín. „Víst á eg hann,“ svaraði 
Íbrahim. „Komið nú inn, þið munuð ekki sjá eptir því.“ 

Stóð Núreddín nú upp og þakkaði Íbrahim góðvilja hans; 
lokaði Íbrahim hliðinu og gengu þau hjónin inní garðinn með 
honum. Fylgdi hann þeim á einn víðsýnan stað í garðinum, mátti 
þaðan í einu sjá yfir fyrirkomulag og fegurð hans. þekkti 


Núreddín marga fagra lystigarða í Balsora, en engan hafði hann. 
i 20* 


308 


sjeð, er jafnast gæti við þenna. En er hann hafði skoðazt um Í 
garðinum og gengið gegnum trjáganga nokkra, spurði hann Íbrahim, 
hvað garðurinn hjeti. En er hann hafði sagt honum það, mælti 
hann: „Eg get ekki annað sagt, Íbrahim! enn að þetta sje 
dýrðlegur garður; guð láti yður lifa í honum lengi og vel! Fáum 
við ekki fullþakkað góðsemi yðar. að þjer lofuðuð okkur að sjá 
svo fagran stað; það er því sanngjarnt, að við vottum yður 
þakklátsemi okkar. Takið nú við þessum tveimur gullpeningum; 
útvegið okkur eitthvað til að snæða fyrir þá, svo að við getum 
glatt okkur saman.“  Brosti Íbrahim í kamp sjer, er hann fjekk 
gullið, því gull þókti honum málma bezt. Fór hann síðan að 
annast það, er hann var beðinn fyrir og er enginn heyrði, segir 
hann hróðugur við sjálfan sig: „þetta er vænsta fólk; það hefði 
verið mjer mesti skaði, ef eg hefði barið þau eða rekið þau út. 
Skal eg veita þeim svo vel fyrir tíunda part peninga þessara, að 


2 


konungi mætti sæma, en hitt ætla eg sjálfum mjer í ómaks laun.“ 


Meðan hann var að kaupa til kvöldverðarins handa sjer og 
hjónunum, gengu þau sjer til skemmtunar í garðinum og bar þau 
þá að salnum stóra, er stóð í honum miðjum. Undruðust þau 
byggingarlag hans, hæð hans og stærð og er þau höfðu gengið 
allt umhverfis hann, gengu þau upp eptir hvítum marmara tröppum 
að dyrunum, en þeim var lokað. Gekk Núreddín þá niður aptur 
með Persameynni fögru, en í sama bili kom Íbrahim aptur, klyfj- 
aður matföngum.  Kallaði Núreddín til hans og sagði: „Sögðuð 
pjer ekki að þjer ættuð þenna lystigarð ?“ „það sagði eg,“ svaraði 
Íbrahim, „og það segi eg enn, en því spyrjið þjer mig að því 2“ 
„Eigið þjer þá líka salinn fagra?“ segir Núreddín. Kom spurning 
þessi flatt upp á Ibrahim og var því einsog vöflur kæmu á hann. 
Hugsaði hann með sjer, að ef hann segði nei, mundu þau spyrja 
sig, hvernig á því stæði, að hann ætti garðinn, en ekki salinn, en 
hann vildi ekki verða tvísaga um það, að hann ætti garðinn. 
Svaraði hann því: „Sonur kær! salurinn verður ekki skilinn frá 
garðinum, og á eg hvorttveggja.“ þá mælti Núreddín: „Úr því 
þjer eigið salinn, og viljið veita okkur beina í nótt, munuð þjer 
ekki synja okkur þeirrar ánægju að sjá hann innan. Mun hann 
vera frábærlega skrautlegur, ef hin innri prýði samsvarar hinni ytri.“ 


309 


Nú var svo komið að það mundi hafa verið ókurteisi að synja 
þess, er Núreddín beiddi, enda var Íbrahim engin vitneskja gjör 
um það, að kalífinn mundi koma, en hann var vanalega látinn 
vita, þegar hans var von; hjelt hann því, að hann mundi geta 
borðað þar kvöldverð í makindum með gestum sínum. Setti hann 
því matinn, sem hann bar, á neðstu tröppuna og fór heim í hús 
sitt að sækja lykilinn. Kom hann aptur með lykil og ljós og er 
Núreddín og Persamærin fagra komu inní salinn fjellu þau svo í 
stafi, að þau ætluðu aldrei að geta þreytzt á að undrast hina 
ljómandi prýði og fegurð, sem þar var að sjá. Hugsaði Núreddín 
þá með trega til hinna liðnu stunda, er hann lifði í dýrð og 
vegsemd. Bjó Íbrahim nú til kvöldverðar á borði einu, er stóð 
fyrir framan legubekk, og er allt var tilbúið settust þau þrjú 
saman í legubekkinn og borðuðu. En er þau höfðu matazt og 
þvegið hendur sínar, lauk Núreddín upp glugga einum og beiddi 
Persameyna fögru að koma til sín, því útsjón væri fögur og 
garðurinn inndæll yfir að líta í tunglsskininu. Gekk hún þá til 
hans og höfðu þau bæði unun af þessari dýrðlegu sjón meðan 
Íbrahim var að bera af borði. En er hann var búinn að því, 
kom hann aptur til gesta sinna, spurði Núreddín hann, hvort hann 
ekki gæti gefið þeim nokkuð að drekka. „Hvað viljið þið drekka ?“ 
spurði Íbrahim, „viljið þið svaladrykk? eg hef hann ágætan, en 
það er ekki siður manna að neyta hans eptir kvöldverð.“ Veit 
eg það,“ ansaði Núreddín, „enda var mjer annar drykkur í hug; 
það gengur yfir mig, að þjer skylduð ekki skilja mig.“ „þjer eigið 
þá við vín,“ segir Íbrahim. „þar gátuð þjer í kollinn,“ mælti 
Núreddín, „og ef þjer skylduð hafa nokkuð af víni, þá gerið svo 
vel og látið okkur fá eina flösku. þjer munuð vita að menn 
drekka það eptir kvöldverð til að stytta sjer stundir þangað til 
þeir fara að hátta.“ „Maður guðs og lifandi!“ segir Íbrahim, 
„skyldi eg hafa vín í húsum mínum eða koma nokkurstaðar nálægt 
þarsem vín er! Eg hef farið fjórar pílagrímsferðir til Mekka og 
svarið mig um að bragða ekki vín æfilangt, því spámaðurinn 
bölfaði þeim, sem byggju það til, bæru það eða drykkju.“ „En 
þjer gerðuð okkur mikinn greiða,“ tók Núreddín aptur til máls, 
„ef þjer útveguðuð okkur dálítið af víni; og ef þjer sjáið ekkert 


310 


ráð, þá skal eg segja yður, hvernig þjer skuluð fara að, svo að 
þjer hvorki þurfið að búa vínið til, bera það nje drekka, og bitnar 
þá ekki formælingin á yður.“ „Neil neil“ segir karlinn, „látið 
mig heyral“ og mælti þá Núreddín ennfremur: „Við sáum asna 
tjóðraðan nálægt garðshliðinu og þykir mjer líklegt, að þjer hafið 
hann til notkunar. Takið nú við þessum tveimur gullpeningum, 
látið burðarkörfina uppá asnann og farið með hann til næsta 
veitingahúss, þurfið þjer ekki að koma nær því enn yður lízt. 
Skuluð þjer þá gefa einhverjum, sem framhjá gengur lítilræði til 
að teyma asnann alla leið að húsinu, skuluð þjer og fá honum 
peninga til að kaupa tvær krukkur víns, láti hann þær svo ofaní 
körfina og teymi asnann til yðar aptur.  Rekið þjer svo asnann 
hingað á undan yður, en við skulum sjálf taka krukkurnar úr körfinni; 
munuð þjer þannig komast hjá að gera nokkuð það, sem yður 
getur þókt ísjárvert.“ Fannst Íbrahim mikið um, er hann fjekk 
tvo gullpeninga á ný og mælti: „En hvað þjer eruð sjeður, sonur 
kær! án yðar mundi eg aldrei hafa fundið ráð til að útvega vínið 
svo að samvizka mín ekki ofþyngdist.“ Að svo mæltu gekk hann 
burt og kom fljótt aptur með asnann klyfjaðan víni, tók Núreddín 
krukkurnar ofan og bar þær inní salinn, en Íbrahim teymdi asnann 
burt. En er hann kom aptur mælti Núreddín: „Við getum ekki 
nógsamlega þakkað yður fyrir ómak það, er þjer hafið haft okkar 
vegna, og þó vantar nokkuð enn.“ „Hvað er það?“ spurði karl- 
inn, „hvað get eg gert ykkur til vilja frekara?“ „Okkur vantar 
drykkjarskálir,“ ansaði Núreddín, „og ef þjer skylduð hafa nokkur 
aldin fyrir hendi, mundu þau koma sjer vel.“ „Segið þjer bara 
til,“ mælti Íbrahim, „og skal yður þá ekkert skorta, sem þjer viljið 
hafa;“ gekk hann þá út og kom skjótt aptur og bar á borð eitt 
fagrar postulíns skálar fullar af allskonar aldinum, ásamt drykkjar 
skálum úr gulli og silfri. —Spurði hann, hvort þau þyrftu nokkurs 
meira og gekk síðan út, en ekki fjekkst af honum að vera þar 
inni, þó þau þrábændu hann. #Settust þau þá tvö ein til borðs, 
Núreddín og Persamærin fagra, bergóðu þau fyrst á víninu og var 
það ágætt. „Erum við ekki allra manna sælust í heimi,“ mælti 
Núreddín, „að við skyldum hitta á svo fagran stað af tilviljun 
einni? Gleðjum okkur nú og hressum eptir sjóferðina. Get eg 


3ll 


verið sælli enn nú, þarsem eg hef þig á aðra hönd mjer en 
fleytifulla vínskál á hina?“  Drukku þau nú og skemmtu sjer 
feginshugar, sungu þau og kvæði á víxl. Höfðu þau bæði hina 
fegurstu söngrödd, en þó einkum Persamærin fagra, og ginntist 
Íbrahim þangað aptur af söng hennar; hlýddi hann lengi á þau, 
en ljet ekki sjá sig.  Rak hann loksins höfuðið inn í dyrnar og 
kallaði til Núreddíns, sem hann hugði vera kenndan: „það líkar 
mjer, herra! mjer þykir vænt um að sjá yður svo kátan.“ 
„Íbrahim í“ ansaði Núreddín og snjeri sjer að honum, „mikið gull 
af manni eruð þjer og mikið eigum við yður að þakka. Við 
dirfumst ekki að neyða yður til að drekka, en komið samt inn og 
sýnið okkur þá sæmd að vera hjá okkur.“ „Haldið þið bara 
áfram,“ sagði Íbrahim, „eg læt mjer nægja þá unun, að heyra 
ykkur syngja með svo fagri rödd,“ og gekk hann síðan burt. En 
Persamærin fagra tók eptir því, að hann nam staðar efst á 
tröppustiganum og sagði hún Núreddín frá því. „Svo mikla óbeit 
sem hann hefur á víni,“ mælti hún, „efast eg samt ekki um, 
að mjer muni takast að koma honum til að drekka, ef þú vilt 
fara eins að og eg legg fyrir.“ „Og hvað á eg að gera?“ segir 
Núreddín, „seg þú til, eg er búinn til hvers sem vera skal.“ þá 
mælti hún: „Fá þú hann til að koma og vera kyrran hjá okkur, 
skaltu síðan hella á skálina og rjetta honum. Vilji hann ekki 
drekka, skalt þú drekka og láta síðan einsog þú sofnir; láttu mig 
svo sjá fyrir því, sem á vantar.“ Skildi Núreddín undireins, hvað 
hún hafði í huga og kallaði á Íbrahim; kom hann þá aptur að 
dyrunum. „Við erum gestir yðar, Íbrahiml“ mælti Núreddín og 
hafið þjer fagnað oss með frábærri góðfýsi og alúð. Hvernig getið 
þjer nú synjað okkur þess, sem við biðjum yður, að sýna okkur 
þá sæmd að vera hjá okkur. Við krefjumst þess ekki einusinni, 
að þjer drekkið, heldur að eins, að þjer unnið okkur þeirrar ánægju 
að horfa á yður.“ Ljet þá Íbrahim til leiðast að fara inn og settist 
yzt á legubekkinn næst dyrunum. „þarna hafið þjer ekki gott 
sæti,“ mælti Núreddín, „og okkur veitist ekki einusinni sú sæmd 
að sjá yður. Gerið það fyrir mig að færa yður nær, tyllið þjer 
yður niður hjá konu minni, henni mun ekki þykja margt að því.“ 

„Eg skal gera einsog þjer viljið,“ svaraði Íbrahim brosandi af 


312 


feginleik, er hann fjekk að koma svo nálægt slíkri blómarós, og 
settist hann nitur svo að skammt var á milli þeirra. Beiddi Núr- 
eddín hana þá að syngja eitthvað, fyrst Íbrahim sýndi þeim slíka 
sæmd, gerði hún það og ljek karlinn við hvern sinn fingur. En 
er hún var þögnuð, hellti Núreddín víni í eina skálina og rjetti 
Íbrahim hana svo mælandi: „Gerið það fyrir mig Íbrahim! drekkið 
nú minni okkar.“  „Herral“ svaraði hann og hrökk aptur á bak 
einsog hann hryllti við að sjá vínið, „eg ætla að biðja yður að 
hafa mig afsakaðan. Hef eg ekki sagt yður, að eg fyrir löngu 
hef svarið að bergja aldrei á víni?“ þá mælti Núreddín: „þó 
þjer með engu móti viljið drekka okkar minni, munuð þjer samt 
leyfa mjer að drekka yðar minni.“ 

Meðan Núreddín drakk, skar Persamærin fagra epli eitt í 
sundur, rjetti Íbrahim annan helfinginn og mælti: „þjer vilduð ekki 
drekka, en þjer munuð samt ekki færast undan að smakka á þessu 
ágæta epli.“ Var honum nú, ómögulegt annað enn að þiggja það, 
er svo fögur hönd bauð honum, hneigði hann sig því, tók við 
eplishelfingnum og lagði sjer til munns. Sló hún honum gull- 
hamra um leið, en Núreddín hallaði sjer aptur á meðan og ljet 
einsog hann sofnaði. —þokaði hún sjer þá nær Íbrahim og sagði 
við hann í hljóði: „Sjáið þjer nú, svona fer hann að í hvert skipti 
sem við skemmtum okkur saman. —Óðara enn hann hefur tæmt 
tvær fullar skálir, sofnar hann og lætur mig eina. En eg vona að 
þjer skemmtið mjer meðan hann sefur.“  Hellti hún þvínæst víni 
á skál og rjetti karlinum með frábærum yndisþokka.  „Drekkið 
nú minni mitt,“ mælti hún, „eg skal ekki svíkjast um að drekka 
yður til.“ Taldi Íbrahim öll tormerki á því og sárbændi hana að 
hlífa sjer við því, en hún lagði svo fast að honum og sigraði hann 

' með orðum sínum og yndisleik, svo að hann tæmdi loksins skálina. 
Satt að segja þókti karltetrinu gott að fá sjer í staupinu, en hann 
fyrirvarð sig að láta ókunnuga sjá það til sín. Gekk hann á laun 
í vínsöluhús einsog margir aðrir, og það var öðru nær enn að hann 
færi að rátum Núreddíns, heldur gekk hann rakleiðis til vínsölumanns 
eins, sem hann var gagnkunnugur.  Skýldi náttmyrkrið honum og 
tókst honum fyrir þá sök að spara fje það, er hann hefði orðið 


313 


greiða öðrum fyrir að umgangast kaupin, ef hann hefði hlýðnazt 
ráði Núreddíns. 

Meðan hann nú var að tyggja eplishelfinginn, hellti Persa- 
mærin fagra aptur víni á skálina og tók Íbrahim við henni með 
minni tregðu enn í fyrra skiptið; þriðju skálina drakk hann 
umtalslaust og sömuleiðis hina fjórðu, en þá ljet Núreddín einsog 
hann vaknaði. Reis hann upp og horfði á karlinn hlægjandi. „Nú 
eruð þjer staðinn að víndrykkju, Íbrahim,“ mælti hann, „og þjer 
ljetuzt þó hafa svarið, að bergja aldrei á víni, mjer sýnist yður 
þykja það gott.“ Kom þetta flatt uppá Íbrahim og roðnaði hann 
við, en allt fyrir það vílaði hann ekki fyrir sjer að renna út 
skálina. Segir hann þvínæst hlægjandi: „Herra! hafi eg syndgað 
„ með þessu, þá lendir sú sök á konu yðar, því hver getur staðizt 
slíkan yndisleik.“ Persamærin fagra mælti Íbrahim bót og segir 
við Núreddín: „Herra styggðu ekki hann Íbrahim, en drekktu 
heldur og skemmtu þjer.“ Rjetti hún honum þá fulla skál og 
eins rjetti hann henni aptur fulla skál. þetta gerðu þau tvívegis 
sín á milli, en helltu ekki á fyrir Íbrahim, rak hann þá upp stór 
augu og sagði: „Hvað á þetta að þýða! því fæ eg ekki meira, 
fyrst eg er orðinn drykkju bróðir ykkar?“  Hlóu þau þá dátt og 
helltu líka á skálina fyrir hann; drukku þau þannig og gömnuðu 
sjer þangaðtil komið var miðnætti. 

þá tók Persamærin fagra eptir því, að ekki logaði nema eitt 
ljós á borðinu og segir hún því: „Íbrahim! þjer hafið ekki fært 
okkur nema eitt ljós og er þó nóg af þeim hjerna í salnum. Gerið 
nú svo vel og kveikið á þeim líka, svo að hjer verði bjartara,“ 
Sat Íbrahim þá á tali við Núreddín; vildi hann eigi fella niður 
samtalið og svaraði ódeiglega, einsog drukknum mönnum er títt: 
„Kveikið þjer þá á þeim sjálfar, þjer eruð yngri og ljettari á fæti 
enn eg; en kveikið ekki nema svo sem á fimm eða sex, það nægir; 
-- eg veit hvað eg fer.“ 

Sókti þá Persamærin fagra kerti eitt og kveikti á því, kveikti 
hún síðan með því á öllum hinum áttatíu kertum og skeytti alls 
ekki orðum karlsins. Skömmu seinna, er Íbrahim var að tala við 
hana, biður Núreddín hann að kveikja líka á nokkrum lömpum. 
Tók þá Íbrahim ekki eptir því, að ljós logaði í hverri kertispípu 


3l4 


og svaraði hann: „þjer munuð vera heldur enn ekki latur eða þjer 
eruð það linari enn eg, að þjer skulið ekki geta það sjálfur. Farið 
og kveikið þá á fáeinum, en ekki á fleirum enn þremur.“ Allt 
fyrir það tendraði Núreddín alla hina áttatíu lampa og lauk upp 
hinum áttatíu gluggum, gaf Íbrahim ekki gætur að því, því hann 
var engu sinnandi meðan hann var að tala við Persameyna fögru. 

Í það mund sat kalífinn, þó frammorðið væri, við glugga einn í 
höll sinni og horfði yfir Tígrisfljótið í tunglsskininu, þangað, er 
Glleðihöllin var. — Undraðist hann mjög, er hann sá höllina lýsast 
upp Í einum svip og ljet undireins kalla til sín Gíafar stórvezír, 
sem nú var að vona, að kalífinn þá og þegar mundi ganga til 
hvílu, svo að sjer leyfðist að fara heim. Kom Gíafar að vörmu 
spori og segir kalífinn með þjósti: „Óhræsis vezfr! þjónar þú mjer 
svona, að þú ekki einusinni lætur mig vita, hvað gerist í Bagdad ?“ 
„Hvað veldur því, herra! að þjer mælið svo ?“ ansaði Gíafar. Segir 
kalífinn þá: „Ætti eg Bagdad ennþá, mundi Gleðihöllin ekki vera 
upplýst nje gluggar hennar standa opnir. Vei þjer! Hver vogar 
slíkt meðan eg er kalífi? Komdu hingað og sjáðu.“ 

Varð vezírinn hræddur um, að svo kynni að vera og leit 
titrandi útum gluggann, sá hann þá að kalífinn sagði satt. Hugsaði 
hann sjer að bera eitthvað fyrir svo að kalífinn mætti sefast. 
„Drottinn rjetttrúaðra manna!“ mælti hann, „eg get enga grein gert 
yðar hátign fyrir þessu aðra enn þá, að Íbrahim kom til mín fyrir 
nokkrum dögum síðan og kvaðst ætla að bjóða klerkunum við það 
musteri, sem hann sækir, til hátíðar einnar, er hann hugði gott til 
að halda undir yðar heillavænlegu ríkisstjórn. En er eg spurði 
hann, hvað eg gæti greitt fyrir honum í þessu efni, þá beiddi 
hann mig að spyrja yðar hátign leyfis, hvort hann mætti nota 
Gleðihöllina til hátíðarhalds þessa. Leyfði eg honum það og lofaði 
að segja yðar hátign frá því, bið eg yður fyrirgefa mjer, að eg 
hef gleymt því. Hefur Íbrahim að líkindum haldið hátíð sína í 
dag, og ætlað að skemmta þeim með ljósa prýðinni.“ 

Rann þá kalífanum nokkuð reiðin og tók hann þannig til máls : 
„Eptir því sem þjer segist, Gíafar! hefur þjer þrennt yfirsjezt. Í 
fyrsta lagi leyfðir þú Íbrahim að nota salinn, en einfaldur 
umsjónarmaður er ekki í svo háum veg, að slík sæmd megi hæfa 


. 315 


honum. Í öðru lagi hefir þú ekki minnzt einu orði á þetta við 
mig og í þriðja lagi hefur þú alls ekki skilið, til hvers hinn góði 
öldungur ætlaðist. Eg geng að því vísu, að hann hefur í raun og 
veru ekki farið annars á leit enn að fá fjestyrk til að halda hátíð 
þessa. Hefur þú ekki hugsað eptir því og misvirði eg ekki við 
hann, þó hann lýsi upp salinn til hefnda fyrir það, að hann var 
látinn fara burt tómhentur.“ 

Varð stórvezírinn feginn er hann sá að kalífinn tók þannig í 
málið og játaði fúslega að sjer hefði það á orðið, sem kalífinn bar 
honum á brýn, og að það hefði verið rangt af sjer að gefa ekki 
Íbrahim nokkra gullpeninga. Tók kalífinn þá aptur til máls og 
sagði brosandi: „Fyrst að svo er, verður þú að taka refsingu fyrir 
ávirðingar þínar, en ljettbær skal refsingin verða. En hún er sú, 
að þú skalt vaka með mjer í alla nótt innanum þessa góðu menn, 
því mig langar til að sjá þá. Meðan eg nú bý mig í borgara 
búning, skuluð hið Mesrúr gera slíkt þið sama og koma svo báðir 
með mjer.“ Ætlaði Gíafar að leiða kalífanum fyrir sjónir, að nú 
væri þegar frammorðið og mundi samsætinu slitið þegar þeir 
kæmu, en kalífinn sagðist fyrir hvern mun vilja fara. Örvænti nú 
vezírinn útaf þessari ætlun kalífans, því engin tilhæfa var í því, 
er hann hafði borið í vænginn; en honum tjáði ekki annað enn 
að hlýða mótmælalaust. 

Nú gengu þeir kalífinn, stórvezírinn og Mesrúr, höfuðsmaður 
geldinganna til garðsins; hafði Íbrahim gleymzt að loka hliðinu þá 
er hann kom frá vínkaupunum. „Hverju gegnir það, að hliðið 
stendur opið þegar svo er áliðið ?“ segir kalífinn við Gíafar heldur 
stygglega, „ætli hann Íbrahim sje vanur að láta það vera opið á 
hverri nótt? En eg ætla heldur að hafa fyrir satt, að það hafi 
verið svo mikið fát á honum útaf hátíðahaldinu, að hann hafi 
gleymt því.“ En er hann var kominn rjett að salnum, spurði 
hann stórvezírinn, hvort ekki, mundi ráð að klifrast upp í trje eitt. 
er nærri stóð, og sjá þaðan það, sem fram færi í salnum, því það 
vildi hann vita áðurenn hann færi inn. Vakti Gíafar athuga hans 
á því, að salardyrnar voru opnar í hálfa gátt, gekk þá kalífinn 
upp að þeim hljóðlega og gat þar sjeð inní salinn, án þess nokkur 
sæji hann. Gekk það fram af honum, er hann sá konu óviðjafn- 


316 


anlega fagra, einhvern hirin fríðasta ungling, og Íbrahim sitja saman 
til borðs. Sat Íbrahim nú með fulla skál í hendi og sagði við 
Persameyna fögru: „Góður drykkjumaður má aldrei drekka, svo 
að hann ekki syngi vísu áður. Gerið mjer nú þá sæmd að hlýða 
á mig, meðan eg fer með einhverja hina fallegustu drykkjuvísu.“ 
þvínæst söng hann vísuna; en er kalífinn sá þetta athæfi til Íbra- 
híms, sem hann ætíð hafði haldið vera ráðsettan mann og sízt 
grunað um víndrykkju, þá þrútnaði æð milli augna honum af reiði. 
Gekk hann aptur gætilega ofan til Gíafars, er stóð nokkrum 
tröppum neðar og mælti: „Aldrei hef eg sjeð guðhrædda menn 
hegða sjer eins aðdáanlega og í nótt. Gakktu upp og horfðu á 
það, svo þú missir ekki blessunarinnar.“ Var þetta sagt í þeim 
tón, að Gíafar skildi glöggt, að illa áhorfðist, en er hann gat að 
líta samsætið í salnum tók hann að skjálfa af hræðslu. Kom hann 
aptur til kalífans utan við sig af ótta og gat engu orði upp komið. 
„Mikil óregla er það,“ mælti kalífinn, „að nokkur skuli dirfast að 
skemmta sjer Í garðinum mínum og salnum; og svo kveður rammt 
að, að Íbrahim hleypir þeim inn, líður þeim það, og skemmtir sjer 
með þeim. Hvað sem því líður, held eg að eg hafi aldrei sjeð 
fríðari mann og konu saman, og vil eg komast eptir, hver og 
hvaðan þau eru, áðurenn eg læt reiði mína á dynja.“ Að því 
mæltu gekk hann aptur til dyranna til að sjá, hvað fram færi og 
fylgdi vezírinn honum og stóð að baki honum. Heyrðu þeir nú 
báðir Íbrahim spyrja Persameyna fögru, hvort hún æskti nokkurs, 
er auka mætti á kvöldskemmtun þessa. Svaraði hún þá: „Eg 
held mjer þækti einskis á vant, ef þjer hefðuð hljóðfæri hjá yður, 
sem eg kynni að leika á.“ 

;Kunnið þjer að leika á fiðlu, fagra frú!“ mælti Íbrahim, og 
er hún sagði já til þess, sókti hann óðara fiðlu úr skáp einum, 
og rjetti henni. Í því hún tók að stilla hana, vatt kalífinn sjer 
að Gíafar og mælti: „Viti það himin, að ef hún leikur vel, skal 
eg fyrirgefa henni og hinum unga manni, en þig læt og fortakslaust 
hengja.“ „Drottinn rjetttrúaðra manna,“ ansaði Gíafar, „þá óska 
eg hún leiki illa“ „Hvers vegna þá?“ spurði kalífinn. „Eigi 
eg að verða hengdur,“ svaraði vezírinn, „þá þækti mjer bezt að 
fara ekki einsamall.“ 


al 


Kalífinn hafði gaman af findni og hló hann að svari þessu, 
vjek hann sjer þá aptur að dyrunum og hlýddi á strengslátt 
Þersameyjarinnar fögru, var það undireins auðheyrt er hún byrjaði 
að leika, að hún kunni prýðilega á hljóðfæri þetta. Söng hún 
þvínæst kvæði með hinni fegurstu rödd og flutti það með slíkri 
list og fegurð, að kalífinn varð frá sjer numinn. En er hún hafði 
sungið það til enda og var þögnuð, gekk hann ofan tröppurnar með 
Gíafar og sagði við hann: „Aldrei á æfi minni hef eg heyrt fegri 
rödd eða betur leikið á fiðlu. Fyrr hef eg haldið, að hann Ísak 
væri beztur fiðluleikari í heimi, en hann kemst ekki í hálfkvisti 
við hana.  Mjer þækti gaman að fara inn og heyra hana nálægt, 
en eptir er að vita, hvermig eg á að fara að því.“ Drottinn 
rjetttrúaðra manna!“ ansaði Gíafar, „ef þjer farið inn og Íbrahim 
þekkir yður, mun hann deyja af hræðslu.“ „það er eg líka 
hræddur um,“ mælti kalífinn, „og þækti mjer illt að valda dauða 
hans, eptir að hann hefur þjónað mjer svo lengi. En nú dettur 
mjer nokkuð í hug, sem eg ætla muni duga. Vertu hjer kyrr 
með honum Mesrúr og bíðið þið mín í næsta trjágangi.“ Að svo 
mæltu skildi kalífinn við þá og gekk ofan að vatnsþró einni 
múrveggjaðri; var vatninu veitt í hana úr Tígrisfljótinu, og höfðu 
margir hinir fegurstu fiskar leitað upp í hana. Var fiskimönnum 
kunnugt um það og mundu þeir fegnir hafa viljað veiða þar, en 
kalífinn hafði skýlaust tekið það fram við Íbrahim, að hann mætti 
engum hleypa þangað. Nú hafði svo viljað til á þessari nótt, að 
fiskimanni. nokkrum varð gengið framhjá garðshliðinu, eptir að 
kalífinn var kominn inn. Hafði kalífinn gengið frá því ólæstu 
einsog það var, og sá fiskimaðurinn sig þá ekki úr færi; læddist 
hann inn í garðinn „og að vatnsþrónni, og kastaði þar út neti 
sínu, en sem hann ætlaði að draga það á land kom kalífinn að 
honum. Hafði kalífann grunað, að slíkt mundi hljótast af 
hirðuleysi Íbrahims og ætlaði nú að láta það koma sjer í góðar 
þarfir. — þekkti fskimaður kalífann undireins, þó hann væri í 
dularbúningi, og fleygði sjer fram fyrir fætur honum, beiddi hann 
fyrirgefningar og hafði fátækt sína sjer til afsökunar. Sagði kalíf- 
inn honum að standa upp og bað hann vera óhræddan og draga 
net sitt á land til að sjá, hvaða fiskar í því væru. Fór þá 


318 


hræðslan af fiskimanni og gerði hann sem kalífinn bauð; voru fimm 
eða sex fagrir fiskar í netinu og valdi kalífinn úr tvo hina stærstu; 
ljet hann fiskimann draga tág í gegnum höfuð þeirra og knýta 
hana saman; þvínæst skipaði hann honum að hafa fata skipti við 
sig. En er kalífinn var búinn sem fiskimaður frá hvirfli til ilja 
segir hann við fiskimanninn: „Tak net þitt og far til starfa þinna;“ 
gekk fiskimaður þá feginn burt. En kalífinn tók fiskana, snjeri 
aptur til þeirra Gíafars og Mesrúrs og staðnæmdist frammi fyrir 
þeim. þekkti Gíafar hann ekki og mælti: „Hvað vilt þú? ætlarðu 
ekki að snauta burt!“ þá hló kalífinn og sá vezírinn þá fyrst, 
hver kominn var. „Drottinn rjetttrúaðra manna!“ mælti hann, 
„á eg að trúa því? eruð þjer það? eg þekkti yður ekki, og bið 
eg yður mikillega fyrirgefningar. Nú er yðar hátign óhætt, að 
fara inn í salinn og þurfið þjer ekki að kvíða því, að Íbrahim 
muni þekkja yður.“ 

„Verið þá kyrrir hjer meðan eg reyni, hvernig mjer tekst,“ 
mælti kalífinn, gekk hann þá upp tröppurnar og drap á dyr. 
Heyrði Núreddín það fyrstur og sagði Íbrahim til, en hann spurði, 
hver kominn væri. Gekk kalífinn inní salinn, og staðnæmdist 
rjett við dyrnar. „Íbrahim!“ sagði hann, „eg er Kerim fiskimaður. 
Af því eg varð var við, að þjer: veittuð gestum og með því svo 
hittist á, að eg rjett í þessu veiddi tvo afbragðs fallega fiska, ætla 
eg nú að spyrja yður, hvort þjer ekki hafið þeirra þörf.“ Núr- 
eddín og Persameynni fögru þókti fiskur ákaflega góður og undir- 
eins og þau heyrðu talað um fisk, beiddu þau Núreddín að láta 
manninn koma nær og sýna fiskana. 

Nú var svo komið fyrir Íbrahim, að hann mundi lítt spyrja, 
hvaðan eða hvernig fiskimaður væri kominn þangað, hafði hann 
allan hugann á því, að verða Persameynni fögru að skapi. — Vjek 
hann höfði sínu vínhöfgu að dyrunum og segir með drafandi 
tungutaki við fiskimann: „Komdu nær næturþjófur minn! komdu 
nær og lofaðu okkur að sjá þig.“ Gerði kalífinn það og ljet sem 
líkast fiskimönnum og sýndi fiskana. „þetta eru gullfallegir 
fiskar,“ mælti Persamærin fagra, „eg vildi fegin snæða þá, ef þeir 
bara væru soðnir og vel tilreiddir.“ „það veit hamingjan, þjer 
segið satt,“ sagði Íbrahim, „hvað eigum við að gera við fiskana 


319 


þína ósoðna? farðu heldur og matreiddu þá sjálfur fyrir okkur, þú 
munt finna allt, sem til þess þari, í eldhúsinu mínu.“ 

„Eg skal gera einsog þjer segið,“ ansaði kalífinn og gekk út, 
sagði hann Gíafar að allt hefði farið vel, og vildu þau nú, að 
hann skyldi sjóða fiskana og tilreiða þá. — Bauðst vezfrinn þá 
undireins til þess, en kalífinn sagði: „Mjer er svo mikið um þetta 
hugað, að eg vil feginn taka fýrirhöfnina uppá sjálfan mig. Fyrst 
eg leik fiskimanninn svo vel, þá get eg líklega leikið matsveininn. 
þeir voru tímarnir þegar eg var ungur, að eg fjekkst við matreiðslu 
og fór mjer það ekki óhönduglega.“ Gekk hann þvínæst heim í 
hús Íbrahíms með þeim Gíafar og Mesrúr.  Hjálpuðust þeir nú 
allir að, og með því þeir fundu allt í eldhúsinu, sem á þurfti að 
halda, urðu þeir fljótt búnir að tilreiða matinn, og bar kalífinn 
hann á borð. Lagði hann og þrjár sítrónur á borðið, sína handa 
hverju, svo þau gættu neytt þeirra éf þau lysti; borðuðu þau nú 
öll með góðri lyst, einkum þó Núreddín og Persamærin fagra, en 
kalífinn stóð frammi fyrir þeim. En er þau höfðu matazt, þvoðu 
þau hendur sínar og sagði Núreddín þá: „Fiskimaður! betri fiska 
getur enginn etið og ekki gaztu glatt okkur með öðru meira enn 
þessu.“ „Eigðu þetta,“ mælti hann og rjetti honum um leið pyngju 
sína, voru Í henni eptirstöðvarnar af hinum fimmtíu gullpeningum, 
sem Sandschar í Balsora hafði gefið honum, „eg skyldi gefa þjer 
meira ef eg ætti. Hefði eg þekkt þig áðurenn eg sólundaði 
föðurarfi mínum, skyldi eg hafa sjeð svo um, að örbyrgðin ekki 
amaði að þjer. En taktu nú við þessu lítilræði eins vingjarnlega, 
og þú mundir hafa þegið stærri gjöf.“ 

þakkaði kalífinn honum og tók við pyngjunni, og er hann sá 
að gull var í henni, mælti hann: „Herra! eg get ekki nógsamlega 
þakkað rausn yðra. Sæll er hver, sem á við svo góða menn að 
skipta, sem þjer eruð. En áðurenn eg fer, hef eg einnar bænar að 
biðja yður. Eg sje þama fiðlu og ræð eg af því, að hin 
náðuga frú muni kunna að leika á hana; æ! ef þjer gætuð fengið 
hana til að leika eitt lag, þá færi eg manna sælastur heim til mín. 
g hef ákaflega miklar mætur á því hljóðfæri.“ Tók þá 
Persamærin fagra fiðluna eptir tilmælum Núreddíns, stillti strengina, 
ljek á hana og söng. þvínæst ljek hún án söngs og er hún hætti 


320 


var kalífinn frá sjer numinn af undrun, og mælti: „Ó hvílík rödd! 
hvílík hönd! hversu prýðilega leikur hún! Hefur nokkurn- 
tíma heyrzt betur sungið eða betur leikið á fiðlu? Slíks eru ekki 
dæmi.“ „þókti þjer svo, fiskimaður!“ ansaði Núreddín, „geðjaðist 
þjer að henni og hinum lipra strengjaslætti hennar ?“ „Já, það 
veit guð minn!“ sagði kalífinn. Fór Núreddín þá fram uppteknum 
hætti sínum, að gefa burt allt það, sem aðrir lofuðu af eigum 
hans, og mælti: „Eg gef þjer hana þá. þiggðu hana einsog gjöf 
af stórlyndum manni, sem aldrei gengur á bak orða sinna.“ Að 
svo mæltu stóð hann upp, og tók skikkju sína, er hann hafði lagt 
frá sjer, ætlaði hann þá að fara burt og skilja Persameyna fögru 
eptir hjá fiskimanninum. 

Var hún nú hissa á slíku örlæti, og hjelt Núreddín aptur, 
renndi augunum til hans með viðkvæmni og mælti: „Herra! hvert 
ætlar þú að fara? seztu í sæti þitt og hlýddu á það, sem eg ætla 
að leika og syngja.“ Ljet Núreddín að orðum hennar, en hún leit 
til hans með tárin í augunum, ljek á fiðluna og söng vísur af 
munni fram, var það efni þeirra, að hún veitti honum þungar 
átölur fyrir ástarleysi hans, þarsem hann gat verið svo lauslyndur 
og harðbrjósta, að gefa Kerim fiskimanni hana Átti hún við það, 
að Kerim var lítilsháttar fiskimaður, því hún hafði engan grun af, 
að hann væri kalí. En loksins lagði hún hljóðfærið frá sjer og 
hjelt klút fyrir andliti sjer, grátandi.  Núreddín ansaði ekki 
þessum átölum hennar einu orði og virtist ráða mega af þögn 
hans, að hann ekki sæji eptir gjöfinni. 

Kalífinn furðaði sig mjög á þessu og mælti: Herra! þessi 
fríða,  aðdáanlega kona, sem þjer gáfuð mjer af stórmennsku 
yðar, er þá ambátt yðar?“ „Svo er víst, Keriml“ ansaði Núr- 
eddín, „en svo mjög sem þetta gengur yfir þig, þá mundir þú 
samt undrast meir, ef eg segði þjer frá allri þeirri óhamingju, sem 
eg hef í ratað hennar vegna.“ „Æ herra!“ mælti kalífinn, „gerið 
það fyrir mig og segið mjer sögu yðar;“ ljek hann enn sem fyrri 
fiskimann og fór honum það mæta vel. Hafði Núreddín veitt 
honum það, sem meira var og varð hann nú einnig við þessari 
bæn hans. Sagði hann {honum þvínæst alla sögu sína allt frá 
þeim degi, er Khakan vezír keypti Persameyna fögru handa 


321 


konunginum í Balsora, og fram á þessa stund, og undanfelldi ekki 
hið minnsta. En er hann hafði lokið sögu sinni spurði kalífinn, 
hvert hann ætlaði nú að halda, og svaraði Núreddín: „þangað 
sem guð leiðir mig.“ 

„Ef þjer viljið láta að mínum orðum,“ mælti kalífinn, „þá 
skuluð þjer ekki lengra fara, heldur snúa þegar heim aptur til 
Balsora. Eg skal fá yður brjef meðferðis til konungsins og munuð 
þjer sanna, að hann fagnar yður vel, þegar hann er búinn að lesa 
það, og mun þá enginn leggja neitt til yðar.“ það sagði Núreddín 
sjer þykja kátlegt og kvað það óheyrt, að slíkur fiskimaður, sem 
Kerim væri, skrifaðist á við konung. En kalífinn sagði, að hann 
skyldi eigi furða sig á því, því þeir hefðu gengið í skóla hjá sama 
kennara og verið mestu mátar; reyndar hefði hamingjan gert hinn 
að konungi, þarsem guð ljet hann verða fiskimann, og ekki komast 
hærra, en sá gæfumunur hefði alls ekki dregið sundur með 
þeim; hefði konungur endilega viljað hefja sig til metorða, en hann 
kvaðst ekki hafa beiðzt meira enn þess, að sjer mætti aldrei verða 
synjað um neitt það, er hann beiddi vinum sínum til handa. 
„Látið mig ráða því,“ mælti hann að endingu, „þjer munuð fljótt 
sjá að vel bregður við.“ 

Tók Núreddín þá boði hans og með því öll skrifföng voru 
fyrir hendi, ritaði kalífinn brjef til konungsins í Balsora; skrifaði 
hann ofanmáls á það með smáu letri: „Í nafni guðs hins 
miskunsama,“ til þess að gefa í skyn með því, að hann vænti 
umtalslausrar hlýðni, en brjefið var svolátandi: „Harun Alraschyð, 
sonur Mahdis, sendir brjef þetta til Móhammeds Seynis sonar, 
frænda síns. Jafnskjótt sem Núreddín sonur Khakans vezírs, hefur 
afhent þjer brjef þetta og þú lesið það, skaltu taka af þjer konungs 
möttulinn, láta hann íklæðast honum og setjast í hásæti þitt. 
Lifðu vel!“ 

Kalífinn braut brjef þetta saman og innsiglaði það, en sagði 
Núreddín alls ekki frá efni þess. þvínæst fjekk hann honum það 
og mælti: „Takið nú við því og fáið yður far með skipi einu, er 
bráðum mun leggja á stað — það er vant að fara eitt skip daglega 
á sama tíma; þjer getið sofið á skipinu.“ Tók Núreddín við 


brjefinu, stakk því í túrban sinn og fór á burt með það litla fje, 
þúsund og ein nótt. II. 21 


322 


er hann hafði átt áðurenn Sandschar gaf honum pyngju sína. En 
Persamærin fagra varð óhuggandi útaf burtför hans; hún vjek sjer 
afsíðis og flóði í tárum. 

Óðara enn Núreddín var kominn út, snýr Íbrahim sjer að 
fiskimanni; hafði hann allt til þessa þagað, en nú tók hann þannig 
til máls: „Heyrðu Kerim! þú komst með tvo fiska, sem tæplega 
voru tveggja koparskildinga virði, og fjekkst fyrir þá pyngju, 
troðfulla af peningum og ambátt þar á ofan; ætlarðu að eiga allt 
þetta einn? eg segi þjer satt, eg vil hafa minn hluta í ambáttinni. 
En lofaðu mjer að sjá hvað í pyngjunni er; ef að silfur er í 
henni, þá máttu eiga einn pening, en skyldi það vera gull, þá tek 
eg það allt, og skal eg gefa þjer nokkra koparskildinga, sem eg 
hef á mjer.“ 

„Ekki veit eg hvað í pyngjunni er,“ ansaði Kerim fiskimaður, 
„en eg skal gjarna miðla yður af henni hvort sem hún hefur gull 
eða silfur að geyma, en ambáttina ætla eg mjer einum. Ef þjer 
ekki látið yður það lynda, þá fáið þjer ekkert.“ það þókti Íbra- 
him vera ósvífni af aumum fiskikarli, að bjóða sjer slíkt og varð 
fokreiður, tók hann þá eina postulíns skálina af borðinu og þeytti 
henni í höfuð Kerims. En honum veitti hægt að víkja sjer undan, 
er ófimlega var kastað; kom skálin í veggjarþilið og mölbrotnaði. 
Í sama Þili gekk kalífinn út að glugga og skellti saman lófunum. 
En það gerði hann til vísbendingar, að vezírinn, Mesrúr og fjórir 
þjónustusveinar skyldu koma inn með nýjan klæðnað, er Gíafar 
hafði sókt. Komu þeir að vörmu spori inn í salinn og varpaði 
þá kalífinn af sjer fiskimanns flíkunum, en hinir hjálpuðu honum í 
föt: þau, er þeir komu með. Varð Íbrahim agndofa við sjón þessa ; 
hann þreifaði í koll sjer, beit í fingur sjer og sagði ringlaður og 
utan við sig: „Dreymir mig eða er eg vakandi?“ Gat kalífinn 
ekki a6 sjer gert að hlægja, er hann sá, hversu honum varð felmt 
við og mælti: „Íbrahim! hvernig sæki eg að þjer?“ þá tók af 
allan efa fyrir honum og rann af honum mesta ölvíman; fleygði 
hann sjer fram fyrir fætur kalífans, svo að andlit hans og skeggið 
síða lá á gólfinu, og sagði hann þá: „Drottinn rjetttrúaðra manna! 
yðar aumi þræll hefur móðgað yður; hann grátbænir yður að 
miskuna sjer og margbiður yður fyrirgefningar.“ 


323 


Kalífinn fyrirgaf honum og bauð honum upp að standa; 
þvínæst vjek hann sjer að Persameynni fögru og sagði að hún 
mundi geta ráðið það af því, er nú hefði fram farið, að það væri 
ósamboðið tign sinni, að þiggja hana að gjöf, þó Núreddín hefði 
verið svo einstaklega stórlyndur, að gefa sjer hana. Kvaðst hann 
nú hafa sent hann til Balsora og skyldi hann gerast konungur þar, 
en hana sagðist hann mundu senda þangað, þegar öllu væri svo í 
lag komið, að hann gæti gengið að konungdóminum. Huggaðist þá 
Persamærin fagra og beið nú bætur harma sinna, svo mikillar 
gleði fjekk það henni, að Núreddín, sem var henni svo innilega 
ástfólginn, skyldi hefjast til slíkrar tignar. Kalífinn efndi heit sitt 
við hana og fól hana Sobeide eiginkonu sinni á hendur; sagði 
hann henni, hversu mikils hann virti Núreddín. 

Núreddín náði farsællega til Balsora og það nokkrum dögum 
fyrr enn óskandi var, ef vel skyldi fara; gekk hann undireins til 
konungshallarinnar og hitti svo á, að konungur var að veita mönn- 
um áheyrn.  Ruddist hann áfram gegnum mannþröngina og hjelt 
brjefinu hátt upp í hendinni, rjetti hann konungi það, en hann tók 
við því; braut hann það upp og brá við, er hann las það. þvínæst 
kyssti hann brjefið þrisvar sinnum og ætlaði þegar að hlýðnast 
skipun kalífans, en þá kom honum til hugar að spyrja vezírinn 
Sawy ráða. Hafði þessi svarni óvinur Núreddíns þá þegar sjeð 
hann; varð hann þá mjög áhyggjufullur, því hann þóktist vita að 
honum mundi ekki ganga gott til heimkomunnar, og brá honum 
ekki síður við brjefið enn konunginum. Með því hann nú 
að sínu leyti átti eins mikið í hættu, hugsaði hann sjer úrræði; 
hann gengur með brjefið afsíðis einsog hann vilji sjá betur til og 
lesa það yfir ennþá einusinni, og rífur af brjefinu formálann ofan 
máls, er ritaður var með smáu letri, og settur af kalífanum til 
merkis um, að tafarlaust skyldi fullnægja skipun hans; fór vez- 
írnum það svo hönduglega, að enginn tók eptir því, nje heldur 
varð það sjeð á brjefinu, þó grandgæfilega væri skoðað. Ljet hann 
brjefsnudduna uppí sig og renndi henni niður, fjekk konungi 
þvínæst brjefið aptur og spurði hann í hljóði: „Herral hvað ætlar 
yðar hátign nú að gera?“ „það sem kalífinn skipar mjer,“ ans- 
aði konungur. Verið þjer ekki að því,“ sagði vezírinn, „það er 

El 


324 


raunar hönd kalífans á brjefinu, en formálann vantar.“ Hafði 
konungur að vísu áður tekið eptir formálanum, en nú er hann 
vantaði, hjelt hann að sjer hefði missýnzt í ósköpunum, sem komu 
yfir hann. En vezfrinn ljet dæluna ganga og mælti: „það leikur 
enginn. efi á því, að kalífinn hefur skrifað brjefið eptir þeim 
sakargiptum, sem Núreddín hefur borið á yður og mig, og fengið 
honum það til að hafa hann af sjer. En til þess ætlaðist hann 
ekki, að þjer skylduð hlýðnast því. Hann hefur ekki heldur sent 
neinn sjerstakan sendiboða með lögmætt konungsbrjef, en án þess 
er brjefið marklaust. — Slíkum konungi sem þjer eruð, má ekki 
víkja úr sæti svo að brugðið sje útaf þessari reglu. þá gætu allt 
að einu komið aðrir einsog Núreddín með marklaus brjef; slíkt 
hefur heyrzt áður. Yðar hátign má óhætt trúa orðum mínum og 
hljótist illt af, þá skal það lenda á mjer.“ 

Skipaðist konungur nú við fortölur hans, og fóru vopnaðir 
menn með Núreddín í hús Sawys, var honum þar misþyrmt“með 
iljastrokum, þangaðtil hann lá hálfdauður eptir. Var honum síðan 
varpað niðrí hina dýpstu og myrkvustu díflissu, en verðinum skipað. 
að gefa honum ekki annað enn vatn og brauð. 

Þegar Núreddín,, sem laminn var til óbóta, raknaði við í 
díflissunni, hljóðaði hann upp yfir sig og grjet yfir gæfuleysi sínu. 
„En hvað þú, fiskimaður! hefur gabbað mig,“ mælti hann, „en 
hvað eg var auðtrúa að eiga undir þjer! En hvernig átti eg líka 
að trúa þjer til slíkrar grimmdar, þegar eg hafði gert þjer svo 
mikið gott. Guð blessi þig nú samt, því ekki get eg trúað því, 
að þú hafir viljað mjer illa, og þolinmóður skal eg vera, þangaðtil 
hörmungar mínar taka enda.“ Díflissuvörðurinn leitaðist við að 
gera raunir hans ljettbærari og bjó upp handa honum mjúka rekkju, 
og þó vezírinn skipaði honum á degi hverjum að lemja Núreddín, 
þá fór hann samt vel með hann og veitti honum alla hjúkrun. 
Hugsaði Sawy nú ekki um annað enn hvernig hann ætti að fá 
honum hinn svívirðilegasta dauðdaga, en samt þorði hann ekki að 
gera það uppá sín eigin eindæmi. þá er fjörutíu dagar voru liðnir, 
et hann allmarga þræla sína flytja ríkmannlegar gjafir til kon- 
ungshallarinnar og fór þangað sjálfur. þókti konungi vænt um 
það, en Sawy spillti þeirri gleði hans svo mælandi: „Herra! þessar 


325 


fallegu gersemar eru ef til vill ætlaðar nýja konunginum.““ Skildi 
konungur, hvað Sawy fór og mælti: „Hverju sætir það? lifir 
illmennið ennþá? eg hjelt þú hefðir látið drepa hann.“ „Herra!“ 
svaraði Sawy, „eg á ekki með að stytta nokkrum manni aldur, 
yðar hátign hefur vald til að skipa.“ „Farðu þá,“ ansaði kon- 
ungur og láttu hálshöggva hann, eg gef þjer heimild til þess;“ 
þakkaði Sawy fyrir fullnægju þá, er konungur veitti honum og 
mælti: „Af því hann Núreddín hefur svivirt mig svo opinberlega, 
einsog þjer vitið, þá beiðist eg þess, að hann verði líflát- 
inn fyrir framan höllina og kunngjöri kallarar það hvervetna 
um borgina, svo að hver maður komist að raun um, að skapraun 
sú, er mjer var gerð, muni verða fullgoldin.“ það samþykkti konungur, 
en er kallarar lýstu því yfir, gerðist mikill harmur um alla borgina. 
það var öllum í glöggu minni, hvílíkur ágætismaður Khakan, faðir 
Núreddíns hafði verið, og því gramdist mönnum að sonur hans 
skyldi deyja háðuglegum dauða sökum mannvonzku Sawys og eptir 
hans áeggjun. „ Fór Sawy með tuttugu þræla til díflissunnar og 
skipaði verðinum að framselja Núreddín. Varð Núreddín nú 
að fara úr hinum þokkalegu fötum, er díflissuvörðurinn hafði fengið 
honum og fara í vondar og útataðar flíkur; þvínæst var hann 
ofurseldur fjandmanni sínum. þá grjet hann og mælti: „Eruð 
þjer þá óhultur fyrir óhamingjunni? Hafið þjer ekki heyrt 
spakmælið: þeir beittu valdi sínu, en þeir beittu því einsog 
harðstjórar og því var innanskamms sem þeir hefðu aldrei verið.“ 
„Ætlarðu að hræða mig með þessu, Núreddín!“ ansaði vezírinn, 
„eg ætla nú að láta höggva af þjer höfuðið, hvað sem lýðurinn í 
Balsora segir. Er þetta ekki líka spakmæli, sem stendur í bókum 
vorum: 'Sá hefur hreppt ósk sína, sem lifir óvin sinn, þó ekki 
sje mema einn dag.“ Var Núreddín settur upp á múlasna 
eptir skipun Sawys og fór nú öll mannþyrpingin á stað til hallar- 
plássins. En þetta var kallað hátt á undan honum: „þetta er 
hin vægasta refsing fyrir þann mann, sem ber lygabrjef frá kalífanum 
til konungsins.“ Undir hallargluggunum stóðu þrælar Sawys og 
varðmannaflokkur konungs í víðum hring og áttu þeir fullt í fangi 
með að verjast ásókn lýðsins, sem leitaðist við að ryðjast að og 
frelsa Núreddín, Skildi Sawy hann eptir hjá böðlinum og fór til 


326 


konungs, sem nú ætlaði ásamt honum að horfa á hina blóðugu 
sjón, útum glugga hallarinnar. 

Gekk nú böðullinn að Núreddín og beiddi hann að fyrirgefa 
sjer dauða sinn, því hann væri ekki nema þræll og gæti ekki komist 
hjá því að gera skyldu sína. „En þurfirðu einhvers ennþá,“ 
mælti hann, „þá segðu mjer það, svo að eg geti annast það, því 
þú átt ekki lengur eptir ólifað enn þangaðtil konungur lætur sjá 
sig útí glugganum.“ þá mælti hinn ógæfusami Núreddín og leit 
á báðar hendur sjer: „Er nokkur svo brjóstgóður, að hann vilji 
hjálpa mjer á þessari hræðilegu stund og gefa mjer einn vatnssopa 
til að slökkva þorstann ?“ Í sama bili kom krukka full af vatni 
og rjetti hana maður manni, þangaðtil Núreddín tók við henni. 
En er vezírinn Sawy sá, að dvöl varð á, kallaði hann til böðulsins 
út um glugga þann, er konungur stóð við: „Eptir hverju ertu að 
bíða ? högsðu !“ 

Allur manngrúinn á hallarplássinu æpti við þessi grimdarfullu 
orð verírsins og bölfaði honum. Konungi, sem var mjög um sæmd 
sína hugað, geójaðist ekki að ofdirfsku þeirri, er vezírinn hafði 
sýnt í návist hans, og ljet hann það skilja á því, að hann skipaði 
að bíða við stundarkorn. En honum gekk og annað til þess, því 
hann sá hvar riddaraflokkur hleypti ofaneptir stræti einu, er lá 
niður að hallarplássinu, og vakti hann athygli Sawys á því. 
Grunaði Sawy mart um erindi þeirra og herti því að konungi, að 
nú skyldi hann gera bendingu til líflátsins, en konungur synjaði 
þess og sagðist fyrst vilja vita, hverjir riddararnir væru. Og. sjá! 
þar var stórvezírinn Gíafar kominn með föruneyti sínu frá Bagdad 
og var sendur af kalífanum. 

Þrjátíu dagar höfðu liðið svo, að kalífinn aldrei mundi eptir að 
senda Núreddín konungsbrjef það, er honum var ómissandi; þá var 
það einhverju sinni, er hann var í höll kvenna sinna, að honum 
varð gengið framhjá dyrum herbergis nokkurs og heyrði hann þá 
frábærlega sæta rödd. Hann stóð við og jafnskjótt sem hann hafði 
heyrt nokkur orð, er lýstu sárum skilnaðartrega, spurði hann einn 
af geldingum þeim, er honum fylgdu, hvaða kona byggi þar. 
Svaraði hann, að það væri ambátt hins unga manns, er hann hafði 
sent til Balsora, til þess að taka þar við ríki Mohammeds sonar 


321 


Solimans Es-Seyni. þá kallaði kalífinn hátt: „Veslings Núreddín 
Khakansson! eg hef öldungis gleymt þjer. Kallið undireins á hann 
Gíafar!“ En er hann kom, sagði kalífinn við hann: „Gíafar! 'eg 
hef gleymt að senda konungsbrjef um það, að Núreddín skuli taka 
við ríki í Balsora. Nú er ofnaumur tíminn til að semja það, taktu 
því menn og hesta og ríðdu sem skjótast til Balsora. Ef búið er 
að drepa Núreddín, þá skaltu láta hengja vezírinn Sawy, en sje 
hann enn á lífi, þá komdu til mín með hann, konunginn og 
vezírinn.“ 

Stórvezírinn fór nú tafarlaust á hestbak og lagði á stað með 
álitlegu föruneyti og hitti svo á í Balsora, sem fyrr er frá sagt. 
þegar hann reið fram á hallarplássið þokuðust allir undan til að 
greiða honum veginn, og beiddu Núreddín miskunnar. Sá kon- 


2 


ungurinn í Balsora að þar var kominn æðsti ráðgjafi kalífans og 
kom til móts við hann í dyrum herbergis síns. Spurði stórvezírinn 
fyrst, hvort Núreddín væri lífs ennþá, og er honum var sagt, að 
svo væri, skipaði hann að leiða hann fram. En er hann kom 
bundinn og keflaður, ljet hann leysa hann, en taka Sawy fastan og 
binda hann sömu böndunum. Var hann ekki nema eina nótt í 
Balsora og lagði næsta dag á stað aptur til Bagdad; hafði þann þá 
með sjer Núreddín, konunginn og vezírinn. 

Undireins og þangað var komið, leiddi hann þá alla fram fyrir 
kalífann, og skýrði frá ferð sinni, en einkum frá því, hvernig hann 
hitti Núreddín til reika og hverja meðferð hann hafði orðið að 
þola eptir skipun hins heiptræka Sawys. Sagði kalífinn þá við 
Núreddín, að hann mætti sjálfur höggva höfuðið af Sawy. En 
Núreddín svaraði: „Drottinn rjetttrúaðra manna! svo mikið illt sem 
þorpari þessi hefur gert mjer og reynt að gera föður mínum, þá 
þæktist eg samt vera hinn mesti ódrengur, ef eg flekkaði hendur 
mínar á blóði hans.“  Kalífanum hugnaðist vel göfuglyndi hans 
og ljet hann böðulinn fullnægja dómnum. 

Nú ætlaði kalífinn að senda Núreddín aptur til Balsora til að 
ráða þar löndum, en hann beiddist undan því. „Drottinn rjetttrúaðra 
manna!“ mælti hann, „eg hef svo mikla óbeit á Balsora eptir að 
eg hef átt þar í slíkum raunum, að eg dirfist að biðja yðar hátign 
leyfa mjer, að efna eið þann, sem eg hef svarið, að koma þangað 


328 


aldrei framar á æfi minni. En það þykir mjer mestur sómi að 
þjóna yðar hátign, ef þjer viljið  mildilegast unna mjer þeirrar 
náðar.“ Tók kalífinn hann þá í tölu hinna vildustu hirðmanna 
sinna, gaf honum aptur Persameyna fögru og gerði svo vel til 
hans, að þau gátu lifað hinu sælasta lífi, hvert með öðru allt til 
dauðadags. En það brýndi kalífinn fyrir Mohammed konungi, með 
hvílíku vandlæti og varkárni hann ætti að kjósa ráðgjafa sína, og 
sendi hann að svo búnu aptur til Balsora. 


Frá 290. til 314. nætur. 


Sagan af Gulnare drottningu hinni sæbornu, Beder 
kóngssyni frá Persalandi og Gíohare kóngsdóttur 
frá Samandal. 


Einusinni í fyrndinni fyrir allar aldar var konungur einn á 
Persalandi, er í mörg ár hafði stýrt ríkjum sínum farsællega, svo 
að hann var allra konunga ánægðastur. þó taldi hann sig 
ófarsælan að því einu, að hann var þegar háaldraður maður og 
hafði engan erfingja eignazt með neinni af konum sínum. Átti 
hann fleiri enn hundrað konur og bjuggu þær allar í skrautlegum húsa- 
kynnum og hver útaf fyrir sig, höfðu þær ambáttir til að þjóna sjer, 
en geldingar voru verðir þeirra. Hvernig sem hann leitaðist við 
að gera þeim allt að óskum, þá ljet engin þeirra vonir hans rætast. 
Voru honum opt færðar konur úr hinum fjarlægustu hjeruðum, og 
ef þær urðu honum að skapi, þá borgaði hann hvað sem upp var 
sett, og þaráofan auðsýndi hann seljendunum virðingu og velgjörðir. 
Gerði hann það til að laða fleiri til sín í þeirri von, að hann 
mundi þó að endingu fá konu, er fæddi honum son. Eigi ljet 
hann heldur hjá líða, að leita guðlegrar miskunar með góðum 
verkum. Gaf hann fátæklingum stórar ölmusur og sæmdi stórgjöfum 
fjelög guðhræddra manna, er sömu trú höfðu og hann, setti hann 
og konunglegar stofnanir á fót þeim í hag, svo að óskir hans 
mættu uppfyllast fyrir þeirra bænastað. 


329 


Einusinni hjelt hann hirðmanna fund, einsog tíðkazt hafði 
með forfeðrum hans, þegar þeir áttu dvöl í höfuðborginni; á þeim 
fundi voru allir sendiboðar og útlendir höfðingjar. Ekki var þar 
rætt um þær nýjungar, er varða land og lýð, heldur um vísindaleg 
efni, sögu, bókmenntir, skáldskap og hvað annað, er veitt getur 
andlega unun. þá sagði geldingur einn konunginum, að kaupmaður 
nokkur væri kominn úr fjarlægu landi með ambátt og beiddi leyfis, 
að mega leiða hana fyrir konung.  Skipaði konungur þá að láta 
kaupmanninn koma inn og vísa honum til sætis, kvaðst hann skyldu 
tala við hann þegar hirðfundinum væri slitið. Var honum þá vísað 
til sætis þarsem hann vel gat sjeð konunginn og heyrt hann tala 
í trúnaði við þá, er næstir honum voru. Var það vani konungs 
að taka útlendum mönnum þannig, er hans fundi vildu ná, og 
gerði hann það með ásettu ráði, svo að þeir skyldu venjast ásýnd 
hans og verða uppburðameiri, er þeir sæju hann tala góðmannlega 
og kompánlega við aðra, en ekki láta koma fát á sig frammi fyrir slíkri 
hátign og dýrðarljóma, er vel gat slegið þögn á þann, sem slíku 
var óvanur. En er fundinum var slitið og allir voru burt gengnir 
svo að enginn var eptir nema kaupmaður, fleygði hann sjer fram 
fyrir hásætið með andlitið á grúfu og óskaði konungi, að allar 
óskir hans mættu uppfyllast. þegar hann var aptur uppstaðinn 
spurði konungur eptir ambáttinni, hvort hún væri fríð. Svaraði 
kaupmaður því, að konungur mundi eiga afbragðs fríðar ambáttir, 
fyrst menn með svo mikilli kostgæfni leituðu þær upp fyrir hann 
í öllum heimsálfum, „en án þess eg lofi vöru mína um of,“ mælti 
hann ennfremur, „þá er mjer óhætt að segja það, að þjer hafið 
enga sjeð, er við þessa ambátt geti jafnast, ef litið er til fríðleika 
hennar, vaxtarlags, yndisleika, og allra þeirra kosta, sem hana 
prýða.“ „Hvar er hún?“ spurði konungur, „komið með hana 
hingað.“ „Herra!“ svaraði kaupmaður, „eg fjekk hana höfuðsmanni 
geldinganna; yðar hátign þarf ekki annað enn segja til, þá skal 
hún verða sókt.“ Var nú ambáttin leidd fram, en jafnskjótt sem 
konungur sá hana, varð hann hugfanginn af hinu fagra og ljettilega 
vaxtarlagi hennar. Gekk hann þá undireins inn í klefa einn með 
kaupmanni og nokkrum geldingum og tók kaupmaðurinn þar skýluna 
frá andliti ambáttarinnar; var skýlan úr rauðu silki og gullskotin. 


330 


þá sá Persakonungur slíka fegurð, er langt bar af öllum þeim 
konum, er hann þá átti og feldi hann undireins ákafa ást 
til hennar. — Spurði hann, hvað kaupmaður setti upp fyrir 
hana, en hann svaraði: „Herra! eg hef keypt hana fyrir þúsund 
gullpeninga, og reiknast mjer svo, sem eg hafi kostað jafnmiklu 
til hennar í þau þrjú ár, sem eg var á leiðinni með hana til yðar. 
En vara skal eg mig á því, að heimta nokkuð af svo voldugum 
konungi, sem þjer eruð, og bið eg yðar hátign þiggja hana að 
gjöf. ef hún er eptir yðar skapi.“ „Haf þökk fyrir!“ ansaði kon- 
ungur, „en það er ekki minn vandi að fara svo með kaupmenn, er 
sækja hingað langar leiðir til að gleðja mig. þú skalt fá tíu þúsund 
gullpeninga út í hönd; ertu ánægður með það?“ „Eg mundi hafa 
talið mig sælan,“ svaraði kaupmaður, „ef yðar hátign hefði þegið 
hana borgunarlaust, en ekki dirfist eg að drepa hendi við slíkri 
rausn, og henni skal eg við bregða bæði í átthögum mínum og 
hvervetna þar sem mig ber að.“ Var nú fjeð talið honum af 
hendi og áðurenn hann fór burt ljet konungur að sjer ásjáanda 
færa hann í gullsaumaða skikkju. Ambáttinni fögru voru nú fengin 
til íbúðar þau herbergi, sem næst gengu herbergjum konungsins að 
viðhöfn og prýði, og voru margar gamlar konur og ambáttir settar 
til að þjóna henni. Var þeim skipað að fylgja henni til lauga og 
færa hana í hinn skartmesta klæðnað, er til væri, skyldu þær og 
færa henni hin fegurstu perlumen, dýrustu demanta og aðra 
kostulega gimsteina, svo að hún gæti sjálf valið úr það, sem henni 
yrði bezt að skapi. Jafnvel þjónustukonur þessar, er ekki höfðu 
hugann á öðru enn að þóknast konunginum, urðu svo gagnteknar 
af fegurð ambáttarinnar, að þær voru sem utan við sig. Höfðu 
þær gott skynbragð á slíku og sögðu því við konung: „Ef yðar 
hátign vill gefa okkur þriggja daga frest, þá skyldum við okkur 
til að gera hana miklu yndislegri á að sjá enn hún er nú, svo að 
þjer skuluð ekki þekkja hana aptur.“ Tók konungurinn það nærri 
sjer, að sjá svo lengi af samlagi við ambáttina, en þó ljet hann 
til leiðast. 

Höfuðborg konungs lá á ey nokkuri og höll hans, sem var 
hin glæsilegasta, stóð frammá sjávarbakkanum. Voru herbergi amb- 


331 


áttarinnar fögru nálægt þeim, er konungur dvaldi í, og sást útá 
sjóinn úr hvorum tveggja, en þeim mun skemmtilegra var í hennar 
herbergjum, sem öldurnar gengu þar þvínær upp að hallarveggnum. 
þá er hinir þrír dagar voru liðnir, sat ambáttin fagra skrautbúin í 
herbergi sínu og hallaðist uppvið glugga einn, er vissi út að sjónum; 
gekk konungur inn til hennar, þegar honum var sagt, að hann 
mætti sjá hana. Heyrði hún undireins á skóhljóðinu, að það var 
engin af þjónustukonum hennar sem kom; leit hún þá við og sá 
að það var konungurinn. En hún brá sjer hvergi við og stóð ekki 
einusinni upp til að heilsa og fagna honum, heldur fór hún aptur 
að horfa út um gluggann, einsog hún skeytti alls ekki um hann. 
Tók konungur eptir þessu og undraðist mjög, að svo fögur ambátt 
skyldi kunna sig svo illa, kenndi hann uppeldi hennar um það, og 
hjelt, að hún hefði ekki einusinni verið vanin á hina einföldustu 
kurteisi. Gekk hann þá til hennar fram að glugganum, en þó hún 
í fyrstu hefði tekið honum svo fálega, þá lofaði hún honum nú 
samt að horfa á sig og enda láta blítt að sjer og umfaðma sig 
svo sem honum ljek lyst til. En sem hæzt stóð á ástar atlotum 
þessum, hætti konungur allt í einu, til að virða hana fyrir sjer og 
mælti: „þú mín fegursta, dásamlegasta, yndi mitt! gerðu það fyrir 
mig, segðu mjer, hverjir eru hinir gæfusömu foreldrar, er komið 
hafa slíku dásemdarverki í veröldina ? En hvað eg elska þig, og 
hversu mun eg elska þig síðar! Aldrei hef eg áður haft það 
hugarþel til nokkurrar kónu, sem eg hefi til þín. Margar hef eg 
sjeð og sje dags daglega mikinn fjölda, en aldrei hef eg litið slíkan 
yndisleik, því hann tekur mig allan frá sjálfum mjer og leggur 
mig á þitt vald. En þú svarar mjer ekki, hjartað mitt góða! 
sýndu mjer hið lítilfjörlegasta merki þess, að þú þekkist ofurást 
mína, sem eg hef vottað þjer svo margfaldlega; þú gleður mig 
ekki einusinni með því að láta þín augu mæta mínum. því 
Þegirðu alltaf og gerir mig svo sem agndofa? af hverju kemur 
þessi alvörugefni þín eða öllu heldur þessi hryggð, er gerir mig 
áhyggjufullan? Tregarðu heimili þitt, foreldra eða vini? er þá ekki 
konungur Persaríkis, sem elskar þig og tilbiður, þess um kominn 
að hugga þig og bæta þjer allan missir?“ En hvernig sem kon- 
ungur sór ambáttinni elsku sína og hvað sem hann sagði til að 


332 


koma henni til að ljúka munni sundur, þá var hún alltaf furðu 
fáleg, horfði augum til jarðar og leit ekki einusinni uppá hann, 
og talaði ekki orð. — Konungur var samt feginn, er hann hafði 
fengið slíka konu, sem fullnægði honum svo vel að öllu öðru leyti, 
því hann vonaði, að hún mundi lagast, þegar vel væri farið með 
hana. Skellti hann nú saman lófunum og komu þá inn konur 
nokkrar, skipaði hann þeim, að bera kvöldmat á borð. En er það 
var gert sagði hann við ambáttina: „Komdu nú, hjartað mitt! og 
borðaðu með mjer.“ Stóð hún þá upp og settist gagnvart honum, 
skamtaði hann henni fyrst, og svo gerði hann í hvert skipti sem 
hann tók nýjan rjett. Borðaði hún með honum, en horfði alltaf 
niður fyrir sig og í hvert skipti sem hann spurði, hvernig henni 
líkaði sá og sá rjettur, ansaði hún engu. Fór þá konungur að 
tala um annað, og spurði hana, hvað hún hjeti, hvort hún væri 
ánægð með klæðnað sinn, gimsteinana, húsakynni sín og fyrirkom- 
ulag þeirra, og hvernig henni geðjaðist útsjónin til hafsins. En 
hún þagði alltaðeinu við öllum þessum spurningum, svo að kon- 
ungur vissi ekki, hvað hann ætti að halda, og varð loksins þeirrar 
trúar, að hún væri mállaus. „Skyldi það geta átt sjer stað,“ 
hugsaði hann með sjer, „að svo fögur og algjör kona sje sköpuð 
með slíkum ágalla? Mikill skaði væri það! En hvað sem því 
líður, þá get eg samt ekki að því gert, að eg elska hana eins 
eptir sem áður.“ 

Þegar konungur var uppstaðinn frá borðum, þvoði hann hendur 
sínar, og svo gerði ambáttin líka. Spurði hann ambáttirnar, er 
rjettu honum vatnsskál og handklæði, hvort hún hefði talað við þær. 
En því var honum svarað, að enginn hefði heyrt hana mæla orð, 
heldur enn hann sjálfur. „Við höfum þjónað henni til lauga,“ 
sögðu þær, „búið hana, spurt hana, hvort hún þarfnaðist einskis 
og sagt, að hún ætti yfir okkur að segja, en hún hefir aldrei látið 
í ljósi með einu orði, hvort sjer líkaði vel eða illa. Hvort henni 
gengur fyrirlitning eða einþykkni til, hvort hún þegir af harmi eða 
er mállaus, það vitum við ekki, en hitt er víst að við höfum ekki 
getað togað úr henni orð.“ Fjekk það konungi enn meiri undrunar 
og með því hann hugði að ambáttin mundi búa yfir einhverjum 
harmi, vildi hann reyna að pipra hana upp. Ljet hann hví allar 


333 


2 


þær konur. sem í höllinni voru, safnast saman, ljekn þær á 
hljóðfæri sín, sem það kunnu, en aðrar sungu, stigu dans, eða 
gerðu það tvennt í einu; frömdu þær og allskonar leika konung- 
inum til skemmtunar. En ambáttin fagra tók enga hlutdeild í 
gleði þessari. Hún sat grafkyr í sæti sínu, engu sinnandi og 
horfði í gaupnir sjer og furðuðu hinar konurnar sig ekki síður á 
því enn konungurinn. Gengu þær loksins burt, hver til sinna 
herbergja, en konungurinn gekk til hvílu með ambáttinni fögru. 

Næsta morgun, reis hann á fætur með enn ákafari ástar hug 
á ambáttinni fögru; enn daginn áður, og ljet hann það skjótt á 
sannast. Hann rjeði það af, að elska hana eina og ljet hann verða 
af þeirri ætlun sinni. Sendi hann samdægurs allar hinar aðrar 
konur sínar á brott með hinum skrautlegustu klæðum og kostgrip- 
um, er þær höfðu til skarts, veitti hann þeim öllum heimild til að 
giptast eptir geðþekkni og gaf hverri um sig allmikið fje. — Hjelt 
hann engum eptir nema þeim, sem gamlar voru og ómissandi til 
að ganga ambáttinni fögru til handa. En hún veitti honum ekki 
þá huggun í heilt ár, að tala orð við hann. Allt fyrir það var 
hann í öllu hinn kurteisasti við hana og sýndi henni hin augljósustu 
merki ástar sinnar. 

Leið svo árið, en einhverju sinni sat hann hjá henni og sór 
og sárt við lagði, að svo færi því fjærri, að elska sín til hennar 
kólnaði, að hún miklu fremur færi dagvaxandi. Kvaðst hann 
einskis framar óska úr því hann ætti hana, og svo stórt sem ríki 
hans væri, þá virti hann það að vettugi, nema því að eins að 
hann mætti hafa hana fyrir augum sjer og tjá henni elsku sína. 
gæti hún bezt sjeð, að hann talaði þetta í einlægni af því, að hann 
fyrir ári síðan hefði vísað burt öllum þorra kvenna sinna 
hennar vegna; hefði hann enganveginn tekið það nærri sjer og 
aldrei mundi hann þess iðrast. Sagði hann að þá vantaði ekkert 
á sælu. sína og ánægju, ef hún ljeti sig með einu orði skilja, að 
hún kynni sjer nokkra þökk fyrir. „En hvernig áttu að geta það,“ 
mælti hann ennfremur, „ef að þú ert mállaus. Æl! eg er helzt 
til hræddur um það! Og má eg ekki líka óttast það, þarsem eg 
nú upp í heilt ár hefi marg beðið þig að tala, dagsdaglega, en þú 
hefur þagað einsog steinn, mjer til mestu hugraunar? En sje það 


334 


ómögulegt, að mjer verði þessarar huggunar auðið, þá gefi guð 
það, að þú alir mjer erfingja að ríki mínu. Eg finn hvernig ellin 
þyngir á mjer dag frá degi og því þyrfti eg hans nú til að ljetta 
á mjer þyngslum kórónu minnar. En eg hverf aptur að því, sem 
er hjarta mínu næst, lönguninni eptir að heyra þig tala, því mjer 
segir svo hugur um, að þú munir ekki vera mállaus. Eg særi þig 
nú, elsku lífið mitt! gerðu það fyrir mig að láta af þessari 
langvinnu þögn. Talaðu þó ekki sje nema eitt orð við mig og skal 
eg þá glaður deyja.“ 

Meðan konungi fórust þannig orð hafði ambáttin hlýtt á hann 
og alltaf horft til jarðar, og hjelt hann því að hún mundi vera 


2 


mállaus og að henni hefði aldrei á æfi sinni leikið bros á vörum. 
því brá honum mjög við af feginleik, er hann nú allt í einu sá 
að hún brosti við. —Ljek honum þá enginn efi á, að hún mundi 
ætla að tala og var nú sem á glóðum. Enda brá hún nú hinni 
langvinnu þögn og tók þannig til máls: „Herra! eg hef svo mikið 
að segja yðar hátign, að eg ekki veit hvar eg á að byrja. En 
fyrst og fremst álít eg það vera skyldu mína að þakka yður fyrir 
þá náð og virðingu, sem þjer hafið mjer ríkuglega auðsýnt, og 
biðja guð að blessa yður, afstýra illræðum óvina yðar og gefa yður 
langa lífdaga. þessu næst get eg ekki sagt yður annað gleðilegra 
enn það, að eg er með barni og óska eg þess með yður að það 
verði sonur. En hefði ekki þetta að höndum borið — þjer takið 
ekki illa upp hreinskilni mína — þá var það eindregið áform mitt, 
að verða yður aldrei unnandi og þegja æfinlega; en nú ann eg 
yður einsog skyldan býður mjer.“ 

þá varð konungur frá sjer numinn af fögnuði, faðmaði hana 
að sjer með viðkvæmni og mælti: „þú ljós augna minna! meiri 
gleði gat mjer ekki að hendi komið enn sú, sem þú boðar mjer. 
þú hefur talað og sagt mjer barns von þína! eg ræð mjer ekki 
fyrir fögnuði útaf þessum gleðilegu atburðum, sem koma mjer svo 
óvænt.“ Konungur var allur á lopti af fögnuði og sagði ekki 
meira að sinni, heldur gekk hann burt frá ambáttinni fögru; mátti 
þó sjá: á fasi hans, að hann mundi fljótt koma aptur. Hann 
vildi gera gleðiefni þetta heyrimkunnigt, sagði hann því emb- 
ættismönnum sínum í hirðinni frá því og ljet kalla á stórvezírinn. 


335 


Skipaði hann honum að skipta hundrað þúsund gullpeningum á 
milli þeirra guðs manna, sem heitið höfðu að lifa í örbyrgð, milli 
ekkna og fátæklinga, og skyldi þetta vera þakklætisfórn til drottins. 
En er konungur hafði sagt fyrir um þetta, gekk hann aptur til 
ambáttar sinnar og mælti: „Fyrirgef mjer, að eg gekk svo skyndi- 
lega burt, en þú gafst sjálf tilefni til þess.  Lofaðu mjer nú að 
geyma það til seinni tíma, að segja þjer meira frá þessu, því nú 
langar mig til að verða þess vísari af þjer, sem meira er um vert. 
Segðu mjer nú, elskan mín góð! hvernig stóð á því, að þú í heilt 
ár skyldir sjá mig á degi hverjum, heyra mig tala, borða með 
mjer og sofa hjá mjer, svo að þú aldrei laukst munni sundur til 
að tala, fórstu því fram með frábærri staðfestu, og ljezt ekki 
einusinni á því bera, að þú skildir glöggt allt, sem eg sagði. það 
er mínum skilningi ofvaxið og veit eg ekki, hvernig þú hefur getað 
haft slíkan setning á þjer. það er ómögulegt annað enn að þjer 
hafi gengið eitthvað sjerlegt til.“ 

þá svaraði ambáttin fagra: „Herra! yðar hátign furðar sig á 
þögn minni, en er ekki öll von á, að sú kona þegi, sem er í 
ánauð, fjærkomin átthögum sínum, og úrkula vonar um, að sjer verði 
heimkomu auðið, en sármædd af hjartasorg útaf því, að vera skilin 
um eylífð frá móður sinni, bræðrum og ættingjum. Föðurlandselskan 
er manninum ekki síður meðfædd enn foreldraástin, og frelsismiss- 
irinn er hverjum þeim manni óbærilegur, sem ekki er svo skyni 
skroppinn, að hann ekki veit hvað mikið er í það varið. Líkam- 
inn getur að vísu orðið þeim manni háður, sem valdið hefur, en 
viljinn verður frjáls eptir sem áður, og þetta hefur yðar hátign 
reynt á mjer. það er furða að frelsis ástin ekki hefur leitt mig 
til þess óyndis úrræðis að fyrirfara mjer, einsog mörgum ólánssöm- 
um manni hefur orðið.“ Svaraði konungur þá: „„Eg er fullkomlega 
sannfærður um það, sem þú segir, en allt til þessa hef eg haldið, 
að fríð kona, vel viti borin og andrík, einsog þú ert, sem í það 
ólán rataði að verða ambátt, mætti telja sig sæla ef hún eignaðist 
konung fyrir herra.“ „Sje hún af lágum stigum,“ mælti ambáttin, 
„þá vil eg halda, að hún þykist hafa hreppt lán í óláni. En er 
það lán, ef hún er slitin úr faðmi foreldra sinna, og kannske frá 
elskhuga sínum, er aldrei má henni úr minni líða? En sje hún í 


336 


engu minni þeim konungi, sem gerist herra hennar, þá getur yðar 
hátign dæmt um, hversu hörðu hlutskipti hún á að sæta, hvílíkt 
hugarangur, og hverjar hörmungar græta hana, og hvort ekki má við 
öllu búast af henni.“ #Furðaði konungur sig mjög á svari hennar 
og mælti: „þú mín elskulega! á eg að trúa því, sem þú segir, að 
þú sjert konungborin? En seg mjer nú glögga grein á því og ger 
mig ekki óþolinmóðari enn eg er orðinn. Fræddu mig á því, hver 
faðir og hver móðir áttu því hamingjuláni að fagna, að eiga slíkt 
dásemdarverk fegurðarinnar? hverjir eru bræður þínir, systur og 
frændur? en seg mjer samt fyrst og fremst nafn þitt.“ 

„Herra!“ mælti ambáttin fagra, „eg heiti Gulnare hin sæborna:; 
var faðir minn sæli einhver hinn voldugasti sækonungur og eptir- 
ljet ríkið Saleh bróður mínum og drottningunni móður minni, sem 
er dóttir eins afarvoldugs sækonungs. Lifðum við rósömullífi í ríki 
voru, í hinni mestu friðsælu, en óvini einum ljek öfund á láni 
okkar og rjeðist hann á land vort með óvígan her.  Sókti hann 
allt að höfuðborginni og vann hana, og gafst okkur aðeins tími 
til að forða okkur á ógengan og óvinnandi stað, með nokkrum 
tryggum og þolgóðum þjónum. þar hugði bróðir minn á ráð, 
hvernig hann ætti að reka sigurvegarann úr landi og sagði hann 
þetta við mig einusinni: „Elsku systir! það er ætíð vafasamt, hvernig 
hverri fyrirætlun lýkur, hvað lítilfjörleg sem hún kann að vera 
og vel getur svo farið, að eg bíði lægri hlut, ef eg reyni að ná 
aptur landi okkar. Miklu minni kvíðboga ber eg samt fyrir 
sjálfum mjer ef illa skyldi fara, heldur enn þjer, ef þig kynni eitthvað 
illt að henda, og vildi eg því gipta þig áður, svo eg vissi þjer 
borgið. En með því nú svo illa áhorfist fyrir okkur, þá er ekki 
að hugsa til, að þú getir gipzt neinum sæbornum kóngssyni, og 
því vildi eg að þú tækir það ráð að heita einhverjum landkonungi 
eiginorði. Er eg albúinn að neyta til þess allrar orku, og ert þú 
svo fögur, að eg held enginn sá konungur sje til, hvað voldugur 
sem hann kann að vera, sem ekki hrósaði happi ef hann mætti 
skipta tign sinni með þjer.“ Varð eg þá stórreið útaf þessum 
tillögum hans og mælti: „Eg er ekki síður enn þú komin af sækon- 
ungum og sædrottningum bæði í föður og móðurætt, eru þær ættir 
óblandaðar landkonungakyni og veit eg ekki, hversvegna eg ætti 


337 


heldur að taka niður fyrir mig enn þeir. Vann eg þess dýran eið 
undireins og eg kunni skyn á tign og aldri ættar vorrar. Og þó 
við nú sjenm komin í krappan stað, þá mun eg samt ekki bregða 
ætlun minni, og vil eg fegin tortýnast með þjer, miklu heldur enn 
fara að því ráði, sem eg átti sízt von á af þjer.“ 

Bróðir minn hafði nú tekið í sig að koma fram giptingu 
þessari, er mjer var svo ógeðfeld, og ætlaði að telja mjer trú um, 
að þeir landkonungar væru til, sem ekki stæðu sækonungum á baki. 
þá reiddist eg honum ákaflega, en hann ljet mig kenna á hörðu 
og skapraunaði mjer stórum.  $kildum við í illu skapi hvert til 
annars, og í reiði minni skauzt eg upp frá mararbotni og fór til 
Mánaeyjár. Liféi eg allvel ánægð þar á eynni þó eg vel mætti 
vera hrygg úta! atvikum þeim, er neyddu mig til að flýja þangað. 
Hafðist eg við á afskekktum stöðum, þarsem eg gat verið óhult, 
en þrátt fyrir forsjálni mína kom einn tíginn maður með þjónum 
sínum að mjer þarsem eg svaf, og hafi mig á burt með sjer. 
Hann auðsýndi mjer mikla ást og gerði allt sitt til að eg skyldi 
unna honum aptur á móti, en er honum varð ekkert ágengt með 
þessu móti, ætlaði hann að taka mig nauðuga, en eg ljet hann 
svo mjög iðrast ósvífni sinnar, að hann rjeði það af að selja mig. 
Komst eg þannig á vald kaupmannsins, sem færði mig yðar hátign. 
Hann var hygginn, hjartagóður og nærgætinn, og á allri hingað- 
ferðinni gat eg ekki annað enn verið ánægð með hann í 
alla staði,“ 

„En hvað yðar hátign snertir,“ mælti Gulnare kóngsdóttir 
ennfremur, „þá hika eg mjer ekki við að segja einsog er, að eg 
aldrei mundi hafa eirt hjá yður, nema þjer heftuð sýnt mjer þá 
nærgætni, sem eg kann yður þökk fyrir, tjáð mjer svo mörg merki 
fölskvalausrar ástar, og vísað öllum hinum öðrum konum yðar á 
burt. Að öðrum kosti mundi eg hafa fleygt mjer niður í sjó 
útum gluggann, sem eg sat við, þegar þjer nálguðust mig fyrst í 
herbergi þessu, og farið að leita upp bróður minn, móður og ætt- 
ingja. Eg mundi líka hafa látið verða af þessu áformi mínu, hefti 
eg ekki innan nokkurs tíma orðið vongóð um að eiga barn, en nú 
mun víst þessi ætlun mín farast fyrir. því hvernig sem eg reyni 


"að tala um fyrir móður minni og bróður þá mundu þau aldrei 


þúsund og ein nótt. TI. E 22 


a 
KR 


338 


trúa því, að eg hefði getað orðið ambátt slíks konungs sem þjer 
eruð, og mundu þau aldrei fyrirgefa mjer það glappaskot, að eg 
spillti meyjarsóma mínum með: ásettu ráði. Hvort sem nú barn 
það, er eg geng með, er sveinbarn eða meybarn, þá legg eg það að veði. 
svo þjer vitið, að eg aldrei mun skilja við yðar hátign. Eg vona líka. 
að þjer ekki lengur farið með mig einsog ambátt, heldur sem kon- 
ungborinni konu sæmir, sem yður er fullkosta.“ 

Svo mælti Gulnare og þagnaði, en konungur kallaði upp og 
og mælti: „þú tilbeiðslu verða drottning! mikil undur eru það. 
sem þú nú hefur sagt mjer.  Hjer er nú heldur enn ekki um 
mart að spyrja, sem mjer leikur forvitni á. En fyrst verð eg að 
þakka þjer góðsemi þína og þolinmæði, er þú reyndir einlægni og 
staðfestu ástar minnar. Eg hafði aldrei haldið, að eg sæti elskað 
heitar enn eg elskaði þig, og þó ann eg þjer nú þúsundfalt meira. 
er eg veit að þú ert svo tígin kóngsdóttir. En því kalla eg þig 
kóngsdóttur, þú ert hjeðan í frá drottning mín, drottning Persaveldis 
einsog eg er konungur þess, og það nafn skal bráðum hljóma um 
allt ríkið. Á morgun skal það verða kunngjört í höfuðborginni og 
fyrir löngu skyldi það vera orðið kunnugt, hefðirðu sagt mjer fyrr 
í hverri villu eg var, því allt frá því eg sá þig í fyrsta sinn, var 
eg eins fastráðinn í því að elska þig eina æfinlega, einsog eg er 
nú. En áðurenn eg fullnægi sjálfum mjer í þessu og gef þjer 
það, sem þú átt tilkall til, þá ætla eg að biðja þig að segja mjer 
nokkuð ítarlegar frá þeim löndum og þjóðum, sem í hafinu eru, 
því eg er með öllu ófróður um slíkt. Reyndar hef eg heyrt talað 
um marbendla, en eg hef alltaf haldið að sögur þær, er af þeim 
ganga, væru ekki annað enn æfintýri.“ 

„Eg skal gjarna láta eptir beiðni yðar hátignar,“ ansaði 
Gulnare drottning. „Við göngum á mararbotni allteinsog menn 
ganga á landi og drögum andann að okkur í sjónum einsog menn 
anda í lopti, og köfnum við ekki af því. Ekki vökna heldur klæði 
okkar í sjónum, þó merkilegt sje, og þegar við. komum á land, 
þurfum við ekki að þurka þau. Jafnaðarlegast tölum við það mál, 
er letrað stendur á innsiglishring Salómons, hins mikla spámanns. 
Ekki daprast heldur sjón okkar í sjáfardjúpinu; við höldum augun- 


s 


um opnum „og er Okkur ekkert mein að því, enda höfum við 


339 


afbragðs góð augu og sjáum svo vel með þeim, sem á landi væri: 
Þrátt fyrir dýpt hafsins. Alli að einu sjáum við um nætur, því 
þá lýsir máninn okkur, og ekki leynast þá heldur jarðstjörnur eða 
sólstjörnur sjónum vorum. Með því nú hafið er miklu stærra enn 
landið, þá eru þar bæði fleiri og miklu stærri ríki, sem skipt er í 
skattlönd og í hverju þeirra um sig eru margar stórar og fjöl- 
mennar borgir. þar er og fjöldi þjóða einsog á landi, og greinast 
þær mjög hver frá annari eptir siðum og lifnaðarháttum, 

Hallir konunganna eru miklar og skrautlegar og ljóma þær 
af allskonar marglitum marmara og glerhalli, sem ógrynni er 
af í sjónum, svo og perlumóður, kóral og öðrum efnum. 
sem enn dýrmætari ern. — Miklu meira er þar af gulli, silfri og 
allskonar gimsteinum heldur enn á landi og þeir gimsteinar, sem 
hjer þykja dýrmætastir, eru þar virtir að vettugi, og hefur alþýðan 
þá til búningsbótar. Vagna og eykja þurfum við ekki. því það 
gegnir undrum, hvað fljót við erum í förum, og getum við í einum 
svip farið hvert sem við viljum. Samt á hver konungur sjer 
hesthús fullt af hrossum og nykra stóð, en þeir hestar eru aldrei 
hafðir nema við hátíðahöld og opinbera leika. þegar þeir eru 
fulltamdir, hafa sumir gaman af að sýna ágæti þeirra í kappreiðum. 
en sumir heita þeim fyrir opna perlumóður vagna, sem skreyttir 
eru allskonar skeljum, ljómandi af fegurstu litum. Efst á vögnun- 
wn er hástóll, og sitja konungarnir þar, þegar þeir birtast þegnum 
sínum, kunna þeir vel að stýra vögnum svo að þeir ekki þurfa 
kerrusveins. Óteljandi margt annað er þar merkilegt, sem yðar 
hátign mundi þykja gaman að heyra frá sagt, en með yðar leyfi 
ætla eg að láta hjer við lenda að sinni, svo eg geti talað um 
nokkuð, sem nú varðar meiru. Svo er mál með vexti, að barn- 
burði hafmeyjanna hagar öðruvísi enn þeirra kvenna, sem á landi 
lifa og ereg því hrædd um, að ljósmæðurnar hjer geti ekki dugað 
mjer til hlítar. — Stendur yðar hátign þetta á eins miklu og mjer 
sjálfri, og held eg ráðlegt sje, ef vel á að fara, að láta drottn- 
inguna móður mína koma hingað, ásamt frændkonum mínun og 
konunginum, bróður mínum, því eg vildi gjarna sættast við hann. 
Munu þau verða fegin að finna mig aptur, þegar eg hef sagt þeim 
sögu mína og látið þau vita, að eg er eiginkona hins voldnga 

22* 


340 


Persakonungs. Eg ætla nú að biðja yðar hátign að leyfa mjer 
þetta; mun þeim og þykja vænt um að geta vottað yður virðingu 
sína, og það skal eg ábyrgjast, að þjer munuð hafa ánægju af að 
sjá þau.“ þú skalt ráða þessu, elskan mín!“ ansaði Persakon- 
ungur, „ger þú sem þjer líkar; eg skal reyna að fagna þeim með 
allri virðingu, sem þeim ber. En það langar mig til að vita, 
hvernig þú ætlar að láta þau vita vilja þinn, og nær þau muni 
koma, svo að eg geti haft allan viðbúnað til að fagna þeim og 
sjálfur farið til móts við þau.“ „Herra!“ mælti drottningin, 
„allri slíkri viðhöfn er ofaukið, þau munu koma hingað að vörmu 
spori, þjer þurfið ekki annað enn að ganga inní næsta herbergi og 
horfa útum grindagluggann, og munuð þjer þá sjá þegar þau 
koma.“ 

Óðara enn konungur var út genginn, ljet Gulnare eina af 
þjónustukonum sínum færa sjer reykelsisker með glæðum í. —því- 
næst vísaði hún henni burt og skipaði henni að loka dyrunum. 


2 


En er hún var alein í herberginu, kastaði hún viðsmjörsviðar flís 
á glæðurmar og þuldi nokkur orð í reykinn, er uppaf þeim lagði, 
horfði Persakonungur á aðfarir hennar með mestu eptirtekt, en 
skildi ekkert í því, er hún sagði. Áðurenn hún var búin að þessu, 
sá konungur útum gluggann, að sjórinn tók að ylgjast. — Klofnaði 
hann loksins í sundur kippkorn undan landi og kom þar upp 
ungur maður fríður sýnum og hár vexti með sægrænan kamp á. 
efri vörinni, en á eptir honum kom upp roskin kona, tignarleg 
yfirlitum og fylgdu henni fimm hafmeyjar. hvergi ófríðari enn 
Gulnare var. Ljet hún nú sjá sig út við gluggann og þekkti undir- 
eins bróður sinn, móður sína og frændkonur, könnuðust þau einnig 
við hana og liðu inn eptir sjónum, og sást ekki að þau gengju, 
en er þau voru rjett komin að fjöruborðinu tóku þau sig á lopt 
hvert af öðru og liðu innum gluggann, sem Gulnare hafði staðið 
við, því nú var hún farin að taka til sæti handa þeim.  Saleh 
konungur, drottningin móðir hennar og frændkonur hennar um- 
föðmuðu hana grátandi hvert af öðru, en hún fagnaði þeim öll- 
um með mestu virktum. þegar móðir hennar var sezt í 
legubekk einn, tók hún þannig til orða: „Dóttir mín! en hvað eg 
er feginn, að sjá þig aptur eptir svo langa burtuveru og það er 


34l 


eg fullviss um, að ekki er það minna gleðiefni fyrir bróður þinn 
og frændkonur þínar. það fjekk okkur óumræðilegrar sorgar, að 
þú hvarfst á burt svo enginn vissi og höfum við grátið yfir því 
mörgum tárum. Ekki vitum við neitt, hvað þjer hefur gengið til 
- þess, nema það sem bróðir þinn hefur sagt af viðtali ykkar. það, 
sem hann þá eggjaði þig á, leizt honum hyggilegt eptir því sem á 
stóð, og þó þjer þækti fyrir, hefðirðu ekki átt að láta það fá þjer 
svo mikils, enda muntu ekki þykkjast við þó eg segi, að 
þú hafir tekið allt öðruvísi undir þetta mál, enn vera átti. 
En sleppum nú því, sem ekki mundi verða til annars enn að yfa 
upp harma og kveinstafi, sem bæði við og þú ættum að láta falla 
í gleymsku. Segðu okkur heldur, hvað á dagana hefur drifið síðan 
við skildum, en það umfram allt, hvort þú nú unir vel hag þínum.“ 
þá fleygði Gulnare drottning sjer fram fyrir fætur móður sinnar 
og kyssti á hönd hennar, þvínæst stóð hún upp aptur og mælti: 
„Elskulega móðir! mjer hefur mikið á orðið og það skal eg við 
kannast; á eg það góðsemi yðar einni að þakka að þjer fyrirgefið 
mjer. En af því, sem eg nú ætla að segja yður, munuð þjer skilja. 
að það stoðar ekkert á stundum, þó við höfum andstyggð á 
sumum hlutum. Eg hef nú reynt það á sjálfri mjer, að forlögin 
hafa einmitt leitt mig til þess, sem mjer var fjærst skapi.“ En er 
hún hafði sagt frá öllu, er hana hafði hent og hversu hún loksins 
var seld Persakonungi, mælti bróðir hennar: „það var rangt af 
þjer, systir mín! að þola slíka ósæmd, en þú getur engum um það 
kennt, nema sjálfri þjer. þjer var í sjálfs vald sett, að forða þjer 
frá því og ekkert skil eg í þolinmæði þinni, að þú skyldir eira 
ánauðinni svo lengi. Stattu nú upp og farðu heim með okkur í 
ríki okkar, sem eg nú hef aptur náð frá fjandmanni vorum.“ 

Allt þetta heyrði Persakonungur og sá úr hinu næsta herbergi 
og varð hann nú dauðhræddur um að Gulnare mundi hlýða áskorun 
bróður síns. „Dauðinn er mjer vís ef hún yfirgefur mig,“ hugsaði 
hann með sjer. „Eg get ekki framar lifað án hennar og nú á að 
taka hana frá mjer.“ En Gulnare ljet hann ekki vera lengi í vafa 
um þetta, því hún svaraði bróður sínum á þessa leið: „Aldrei hef 
eg betur sjeð, hvað einlæglega þú-elskar mig, enn af því, sem þú 
nú sagðir. þegar þú rjeðir mjer til að giptast landkonungi, hafði 


342 


eg hina mestu andstyggð á ráði þínu, en nú liggur mjer við að 
reiðast útaf því, er þú leggur til. að eg skuli yfirgefa Persakonung- 
inn eiginmann minn, sem hefur sýnt mjer óræk merki einlægrar 
ástar. Fyrstu dagana. sem hann átti samlag við mig, vísaði hann 
öllum hinum öðrum konum sínum burt, til þess að búa saman við 
mig eina. Eg er nú ekki lengur ambátt hans, heldur drottningin 
hans, og rjett fyrir skemmstu sagði hann, að eg skyldi vera drottn- 
ing Persaríkis og eiga sæti í ríkisráði hans. þar að auki er eg 
með barni og láti guð mig ala sveinbarn. þá er það nýtt band, 
sem gerir samtenging okkar ennþá óslítanlegri enn áður. því fer 
svo fjærri, bróðir minn! að eg fallist á ráðleggingu þína, að eg 
finn mjer miklu fremur skylt, að verða konungi unnandi, og helga 
honum líf mitt, öllu fremur af þakklátsemi enn fyrir skyldu sakir. 
Eg geri ráð fyrir, að hvorki móðir mín, þú, nje föðursystur mínar 
sjeu mótfallnar þessum ásetningi mínum, nje heldur ráðahag þeim. 
er eg gekk að óbeðin; hafa sækonungar ekki minni sæmd af 
honum enn landkonungar. Annars bið eg ykkur ekki misvirða, að 
eg ómakaði ykkur frá sjávardjúpinu, til þess að eg gæti sagt ykkur 
þetta. og notið þeirrar sælu að sjá ykkur aptur eptir svo lang- 
vinnan skilnað.“ 

Sagði Saleh henni þá, að sjer hefði ekki gengið annað til, 
enn að hann vildi sýna, hversu vænt þeim öllum þækti um hana, 
hverja virðingu hann fyrir sitt leyti bæri fyrir henni, og hversu 
þau fremur öllu öðru hefðu hugann á því, að stuðla til gæfu 
hennar. „Af sömu ástæðum,“ mælti hann ennfremur, „fellst eg á 
ráð þitt, sem er viturlegt og þjer samboðið, eptir að þú hefur sagt 
okkur, hversu mikið gott þú átt Persakonungi upp að unna og 
hver maður hann er. Eg geng að því vísu, að drottningin móðir 
okkar muni vera mjer samdóma um þetta.“ 

Drottningin móðir Gulnare kvað svo vera og sagði henni, 
hversu vænt sjer þækti um, að hún var ánægð; kvaðst hún þá 
fyrst mundu ámæla henni. ef hún ekki auðsýndi þeim konungi 
skylduga þakklátsemi, er ynni henni svo af alhuga og hefði gert 
svo vel til hennar. Engum fjekk þetta meiri gleði enn Persa- 
konungi og varð Gulnare honum ennþá hugþekkari, ásetti hann sjer 
nú að votta henni þakklátsemi sína með öllu móti. Meðan hann 


343 


var að hugleiða þetta. hafði Gulnare klappað saman lófunum, 
komu ambáttir hennar þá og skipaði hún þeim að bera mat á 
borð. En er þær voru búnar að því, bauð hún móður sinni, bróður 
sínum og hafmeyjunum að borða með sjer. þá kom þeim öllum 
til hugar, að þau væru leyfislaust í höll voldugs konungs, sem aldrei 
hafði sjeð þau nje heldur þekkti þau, og mundi það vera mikil 
ósvinna. að matast við borð hans, án þess hann sæti þar með 
þeim. Roðnuðu þau útaf þessu og af innri geðshræringu brunnu 
augu þeirra, en eldur stóð út úr munni þeirra og nösum. Brá 
Persakonungi mjög við þessa sjón, því hann vissi ekki hvernig á 
henni stóð og varð næsta skelkaður. En Gulnare vissi, hvað 
ættfólk hennar vildi, stóð hún því upp og sagði um leið og hún 
gekk út, að hún skyldi undireins koma aptur. 

Fór hún þá inní næsta herbergið til Persakonungs og rjenaði 
hræðsla hans, er hann sá hana. Fóru nokkur orð á mili þeirra 
um elsku þá. er þau ættu hvert að öðru og tók Gulnare þannig 
til máls: „Herra! komið nú og gangið úr skugga um, hversu 
einlæga lotningu drottningin hún móðir mín og konungurinn bróður 
minn hafa fyrir yður. þau brenna af löngun eptir að sjá yður og 
láta virðingu sína í ljósi fyrir yður. Eg var hræðd um, að þau 
kynnu að þykkja það við mig, að eg bauð þeim að borða, án 
þess eg fyrst hefði verið þeim í útvegum um þessa sæmd. 
þessvegna bið eg nú yðar hátign að koma og sæma þau með 
nærveru yðar.“ 

„Hjartkæra kona!“ ansaði konungur, „mjer skyldi vera hin 
mesta ánægja að heilsa fólki því, sem þjer er svo nákomið, en eg 
er svo hræddur við logana, sem standa útaf munni þeirra og 
nösum.“ „Ekki þarf yðar hátign hót að hræðast það,“ svaraði 
drottningin og brosti við, „það var ekki annað enn að þau ljetu í 
ljósi, að sjer væri á móti skapi. að borða í höll yðar, nema þjer 
væruð viðstaddur.“ 

Varð konungur þá óhræddur og fór með konu sinni til skyld- 
menna hennar, leiddi hún hann fram fyrir þau og sagði þeim, að 
þetta væri maðurinn sinn. — Fleygðu þau sjer þá undireins fram 
fyrir fætur honum með andlitið á grúfu, en hann beiddi þau að 
standa upp aptur og faðmaði þau hvert að öðru. En er þáu voru 


344 


öll sezt niður, tók Saleh konungur þannig til máls: „Við getum 
ekki nógsamlega lýst því fyrir yðar hátign, hvað vænt okkur þykir 
um, að Gulnare systir mín skyldi eiga því láni að fagna í óláni 
sínu, að komast undir ásjá svo voldugs konungs. Við þorum að 
fullyrða, að hún er ekki óverðug þess tignarsætis, sem þjer hafið 
valið henni. Hjartaþel okkar til hennar hefur alltjend verið viðkvæmara 
og ástríkara enn svo, að. við gætum fengið af okkur að fastna 
hana nokkrum af hinum voldugu sækonungum, er báðu hennar 
áður enn hún var gjafvaxta. Guð hefur ætlað yður hana og getun: 
við ekki betur þakkað honum þá náð, sem hann hefur auðsýnt 
oss, enn með því að biðja hann að láta yðar hátign lifa með 
henni langan aldur í skauti hamingjunnar.“ 

„Vel má svo vera,“ ansaði Persakonungur, „að guð hafi ætlað 
mjer hana, því elska mín til hennar var svo rík, að eg fann að 
eg aldrei hafði vitað, hvað ást er, fyrr enn eg sá hana. Eg get 
ekki fullþakkað drottningunni móður hennar og yður fyrir það, að 
þið með slíku veglyndi unnið mjer tengda þeirra og mægða, er eg 
hef svo mikinn sóma af.“ Að svo mæltu beiddi hann þau að 
setjast aptur til borðs og settist hann sjálfur við hlið Gulnare. En 
er þau höfðu matazt, sátu þau langt fram á nótt og voru að tala 
saman, þangaðtil konungur loksins fylgdi þeim til herbergja 
þeirra, er þeim voru ætluð.  Hjelt hann nú hverja hátíðina eptir 
aðra þeim til vegsemdar og sýndi þannig vald sitt og dýrð í öllum 
sínum ljóma.  Hjelt hann þeim með því móti kyrrum við hirð 
sína, þangaðtil að þeim tíma kom, að Gulnare skyldi fæða. Ól 
hún sveinbarn og varð þá sárglöð, færði hún Persakonungi það 
sjálf undireins og það var reifað. Tók konungur við gjöf þessari 
með slíkri gleði, að hægra er að ímynda sjer hana enn útmála. Af 
því nú andlit sveinsins var fullt að vöngum og ljómandi fagurt. 
þóktist hann ekki geta valið honum nafn, er betur ætti við enn 
Beder (fullt tungl). En til þess að færa drottni þakkir, ljet hann 
gefa fátæklingum ríkmannlegar ölmusugjafir, en bandingjum og 
öllum þrælum sínum og ambáttum gaf hann frelsi; hann veitti og 
hirðmönnum sínum og þegnum stórgjafir og ljet halda gleðihátíðir 
um alla borgina, er stóðu yfir í marga daga. 

Þegar Gulnare var staðin upp úr barnssæng. voru þau móðir 


345 


hennar, frændkonur hennar og Persakonungur einhvern dag inni hjá 
henni, og kom barnfóstran inn með litla Beder á handleggnum. 
þá stóð Saleh konungur upp, tók sveininn af henni, vafði hann 
að sjer, gerði gælur við hann með mesta blíðlæti og ljek sjer við 
hann gangandi um gólf, en allt í einu leið hann í kæti sinni burt 
með hann útum opinn glugga og hvarf niður í sjóinn. Við þessa 
óvæntu sýn rak Persakonungur upp hræðilegt óp, því hann var 
hræddur um, að hann mundi aldrei framar sjá son sinn, nema ef 
til vill dauðan, og lá við sjálft, að hann gæfi upp öndina af ótta, 
harmi og ekka. En Gulnare sagði, að hann skyldi vera óhræddur. 
kvaðst hún ekki unna sveininum síður enn hann og væri hún 
öldungis ósmeik um hann, enda væri honum engin hætta búin og 
mundi konungurinn móðurbróðir hans hið bráðasta koma með 
hann aptur heilan á hófi. því þó drengurinn væri af hans bergi 
brotinn, hefði hann samt tekið þá náttúru í arf af móður sinni, að 
geta lifað eins vel í sjó og á landi. 

Drottningin, móðir Gulnare og hafmeyjarnar samsinntu því, 
er hún sagði, en samt varð Persakonungur ekki óttalaus fyrr enn 
sjórinn fór að ókyrrast aptur og Saleh konungur kom í augsýn 
með Beder í fanginu. Leið hann undireins innum sama 
gluggann, sem hann hafði horfið út um, og sá Persakonungur með 
undrun, að ásjóna sonar hans var áþekk fullu tungli á heiðskýrri 
nótt. Saleh tók nú þannig til máls: „Yðar hátign varð víst hrædd 
um sveininn unga, þegar eg svona upp úr þurru þaut með hann 
ofaní sjóinn.“ „Að vísu varð eg það,“ ansaði Persakonungur, „og 
hjelt eg að eg aldrei mundi sjá hann framar heilan á hófi.“ 
„Ekkert þurftuð þjer að hræðast hans vegna,“ mælti Saleh kon- 
ungur, „því við höfum dreypt á hann nokkurskonar augnavatni, og 
lesið yfir honum þau orð, er standa á innsigli Salómons, Davíðs 
sonar, einsog. gert er við hvert barn, sem hjá okkur fæðist. Verða 
þau þannig gædd þeirri náttúru, sem við höfum fram yfir þá, er 
á landi búa. Verið því öldungis óbræddur um, að hann getur 
hvorki drukknað nje kafnað, og meðan hann lifir getur hann, hvenær 
sem vera skal, brugðið sjer niður í sjáfardjúpið og farið um bin 
víðlendu ríki, sem hulin eru í skauti hafsins. Af þessu getið þjer 


346 


ráðið, hverjum hagsmunum Beder á að hrósa umfram aðra menn. 
og er honum þetta ættgengt frá móður sinni.“ 

Nú hafði Saleh aptur fengið barnfóstrunni sveininn og lauk 
þvínæst upp kistli einum, sem hann hafði sóki heim í höll sína á 
þeim örstutta tíma, er hann var í burtu. Í kistli þessum voru 
þrjúhundruð demantar og var hver á stærð við dúfuegg, þrjúhundruð 
rúbínar óvenju stórir og jafnmargir smaragðar, er voru hálft fet á 
lengd; þaraðauki voru í honum þrjátíu perlubönd eða hálsmen, og 
voru tíu perlur á hverju. Gaf hann Persakonungi allt þetta svo 
mælandi: „þegar Gulnare drottning, systir mín kallaði á okkur. 
vissum við ekki, hvar hún væri á landi, nje heldur að henni hefði orðið 
þeirrar sæmdar auðið, að verða eiginkona svo voldugs konungs. og 
komum við fyrir þá sök tómhent.. Nú með því við ekki getum 
auðsýnt yður þakklátsemi okkar í verkinu, þá biðjum við yður að 
þiggja þetta einsog lítilfjörlegan vott þakklætis okkar fyrir hina 
frábæru ástarhylli yðar henni til handa, er okkur finnst ei minna 
um vert enn sjálfri henni.“ 

Persakonungur varð frá sjer numinn af undrun, er hann sá 
slík auðæfi samankomin í svo lítilli hirzlu og mælti: „þetta er 
ómetanlega mikil gjöf, og annað eins kallið þjer lítilfjörlegan þakk- 
lætis vott! Eg segi yður það ennþá einusinni, að eg á ekki hið 
minnsta til skuldar að telja, hvorki hjá yður nje móður vðar. Eg 
þykist nú þegar eiga frábæru láni að hrósa, þarsem þjer veittuð 
yðar samþykki til þeirra mægða, sem eg er kominn í við yður.“ 
þvínæst vjek hann sjer að Gulnare og mælti ennfremur: „Hjart- 
kæra kona! hann bróðir þinn kemur mjer í vanda, sem eg veit 
ekki hvernig eg á úr að ráða. Eg skyldi biðja hann að hlífa 
mjer við að þiggja gjöfina ef eg ekki væri hræddur um, að eg 
kynni að styggja hann, en biddu hann nú að gg ekki við 
mig. þó eg drepi hendi við henni.“ 

„það gengur yfir mig,“ ansaði Saleh Sr „að yðar 
hátign skuli þykja gjöf þessi svo frábær. Eg veit að það er 
fágætt á landi að sjá svo marga og svo dýrmæta gimsteina saman 
komna í einu, en ef þjer vissuð að eg á fleiri gimsteina ráð enn 
geymdir eru í öllum fjehirzlum landkonunga samtals, þá munduð 
þjer furða yður á því, að eg skyldi dirfast að koma með annað 


347 


eins lítilræði. Gerið okkur því ekki þá skapraun að hafna gjöfinni.“ 
Gat Persakonungur þá ekki annað enn tekið stórgjöf þessari með 
mestu þökkum. Nokkrum dögum seinna sagði Saleh konungur 
honum, að drottningin móðir sín, hinar konungbornu hafmeyjar 
og sjálfur hann vissu reyndar enga meiri ánægju enn að dvelja 
við hirð hans alla daga, en nú hefðu þau langan tíma verið fjær- 
komin ríki sínu, og væri öll þörf á þeim heima fyrir, og beiddu 
þau hann því leyfa sjer að kveðja hann og Gulnare drottningu. 
Ljet Persakonungur þá í ljósi, hvílík raun sjer væri að því, að 
geta ekki heimsókt þau aptur einsog skylt væri. „Eg geng að því 
vísu,“ mælti hann, „að þið munið ekki gleyma Gulnare drottningu, 
en finna hana öðru hverju og vona eg því að sjá ykkur opt ennþá 
í húsum mínum.“ 

Við skilnað þeirra var mörgum tárum úthellt af beggja hálfu; 
fyrst kvaddi Saleh konungur þau hjónin, en drottningin móðir hans 
og hinar konungbornu hafmeyjar urðu þvínær með valdi að slíta 
sig úr faðmi Gulnare, því hún gat ekki fengið af sjer að sleppa 
þeim. En er þetta konunglega aðkomufólk var aptur horfið niður 
í sjóinn, gat Persakonungur ekki að sjer gert að segja þetta við 
konu sína: „Hjartað mitt! það mundi eg hafa ætlað, að sá maður 
ætlaði að gabba mig, sem hefði reynt að telja mjer trú um, að 
tilhæfa væri í þessum undrum, sem eg nú hef sjeð, meðan þitt 
hágöfuga ættfólk gerði mjer þá sæmd að vera í höll minni. En 
eg get ekki verið í neinum vafa um það, sem eg hef sjeð með 
mínum eigin augum; mun það verða mjer minnistætt alla æfi, 
og skal eg án afláts lofa guð fyrir að hann sendi mjer þig og 
virti mig þannig umfram alla aðra konunga.“ 

Beder kóngsson var nú uppalinn fyrir augum foreldra sinna 
og fjekk þeim það mikillar ánægju, að sjá, hversu vel hann dafnaði. 
því eldri sem hann varð, því meira yndi höfðu þau af honum, 
því hann var alltaf síglaður og kátur, og látbragð hans var. 
kurteislegt, en allt, sem hann sagði, lýsti fjörugum anda og góðri 
greind. Jók það á gleði þeirra að Saleh konungur, amma hans 
og annað skyldfólk hans í móðurætt kom opt að finna þau. Veitti 
honum hægt að læra að lesa og skrifa og eins lítið varð honum 
fyrir að nema öll þau vísindi, sem konungasonum sæmir að kunna. 


348 


En er hann var fimmtán vetra gamall bar hann langt af öllum 
kennurum sínum og reyndist stórvitur og djúphygginn. Hafði 
Persakonungur þvínær allt frá fæðingu hans tekið eptir því, að 
hann var þeim mannkostum gæddur, sem eru svo mikils verðir 
fyrir konunga, og sá hann að þeir fóru dagvaxandi. Nú með því 
ellin sókti æ fastara á hendur honum dag frá degi vildi hann láta 
son sinn taka við ríkis forræði meðan hann enn var á lífi. Var 
honum hægðarleikur að fá ríkisráðið til að samþykkja vilja sinn í 
þessu efni og var þegnum hans því meiri gleði að frjetta fyrir- 
ætlun þessa, sem Beder vár verður þess að ráða yfir þeim. Var 
hann þá fyrir löngu farinn að sýna sig á mannfundum svo allir 
höfðu getað sannfært um það, að hann var ekki þóttafullur 
og  afundinn í viðmóti sínu einsog flestir aðrir konunga- 
synir, sem litu með óbærilegri fyrirlitningu niður á allt, sem 
þeim var undirgefið. Af honum fór gagnstætt orð og var sagt að 
hann liti hvern mann vinaraugum og laðaði hann að sjer, og 
hlýddi með góðgirni á hvern þann, er nokkuð hafði að bera upp 
fyrir hann, en svör hans lýstu einstakri hjartagæzku, sem honum 
var eiginleg, og synjaði hann aldrei neinnar bænar, nema ills 
væri beðið. 

Nú var dagur ákveðinn, er konungur ætlaði hátíðlega að segja 
af sjer ríkisstjórn. Á þeim degi safnaðist ríkisráðið saman og var 
í fjölmennara lagi, settist Persakonungur fyrst í hásæti sitt, en stje 
þvínæst ofan úr því, tók kórónuna af höfði sjer og setti hana á 
höfuð Beders. þvínæst leiddi hann son sinn uppí sæti það, er 
hann var úr genginn og kyssti á hönd hans til merkis um það, 
að hann fengi honum alla tign sína og vald í hendur, tók hann 
sjer síðan sæti fyrir neðan hann hjá emírunum og vezírunum. 
Allir vezírar, emírar og æðstu embættismenn fleygðu sjer nú fram 
fyrir fætur nýja konungsins og unnu honum trúnaðareið. Bar 
stórvezírinn þessu næst upp merkismál nokkur og lagði Beder 
úrskurð á þau með slíkri speki, að allt ríkisráðið dáðist að. Eptir 
það vjek hann nokkrum jörlum úr tign sinni, sem uppvísir voru 
orðnir að svikum, og setti aðra í þeirra stað, gerði hann það með 
slíku rjettdæmi og sanngirmi að allir luku lofsorði á. Gekk hann 
nú loksins af ráðstefnu og fór með föður sínum til Gulnare 


349 


móður sinnar. — Óðara enn hún sá hann koma með kórónu á 
höfðinu hljóp hún á móti honum, faðmaði hann með blíðu og 
óskaði honum langrar og farsællegrar stjórnar. r 
Fyrsta árið fullmægði Beder konungur stjórnar skyldum sínum 
með miklu kappi. Einkum ljet hann sjer vera annt um að komast 
fyrir, hvernig á öllu stóð og kynna sjer allt það, er stuðlað gat til 
velferðar þegna hans. En næsta ár fól hann ríkisráðinu stjórnar 
störfin á hendur og fór úr borginni með samþykki föður síns; ljet 
hann það í veðri vaka, að hann ætlaði á dýraveiðar, en hann hafði 
reyndar hitt í hyggju, að fara um gjörvöll hjeröð ríkis síns til að 
aftaka ósiðu. en koma á regln og hlýðni; svo ætlaði hann og að 
sýna sig á landamærunum, svo að illgjarnir nágranna konungar 
sæjust fyrir að ráða á ríki hans. Veitti Beder ekki af minna enn 
einu ári til að koma fram fyrirætlun þessari, en skömmu eptir að 
hann var heim kominn tók faðir hans svo hættulega sótt, að hann 
fann á sjer, að hann mundi ekki framar rísa á fætur. Beið hann 
andlátsins með mestu geðró og ljet sjer einungis um það hugað. 


að áminna ráðgjafana og höfðingjana í hirðinni um að efna trúnað- 


areið þann, er þeir höfðu svarið syni hans.  Sór þeir þá allir 
eiðinn á ný jafn fúslega og í fyrra skiptið og andaðist hann loksins 
Beder konungi og Gulnare móður hans til sárustu sorgar. — Ljetu 
þau jarða hann í skrautlegum legstað. 

Ekki þurfti Beder að taka það nærri sjer að fullnægja hinum 
persneska sið, að gráta hinn frammliðna í heilan mánuð og láta 
engan sjá sig á þeim tíma. Mundi hann alla æfi hafa grátið sinn 
ástkæra föður, ef hann hefði látið eptir ofurmegni sorgarinnar, og væri þess 
kostur fyrir voldugan konung að syrgja án afláts. Móðir Gulnare drottn- 
ingar, Saleh konungur og hinar konungbornu hafmeyjar komu nú 
um þetta leyti og samhryggðust honum. En er mánuður var liðinn 
gat Beder konungur ekki komizt hjá að lofa stórvezírnum og öðrum 
embættismönnum í hirðinni að finna sig að máli; beiddu þeir hann 
að leggja niður sorgarbúninginn, birtast þegnum sínum og taka að 
sjer stjórnarstörfin einsog fyrri. En er konungur fyrst ljet í ljósi, 
að hann hefði mikla óbeit á því, sá stórvezírinn að ekki dugði 
annað enn að leggja fast að honum, og minnti hann meðal annars 
á það, að faðir hans hefði aðeins goldið þá skuld, sem allir eiga 


350 


Z 


að gjalda, pg hefði hann í andlátinu ekki efast um, að hann mundi 
“ verða endurborinn í syni sínum; ætti Beder nú að sýna, að hinn framm- 
liðni hefði ekki vonazt þess ófyrirsynju. Gat Beder þá ekki 
lengur skorast undan að leggja niður sorgar búninginn; tók hann 
aptur á sig konungs skrúða og skraut og bar nú umhyggju fyrir ríki 
sínu og þegnum með sama athuga og við sama orðstír og meðan 
faðir hans lifði.  Hjelt hann vandlega lög hinna fyrri konunga sve 
að þjóðin fann valla að konungaskipti voru orðin. 

Saleh konungur hafði undireins farið heim aptur í víki sitt, 
þegar hann sá að Beder konungur tók aptur við ríkis stjórninni. 
En að ári liðnu kom hann aptur einsamall; þá var það eitt kvöld 
eptir að borð voru upp tekin, að hann var að tala um hitt og 
þetta við Gulnare systur sína og Beder konung. Fór hann þá 
ósjálfrátt að hæla mannkostum og ágætisverkum Beders fyrir henni, 
en honum var ekki mikið um það gefið, að sett væri uppá sig 
hól; hinsvegar gat hann ekki beðið móðurbróður sinn að þegja, 
hallaðist hann því upp við dogg og ljet sem hann sofnaði. Lofaði 
Saleh konungur bæði sálargáfur hans og líkams atgjörli og talaði 
um sköpulag hans einsog eitthvert furðuverk, sem ekkert fengi 
við jafnast hvorki á landi nje í þeim ríkjum, sem liggja á marar- 
botni. Kvaðst hann furða sig á því, að Gulnare ekki skyldi hafa 
til hugar komið, að láta son sinn kvongast. „Ef mig minnir yjett,“ 
mælti hann, „þá er hann nú á tvítugasta árinu og má enginn 
konungur, slíkur sem hann er, vera konulaus, úr því hann er kom- 
inn á þann aldur. Eg skal sjálfur sjá honum fyrir ráði, fyrst þú 
ekki gerir það og skal eg gipta honum kóngsdóttur frá ríkjum 
vorum, sem honum sje fullkosta.“ 

„þú vekur þar máls á því,“ ansaði Gulnare, „sem mjer allt 
til þessa aldrei hefur dottið í hug nje hjarta. Hann befur aldrei 
ennþá látið á sjer skilja, að sjer væri hugur á að kvongast, hef 
eg því ekki skeytt um það, og þykir mjer vænt um að þú leiðir 
það í tal. Eg fellst á ráð þitt að láta hann eiga sæborna kóngs- 
dóttur og bið eg þig að koma með einhverja, sem er svo fríð og 
kostum búin, að sonur minn ekki getur annað enn elskað hana.“ 
Svaraði Saleh í hljóði, að hann þekkti eina slíka, en áður enn hann 
segði ítarlegar frá henni, yrði hún að komast fyrir, hvort Beder 


351 


konungur svæfi. „Eg skal nú þegar segja þjer, hversvegna þessarar 
forsjálni er þörf,“ mælti hann. Sá sg 
Gulnare gáði nú að, hvort sonur sinn svæfi, og efaði hún 
ekki, að hann mundi sofa fasta svefni. En Beder hjelt augunum 
aptur og tók vandlega eptir, svo að hann ekki missti nokkurs orðs, 
sem móðurbróðir hans talaði. "Tók hann nú aptur þannig til máls: 
„það er ekki ráðlegt, að sonur þinn fái svo fljótt að vita það, sem 
eg ætla að segja þjer. þú veizt, að ástin leitar sjer stundum 
leiðar til hjartans innum eyrun og væri ekki hollt, að hann færi 
að leggja ástarhug á þá konu, sem eg nú ætla að segja þjer deili á. 
Hjer er við mikil vandkvæði að stríða, ekki af hálfu kóngsdóttur- 
innar, vona eg, —- heldur af föður hennar hálfu — er þar fljótt 
frá að segja, að eg ræði um Gíohare, dóttur konungsins í Samandal.“ 
„Er hún ógipt ennþá?“ mælti Gulnare, „ég man að eg óá hana 
skömmu áðurenn við skildum; þá var hún ekki nema þriggja 
missera gömul, en frábærlega fríð. Hafi hún fríðkað eptir það. 
þá hlýtur hún nú að vera furðuverk heimsins og þó þessi litli 
aldurs munur sje á henni og Beder, þá ættum við samt að gera 
allt, sem unnt er, til að fá svo góðan kvennkost. Nú er að vita, 
hver vandkvæðin eru, sem þú talar um og hvernig við getum 
sigrast á þeim.“ „þau rísa öll af hinum óbærilega ofmetnaði kon- 
ungsins í Samandal,“ ansaði Saleh, „þykist hann hafinn upp yfir 
alla aðra konunga og eru litlar vonir til, að okkur verði sam- 
komulags auðið við hann um þenna ráðahag. Eg skal samt undir- 
eins fara og biðja dóttur hans og synji hann ráðsins, þá förum 
við í annan stað, þarsem bænir okkar verða betnr heyrðar. — það 
er því bezt, að Beder frændi fái enga vitneskju um þetta fyrr enn 
við erum viss um samþykki konungs, svo að hann ekki fari að 
leggjast á hugi við kóngsdóttur, sem við ekki getum fengið honum 
til handa.“  Ræddu þau nú lengur um þetta mál og varð loksins 
sú niðurstaðan, að Saleh konungur skyldi undireins fara heim í 
ríki sitt og hefja bónorð til Gíohare hjá konunginum í Samandal. 
þegar þau Gulnare og Saleh ætluðu að ganga til hvílu vöktu 
þau Beder, sem þau hugðu sofa, og ljet hann einsog hann vaknati 
af fasta svefni. Hafði hann heyrt hvert orð, sem þau töluðu, og 
hafði lýsing þeirra á Gíohare vakið ástríðu í hjarta bans, sem 


s 


332 


honum var með öllu ný. Gerði hann sjer eptir lýsingu þeirra svo 
miklar hugmyndir um fegurð hennar, að honum kom ekki dúr á 
auga alla nóttina, svo mikill hugur var honum á að fá hennar. 

Daginn eptir þegar Saleh konungur ætlaði að kveðja, brá hinn 
ungi Persakonungur lit, því hann vissi gjörla, að móðurbróðir hans 
flýtti því aðeins burtför sinni, að hann ætlaði þegar í stað að vinna 
allt honum til hags og heilla. En ást hans var nú orðin svo rík, 
að hann gat ekki einusinni beðið svo langan tíma, sem hann hjelt á 
bónorðsförinni mundi standa, svo ákaft langaði hann til að sjá 
ástmey sína. Ætlaði hann því að biðja móðurbróður sinn að lofa 
sjer að fara með honum, en af því hann ekki vildi að Gulnare 
drottning yrði þess vísari, óskaði hann sjer tækifæris til að ræða 
úm þetta við hann einslega. Beiddi hann því Saleh konung að 
vera kyrran svo hann gæti farið á dýraveiðar með sjer næsta dag. 
og vonaði hann, að þá mundi sjer veitast tækifæri til að segja 
honum ætlun sína. Enda varð hann opt einn eptir hjá móður- 
bróður sínum á veiðunum, en hann vantaði uppburði til að segja. 
hvað sjer byggi í huga. En er menn voru sem ákafastir að veiða, 
varð Saleh viðskila við hann og með því enginn af föruneyti 
þeirra var þar hjá Beder konungi. þá fór hann af baki á lækjar 
bakka og batt hestinn við skuggamikið trje. lagðist hann þar 
niður í grasið og svalaði sorgarlöngun sinni með gráti og and- 
vörpum. 

þannig sat hann lengi þungt hugsandi og fjekk engu orði upp 
komið; en af Saleh er það að segja, að hann varð mjög hræddur 
um systurson sinn, er hann saknaði hans; gat enginn sagt honum. 
hvað af honum var orðið. Fór hann þá sjálfur að leita að honum 
og sá hann loksins álengdar. Hafði hann daginn áður tekið eptir 
því, að ekki lá eins vel á Beder og endrarnær, og að hann þvert 
á móti vanda var sem í leiðslu og seinn til að svara því. 
er hann var spurður um. Samt grunaði hann ekkert, hvað þessum 
skapbrigðum mætti valda, fyrrenn hann sá hann þarna í öngum 
sínum. Fór hann því af hestbaki spölkorn í burtu og batt hest- 
inn við trje, fór síðan á sig krók og læddist svo nálægt honum. 
að hann heyrði hann mæla á þessa leið: „þú elskulega kóngs- 
dóttir í Samandal! eg veit þau muni hafa lýst þinni óviðjafnanlegu 


353 


fegurð þinni helzt til dauflega. Ef eg vissi, hvar eg gæti fundið 
þig, skyldi eg undireins fara og bjóða þjer hjarta mitt. þú átt 
það og aldrei skal það verða annari konu háð.“ Þurfti Saleh þá 
ekki að heyra meira og gekk svo nærri Beðder, að hann hlaut að 
verða hans var. „Eg sje það, frændi!“ mælti hann, „að þú hefur 
heyrt viðræðu okkar Gulnare móður þinnar í gærkveldi. Við 
ætluðumst ekki til þess og hjeldum við að þú mundir sofa.“ „Kæri 
móðurbróðir!“ ansaði Beder, „eg heyrði hvert orð og hefur viðtal 
ykkar haft þau áhrif á mig, sem þú sást fyrir. —Mjer gekk það 
mest til að halda þjer kyrrum, að eg ætlaði að tala við þig um 
ástir mínar, áðurenn þú færir á stað. En tunga mín hefur verið 
sem bundin, svo mjög hef eg fyrirorðið mig að kannast við breiskleika 
minn fyrir þjer, ef það getur heitið breiskleiki að unna svo elsku- 
legri kóngsdóttur. Nú sárbæni eg þig sakir vináttu þinnar og 
náinnar frændsemi, sem mjer er sómi að, hafðu meðaumkvun með 
mjer og fyrirmunaðu mjer ekki að sjá hina himnesku Gíohare áður 
enn þú hefur öðlazt samþykki konungsins í Samandal til giptingar 
okkar, því annars mun eg deyja af ástar trega.“ 

Saleh konungur komst í bobba við þessi orð Persakonungs. 
Hann leiddi honum fyrir sjónir, hvílíkt vandhæfi væri að fá óskum 
hans framgengt, og væri það því aðeins mögulegt, að hann færi 
með sjer; en svo væri það áríðandi fyrir Beder að vera heima í 
ríki sínu, að hann ætti fyrir hvern mun að þagga niður ástríðu 
sína, þangaðtil hann hefði komið öllu svo í lag, að hann gæti 
fullnægt henni, hjet hann að gera allt sitt til þess, og kvaðst mundu 
segja honum að fárra daga fresti, hvað sjer yrði ágengt. En Beder 
konungur daufheyrðist við þessum fortölum hans og mælti: „Nú 
sje eg að þú hefur ekki þá elsku til mín, sem eg hugði og að þú 
„vilt heldur láta mig deyja enn veita mjer hina fyrstu bæn, sem eg 

ið þig.“  Saleh sór og sárt við lagði, að hann vildi gera honum 
allt til vilja, hvað sem vera skyldi, en hann gæti ekki haft hann 
með sjer, nema hann ljeti Gulnare móður sína vita af því, og yrði 
hann ásamt með sjer að biðja hana leyfis til þessa. „þú veizt það,“ 
ansaði Persakonungur, „að móðir mín mun aldrei leyfa mjer að 
yfirgefa sig og sjest það á þessum orðum þínum, hvað þú ert harð= 
brjósta við mig. En ef þú annst mjer svo sem þú vilt telja mjer 
þúsund og ein nótt. 11. 23 


334 


2 


trú um, þá skaltu nndireins fara heim í ríki þitt og hafa mig með 
þjer.““ Sá Saleh þá ekki annað sýnna enn að láta eptir Persa- 
konungi og fjekk honum hring, sem hann hafði á hendinni; voru 
hin leyndardómsfullu nöfn drottins grafin á hann, einsog á hring 
Salómons; hafa. mörg stórmerki gerzt fyrir þeirra krapt. „Settu 
upp hringinn,“ sagði hann við Beder, „og hræðstu hvorki öldur nje 
dýpt hafsins.“ En er Persakonungur hafði sett upp hringinn, 
sagði Saleh: „Gerðu nú sem eg!“ þvínæst tóku þeir sig báðir á 
lopt, liðu ofan að sjónum, sem ekki var allfjærri, og stungu sjer 
á kaf. Leið ekki á löngu áðurenn sækonungurinn kom í höll sína 
með Beder. Leiddi Saleh hann. í fyrsta sinn á fund drottningar- 
innar gömlu, ömmu sinnar; kyssti Beder á hönd hennar, en hún 
faðmaði hann að sjer og var hin kátasta. „Eg sje það á þjer, að 
þjer er ekki mart að meini,“ mælti hún, „en hvernig líður dóttur 
minni, henni Gulnare móður þinni.“ 

Sagði Persakonungur, að henni hefði liðið æskilega, þegar 
hann skildi við hana og hefði hún beðið sig að bera henni beztu 
kveðjur sínar, — því hann varaðist að láta á því bera, að hann hefði 
farið í óleyfi hennar. þvínæst leiddi drottning hann fyrir kóngs- 
dæturnar og sagði þeim, hver hann væri, en meðan hann gaf sig 
á tal við þær, gekk hún inní annað herbergi með Saleh; sagði 
hann frá öllum atvikum, hversvegna Beder væri kominn þangað 
með sjer, og kvaðst hann nú hyggja á ráð, hvernig hann ætti að 
fá Gíohare kóngsdóttur. honum til handa. þó nú Saleh í raun og 
veru ekki væri valdur að ástarhug Beders, þá láði móðir hans 
honum mjög, að hann skyldi hafa talað svo ógætilegea um Gíohare 
í hans viðurvist. „það var ófyrirgefanleg vanhyggni af þjer,“ 
mælti hún. „þú veizt hvernig konungurinn í Samandal er skapi 
farinn, og geturðu eptir því haldið að hann muni gera sjer ódælla 


við þig enn svo marga aðra konunga, sem hann hefir vísað burt 


með frábærri fyrirlitningu? Ætlarðu þá að láta hann reka þig burt 
með sömu svívirðingunni.“ 

Saleh leiddi henni fyrir sjónir, að það hefði verið þvert á 
móti vilja sínum að svona fór, en það væri nú komið.sem komið 
væri, og mundi Beder deyja af harmi og ástar þrá, nema þau 
einhvernveginn fengju konunnar fyrir hans hönd. „Mjer ber að 


355 


leggja ljettan á þetta,“ sagði hann, „því þó eg ekki gæti að gert, 
hefur ógæfa þessi samt hlotizt af mjer og vil eg því gera allt, 
sem unnt er, til að bæta úr henni. Vona eg, móðir mín! að þú 
fallist á þá ætlun mína, að fara til konungsins í Samandal og biðja 
hann að gefa Beder dóttur sína. Ef gætilega er farið að honum 
held eg hann láti til leiðast að gerast tengdafaðir þess konungs, 
sem er einhver hinn voldugasti á landi.“ 

„það hefði verið æskilegt,“ ansaði drottning, „ef við ekki 
hefðum þurft að ráðast í þetta, sem svo mjög er hæpið að takist. 
En fyrst að hjer er um heill og hugarró dóttursonar míns að tefla, 
þá skal eg ekki synja míns samþykkis; en með því þú þekkir 
lunderni konungsins í Samandal þá bið eg þig umfram allt að 
sýna honum alla þá virðingu, sem honum ber, og tala svo vin- 
gjarnlega til hans, að hann ekki styggist.“ Fór drottning nú að 
taka til gjafirnar, og valdi demanta, rúbína, smaragða og perlubönd, 
læsti hún gripi þessa niður í dýrindis skrín, harðla fagurt. Morgun- 
inn eptir kvaddi Saleh hana og Persakonung og fór á stað við 
lítið en vel valið föruneyti. Var hann ekki lengi að bregða sjer til 
konungsríkisins Samandal, og jafnskjótt sem hann var kominn í 
höllina og konungi var sögð koma hans, ljet hann leiða hann á 
sinn fund.  Undireins og hann sá hann koma inn, stóð hann upp 
úr hásætinu; kærði Saleh sig ekki um, þó hann í þann svipinn 
yrði að brjóta odd af oflæti sínu, og fleygði sjer fram fyrir fætur 
honum, og óskaði honum hamingju til alls þess, er hann hefði 
hug á. Konungur Samandals reisti hann þá á fætur, ljet hann 
setjast niður hjá sjer og bauð hann velkominn, spurði síðan, hvort 
bann gæti greitt nokkuð fyrir honum.“ 

„Herra!“ svaraði Saleh, „ef eg ekki kæmi til annars enn að 
tjá lotningu mína fyrir hinum voldugasta konungi í heimi, sem er 
jafn ágætur að vizku og hreysti, þá mundi eg aldrei geta lýst 
henni til hlítar. En ef þjer gætuð skoðað í djúp hjarta míns, þá 
munduð þjer sjá, hversu mikla virðingu eg ber fyrir yður og hversu 

“feginn eg vil sýna ytur hollustu mína.“ þvínæst tók hann 
gimsteina skrínið af einum fylgdarmanna sinna, og auk því upp, 
rjetti konungi það og beiddi hann svo vel gjöra að þiggja það. 

„þvíaðeins gefið þjer mjer slíka stórgjöf,“ mælti kouungurinn 

23* 


296 


í Samandal, „að þjer hafið einhverrar bænar að biðja, sem sam- 
svarar gjöfinni. Ef þjer biðjið einhvers, sem mjer er unnt að veita, 
þá skal mjer vera ánægja að gera yður til vilja. Segið mjer því 
hispurslaust, hvað get eg gert yður til skaps?“ „Satt er það,“ 
svaraði Saleh, „að eg ætla nokkurs að beiðast af mildi yðar 
hátignar; mun eg því að eins bera bæn mína upp, að þjer eruð 
fær um að veita hana.“ „þjer þurfið þá ekki annað enn að segja 
mjer, hvers þjer biðjið,“ sagti konungurinn í Samandal, „og munuð 
þjer þá komast að raun um, hvað bóngóður eg get verið, ef eg 
er þess um kominn.“ 

„Herra!“ mælti Saleh, „með því góðsemd yðar hátignar hefur 
mjer í brjóst blásið fullu trúnaðartrausti á góðvilja yðar, þá skal 
eg þess eigi lengur dyljast, að eg er kominn til að biðja yður, að 


2 


unna oss þeirrar gleði, að gipta Gíohare dóttur yðar í ætt vora, 


2 


og tryggja enn betur með því vinsemd þá, er í langan tíma hefur 
verið á milli beggja ríkjanna.“ Konungurinn í Samandal rak þá 
upp skellihlátur og reigðist aptur á bak upp að hægindinu, svo 
Saleh var skapraun að. þvínæst sagði hann með fyrirlitningu: 
„Saleh konungur! eg hafði alltjend haldið, að þjer munduð vera 
hygginn, vitur og ráðsettur konungur, en nú sje eg, hvað hrapar- 
lega mjer hefur skjátlazt. Hvar höfðuð þjer vitið, þegar þjer voruð 
að búa til þenna stórkostlega bollalagnað, sem ekki nær neinni 
átt? Hefur yður í alvöru að tala komið til hugar að fá dóttur svo 
voldugs konungs sem eg er? þjer hefðuð átt að hugsa eptir því 
áður, hversu fjarskalegur tignarmunur er á yður og mjer; og hefði 
yður verið nær að koma ekki hingað og glata allt í einu allri 
þeirri virðingu, sem eg hafði fyrir yður?“ 

Saleh veitti nú erfitt að sekkja reiði sína, er honum var svarað 
slíkum skapraunarorðum, en samt stillti hann sig og mælti: „Guð 
launi yðar hátign eptir verðleikum! Leyfið mjer að geta þess, 
að eg bið ekki dóttur yðar sjálfum mjer til handa, en þó svo væri. 
þyrfti hvorki yðar hátign nje dóttir yðar, að láta sjer þykja fyrir, 
því eg þæktist gera báðum ykkur sæmd. Eg er sækonungur einsog 
þjer vitið, hvergi síður enn þjer, og stendur ætt forfeðra minna 
engum konungaættum á baki hvað aldurinn snertir, en ríki það, er 
þeir eptirljetu mjer stendur nú með einsmiklum blóma og fyrri. 


3ð7 


Hefðnð þjer ekki gripið frammí fyrir mjer, þá munduð þjer hafa 
orðið þess vísari, að eg ekki geng fyrir knje yðar sjálfs mín 
vegna, heldur fyrir hönd systursonar míns, hins unga Persakonungs; 
veit eg að yður getur ekki verið ókunnugt um, hversu hann er 
voldugur og hvílíkur ágætismaður hann er. Einsog allir ljúka upp 
einum munni um það, að Gíohare sje allra kvenna fríðust undir 
sólinni, svo er það sannmælt, að hinn ungi Persakonungur er 
fríðastur og algjörvastur allra konunga bæði á landi og í sjó, og 
leikur þar á enginn efi. Nú með því bæn mín ekki getur annað 
enn horft yðar hátign og Gíohare dóttur yðar til mikils ágætis, 
þá megið þjer ganga að því vísu, að ef þjer gjaldið jáyrði við, 
þá munu allir það vel róma. Dóttir yðar er fullboðin Persakon- 
ungi og hann ekki síður henni, það lof getur enginn konungur í 
heimi dregið af honum.“ 

Konungurinn í Samandal ljet Saleh því aðeins ná að tala svo 
langt erindi, að hann gat ekki tekið frammí ræðu hans fyrir heiptar 
æði. — Sat hann enn nokkra stund orðlaus eptir að Saleh var 
þagnaður, svo var hann utan við sig; en loksins rauk hann uppá hann 
með hroðaskömmum, er ósæmandi voru svo miklum konungi sem 
hann var: „Hundurinn þinn!“ kallaði hann upp, „vogar þú að 
tala svo við mig og taka nafn dóttur minnar í munn þjer svo eg 
heyri, og halda systursyni þínum til jafns við hana? Hvað ert þú, 
hver er systir þín, hver er sonur hennar, og hver var faðir hennar? 
Hvað eruð þið hjá mjer? ekki nema hundar. Heyrið þrælar! 
höggið höfuðið af þessum ósvífna þorpara.“ Saleh kon- 
ungur varð nú skjótari að bragði enn hinir fáu hirðmenn, sem 
viðstaddir voru og ætluðu að sækja að honum, flýði hann sem 
fætur toguðu og komst fram að hallar dyrunum og hitti þar úti 
fyrir þúsund vel vopnaða riddara, sem voru rjett nýkomnir. 
Hafði móðir hans sent þá á eptir honum, þegar hún heyrði, 
hversu fámennur hann hafði farið, því hún sá fyrir, að hann mundi 
fá illar viðtökur hjá konunginum í Samandal. Frændur hans, er 
rjeðu fyrir riddaraflokknum, urðu fegnir, að þeir komu svo í tækan 
tíma, er þeir sáu hann hrakinn á flótta útúr höllinni með föruneyti 
sínu. Varð þeim það fyrst að orði, að þeir sögðu: „Við erum 
reiðubúnir að hefna yðar og þjer þurfið ekki annað enn að segja 


358 


fyrir.“ Sagði Saleh konungur þeim í stuttu máli, hvernig farið 
hafði og ruddist þvínæst inní höllina með mikinn liðsflokk, en 
hinir, sem eptir urðu, gættu dyranna á meðan, tók hann nú konung- 
inn í Samandal höndum, en menn hans lögðu á flótta. Leitaði 
Saleh síðan um alla höllina að Gíohare dóttur hans; en hún hafði 
þegar brugðið við, er hún fyrst heyrði hergnýinn og skotið sjer 
upp á yfirborð hafsins með þjónustumeyjum sínum og flúið til 
eyðieyjar einnar. 

Meðan þetta gerðist í höll konungsins í Samandal varð móðir 
Saleh næsta óttaslegin, af því nokkrir komu af fylgdarliði hans, 
sem flýðu þegar hann fyrst komst í hættu. Var Persakonungur 
viðstaddur er þeir komu og fjekk það honum því meiri áhyggju, 
sem hann kenndi sjálfum sjer um alla þá ógæfu, er af því mætti 
hljótast. En er hann varð þess vísari, í hverjum háska Saleh kon- 
ungur var, hafði hann ekki þor til að koma fyrir augu ömmu 
sinnar, og brá hann sjer upp á yfirborð hafsins, meðan hún skipaði 
fyrir það er þurfa þókti. Samt vissi hann ekki, hvort stefna skyldi, 
ef hann ætti að komast til Persalands, en forlögin sem fyrirhuguð 
voru frá eylífð, ljetu hann bera að sömu eynni sem Gíohare var á. 
Settist hann þar niður undir trje nokkru einsog í leiðslu, en er 
hann rankaði við sjer, heyrði hann mannamál. Var það svo langt 
í burt, að hann heyrði ekki orðaskil og gekk hann því sem hægast 
á hljóðið, sá hann þá í skógarrunni ljómandi fagra konu; virti 
hann hana fyrir sjer fanginn af undrun og mælti: „þetta er víst 
Gíohare kóngsdóttir og hefur hún líklega flúið úr höll föður síns 
af hræðslu, en sje það ekki hún, þá á þessi ekki síður skilið, að 
eg unni henni af alhuga.“ 

Nú faldi hann sig ekki lengur, heldur gekk hann til hennar, 
og hneigði sig djúpt fyrir henni svo mælandi: „Drottning mín! eg 
fæ ekki fullþakkað guði þá náð, að hann í dag lætur augu mín 
sjá það, sem í hans augsýn er fegurst. það er sú mesta 
hamingja, sem mjer gat hlotnast, að mjer býðst tækifæri til að 
bjóða yður hjálp mína, og sárbæni eg yður að þiggja hana. Slík 
kona sem þjer eruð, getur ekki verið í slíkum óbyggðum stödd, 
nema hún sje hjálparþurfi.“ því samsinnti kóngsdóttir með 
hryggðar svip og sagðist vera dóttir konungsins í Samandal. „Eg 


359 


sat áhyggjulaus í herbergi mínu,“ mælti hún, „en allt í einu heyrði 
eg hræðilegan gný og var mjer samstundis sagt, að Saleh kon- 
ungur hefði gert áhlaup á höllina, handtekið föður minn og höggið 
allt niður, sem mótvörn sýndi, veit eg ekki, hvað honum hefur 
gengið til þess. Mjer gafst rjett aðeins tími til að flýja hingað 
undan ofríki hans.“ 

Beder konungi þókti nú illt, að hann svo ófyrirsynju hafði 
yfirgefið ömmu sína og ekki beðið greinilegri tíðinda af móður- 
bróður sínum.  þókti honum vænt um, að hann hafði handtekið 
konnginn í Samandal, því hann efaði ekki, að hann mundi vinna 
það til frelsisins, að gefa sjer dóttur sína. Svaraði hann því 
þessum orðum: „Lotningar verða kóngsdóttir! það er von að illa 
liggi á yður, en auðleystur mun faðir yðar verða úr fangelsinu, 
því vita skuluð þjer, að eg er Beder Persakonungur, dóttursonur 
Saleh konungs. það megið þjer eiga víst, að það er ekki tilgangur 
hans að ná löndum föður yðar, heldur vill hann aðeins afla mjer 
þeirrar sæmdar, að verða tengdasonur hans, en eiginmaður yðar. 
Eg heyrði sagt af fegurð yðvarri og þurfti ekki meira til, því þá 
þegar gaf eg hjarta mitt yður á vald; fer því svo fjærri að eg 
sjái eptir því, að eg nú bið yður að þýðast ást mína og vera þess 
fullvissa, að eg aldrei mun brenna af elsku til annarar konu enn 
yðar. Dirfist eg að vona, að þjer ekki vísið boði þessu frá yður, 
enda lítzt mjer sem þeim konungi sje í vilnandi, sem fór heiman úr 
ríki sínu til að bjóða yður ástir sínar. Unnið mjer því, fagra 
kóngsdóttir! þeirrar sæmdar, að fara með yður á fund móðurbróður 
míns, mun hann lofa föður yðar að ráða ríkjum sínum einsog 
fyrri, undireins og hann geldur jákvæði til hjónabands okkar.“ 

þessi játning Persakonungs hafði ekki þann árangur, sem hann 
hafði búizt við; í fyrstunni leizt kóngsdóttur reyndar vel á hann, 
en óðara enn hún heyrði að öll sú ógæfa, sem hún og faðir 
hennar höfðu orðið fyrir, hafði hlotizt af honum, þá skoðaði hún 
hann einsog fjandmann, sem hún ætti ekkert samneyti að hafa 
við. Og þó hún kynni að vera hneigð til giptingarinnar, þá duldist 
henni samt ekki, að það var eitt með öðru, sem komið hafði föður 
hennar til að synja ráðsins, að Beder var af landkonungum kom- 
inn; en í þessu efni vildi hún alveg hlíta forsjá föður síns. Ásetti 


360 


hún sjer að leyna reiðinni að sinni og hugsaði ekki um annað enn að 
sleppa fimlega úr höndum Beders.  Ljet hún því einsog sjer væri 
ánægja að sjá hann og sagði með mestu blíðu: „Herra! þjer eruð 
þá einkasonur Gulnare drottningar, sem var svo orðlögð fyrir 
frábæran fríðleik sinn; það fær mjer óumræðilegs fagnaðar, 
að sjá son hennar, sem verður er að eiga slíka móður. það er 
rangt af föður mínum að standa svo ákaft á móti giptingu okkar, 
en þegar hann sjer yður, mun hann ekki heldur hika sjer lengur 
við að lofa okkur að ná saman.“ Að svo mæltu rjetti hún honum 
hönd sína og þóktist Beder þá hafa himin höndum tekið. Hann 
greip um hönd hennar og laut niður til að kyssa á hana, en kóngs- 
dóttirin ljet hann ekki fá tíma til þess. „þú ósvífni maður!“ 
sagði hún og hratt honum frá sjer og skirpti framan í hann, því 
hún hafði ekki vatn fyrir hendi til að stökkva á hann, „leggðu 
niður mannsmynd þína og breytztu í hvítan fugl, með rautt nef og 
rauða fætur.“ 

Óðara enn hún hafði talað þessi orð breyttist Beder í slíkan 
fugl sem fyrr sagði; varð hann í einu hlessa og harmþrunginn. 
Skipaði hún þvínæst einni af þjónustumeyjunum að fara með hann 
til þurrkeyjar; sú ey var ekki annað enn hræðilegur klettur og 
fjekkst þar ekki vatnsdropi. En þjónustumærin kenndi í brjóst um 
hann og hugsaði með sjer, að það væri mikill skaði, að konungur, 
sem svo var verður að lifa, skyldi deyja úr hungri og þorsta, enda 
kynni kóngsdóttir, sem annars var ljúflynd og hjartagóð ef til vill 
að iðrast eptir svo grimdarfulla skipun, þegar henni væri runnin 
reiðin. Fór hún því með hann í eina fjölbyggða ey, þangað sem 
landslag var fagurt og nægð af aldintijám, en jörðin vökvuð 
af uppsprettulindum. 

Nú víkur sögunni aptur til Saleh konungs. þegar hann hafði 
árangurslaust leitað að Gíohare kóngsdóttur, ljet hann hafa örugg 
varðhöld á föður hennar í höll sjálfs hans. En er hann hafði 
skipað fyrir um landsstjórn í fjærveru sinni svo sem þörf var á, 
fór hann til drottningarinnar móður sinnar til að segja henni, 
hvernig farið hafði. 

Undraðist hann mjög og hryggðist, er hann heyrði, að systur- 
sonur sinn væri allur á brottu; sagði móðir hans, drottningin, að 


361 


hann hefði horfið, þegar hún frjetti hvað hætt Saleh var kominn, 
og skipaði að senda honum meira lið, eða hefna hans; hefði hann 
að líkindum orðið smeikur við fregn þessa og ekki þókæt vera 
óhultur. Sárnaði Saleh þetta mjög og sá nú eptir því, að hann 
hafði látið eptir vilja Beders og ekki gert Gulnare drottningu 
vitneskju um það. Ljet hann leita hans vandlega í öllum áttum, 
en frjatti ekkert til hans, og því vænna sem honum þókti um, að 
hann hafði komið ráðahagnum svo vel áleiðis, því sárar hryggðist 
hann af þessu óvænta atviki. Fól hann nú móður sinni ríkisstjórn 
á hendur þangaðtil hann mætti fá frjettir af systursyni sínum, hvort 
sem góðar yrðu eða illar; sjálfur stjórnaði hann ríki konungsins í 
Samandal, og ljet gæta hans vandlega, en sýndi honum þó alla þá 
virðingu, sem honum bar. Sama daginn sem hann hvarf aptur til 
konungsríkisins Samandal, kom Gulnare til móður sinnar. Hafói 
hvarf Beders sonar hennar ekki fengið henni neinnar áhyggju í 
fyrstunni, því hún hjelt að veiðihugurinn hefði ginnt hann lengra 
enn hann ætlaði, því slíkt hafði hent hann fyrr. En burtvera hans 
dróst æ lengur og lengur og föruneyti hans, sem lengi hafði leitað 
hans árangurslaust, kom heim og sagði að þeim konungunum Beder 
og Saleh hlyti að hafa viljað eitthvað til, eða þeir væru báðir saman 
á einhverjum þeim stað, sem ekki hefði orðið fundinn; varð drottn- 
ing þá næsta hugsjúk. Höfðu hestar konunganna fundizt, en þeirra 
sjálfra varð hvergi vart. —Gulnare drottning leyndi samt áhyggju 
sinni og sendi föruneyti þeirra aptur á stað til að leita; vísaði hún 
þvínæst öllum konum út frá sjer og sagðist vilja vera ein, steypti 
hún sjer þá niður í sjóinn til að komast fyrir, hvort Saleh kon- 
ungur, einsog hana grunaði, mundi hafa tekið Beder son hennar með 
sjer. Mundi móðir Gulnare hafa tekið henni með mesta fögnuði 
hefði hún ekki vitað erindi hennar. „Dóttir mín!“ sagði hún, „eg 
veit að þú kemur ekki mín vegna, heldur til að leita tíðinda af 
syni þínum; en það, sem eg get sagt þjer af honum, er ekki til 
annars enn að ýfa upp harma okkar beggja. Eg varð allshugar 
glöð þegar eg sá hann koma með bróður þínum, en sambryggðist 
þjer undireins og eg heyrði að þeir höfðu farið á laun við þig.“ 
Sagði hún henni þá frá því, er Saleh fór sjálfur að biðja Gíohare 
kóngsdóttur, og því er gerzt hafði allt þangaðtil Beder konungur 


362 


hvarf. Kvað hún líklegt vera, að hann mundi finnast aptur, þarsem 
sízt skyldi ætla. 

En. Gulnare drottning var svo áhyggjufull, að hún ljet ekki 
huggast af þessu, því hún hugði son sinn tortýndan, grjet hún 
beisklega og kenndi bróður sínum um alla ógæfuna. En móðir 
hennar leiddi henni fyrir sjónir, að hún yrði að stríða við harm 
sinn, og með því ekki væri víst, að Beder konungur væri dauður, 
ætti hún að hafa sig alla við að varðveita ríkið fyrir hann. Væri 
því ráðlegast að hún hvyrfi undireins heim aptur í höfuðborg sína; 
skyldi hún gera þar heyrimkunnugt, að Beder konungur væri í 
orlofi hjá ömmu sinni, eg mundi þá hinn sami friður haldast, sem verið 
hafði. — þetta varð Gulnare drottningu hvöt til að hverfa hið 
bráðasta heim í höll sína, og kom hún þangað fyrr enn nokkur 
hafði orðið áskynja um burtför hennar. þá, sem sendir voru til 
að leita að syni hennar, ljet hún undireins kalla heim, því hún 
sagðist vita, að hann mundi koma aptur innanskamms. Ljet hún 
þetta berast út um borgina og annaðist hún landsstjórn ásamt 
stórvezírnum og ríkisráðinu og var hin mesta friðsemd, allteinsog 
Beder stjórnaði sjálfur. | 

Nú er það af Beder að segja, að hann var mjög svo hnugg- 
inn í álögunum. Vissi hann hvorki hvar hann var, nje hvar Persa- 
land lægi, enda hefði honum komið fyrir lítið að vita það, því þó 
vængirnir hefðu kunnað að bera hann þangað, þá hefði hann ekki 
verið neinu bættari. Sá hann því ekki annað sýnna enn að sitja 
kyrr þarsem hann var og lifa einsog aðrir fuglar. Liðu svo 
nokkrir dagar og fjekk fuglari nokkur augastað á honum; neytti 
hann allrar lagkænsku til að veiða svo fallegan fugl, sem þartil 
var óþekktrar tegundar. Tókst honum það, og með því hann 
vænti sjer meiri ábata af honum einum enn mörgum öðrum fuglum 
til samans teknum, þá fór hann heim til borgarinnar með hann í 
búri, og bauðst honum þar skjótt kaupandi og spurði sá, hvað 
fuglinn ætti að kosta. — Fuglarinn ansaði því engu, en spurði til 
hvers hann ætlaði að kaupa hann; hinn sagðist ætla að láta steikja 
hann og eta hann síðan. „„þjer þæktust þá víst borga hann vel,“ 
sagði fuglarinn, „ef þjer gæfuð mjer lítinn silfurpening fyrir hann. 
Nei, eg virði hann hærra enn svo, og þjer fáið hann ekki fyrir 


363 


heilan gullpening. Eg er gamall maður, en aldrei hef eg sjeð 
slíkan fugl og ætla eg því að færa konunginum hann að gjöf; hann 
kann betur að virða hann enn þjer.“ 

Fuglarinn stóð nú ekki lengur við, heldur gekk hann til kon- 
ungshallarinnar og staðnæmdist þar fyrir neðan herbergi konungs. 
Konungurinn stóð út við glugga einn, þarsem sjá mátti yfir allt 
hallarplássið, og jafnskjótt sem hann kom auga á svo fallegan fugl, 
sendi hann einn af höfuðsmönnum geldinganna til að kaupa hann. 
En er hann spurði, hvað fuglinn ætti að kosta, svaraði fuglarinn: 
„Ef þjer ætlið hans hátign konunginum fuglinn, þá bið eg hann 
þiggja hann að gjöf og bið eg yður færa honum hann.“  Höfuðs- 
maðurinn færði konungi fuglinn og þókti honum hann svo merki- 
legur, að hann sendi fuglaranum tíu gullpeninga, fór hann þá harðla 
glaður heim til sín. Var {fuglinn settur í skrautlegt búr og var 
honum gefið vatn í dýrindis skálum og allskonar korntegundir til 
fæðu; var hann látinn eiga sig sjálfur, því nú reið kon- 
ungur á veiðar. En er hann var kominn heim aptur ljet hann 
einn geldinginn færa sjer fuglinn, tók hann útúr búrinu og ljet 
hann setjast á hönd sjer. Horfði hann á hann með undrun 
og spurði, hvort hann hefði etið.. Yðar hátign getur sjeð það,“ 
ansaði geldingurinn, „að kornskálin hans er full ennþá og hef eg 
ekki sjeð hann snerta á korninu.“  Skipaði konungur þá að gefa 
fuglinum ýmskonar fæðu, svo hann gæti valið það úr, sem honuni 
líkaði. 

Nú var búið að bera á borð og tók fuglinn að baða út vængj- 
unum, flaug burt af hendi konungs og settist á borðið, fór hann 
að kroppa í brauð og kjöt og alla rjetti, sem þar voru. 
Furðaði konungur sig svo mjög á þessu, að hann ljet höfuðsmann 
geldinganna segja drottningunni frá því, svo að hún skyldi koma 
og horfa á undur þetta. Hún kom undireins, en óðara enn hún 
sá fuglinn, sveipti hún blæjunni fyrir andlit sjer og ætlaði að fara út 
aptur. Nú með því engir voru við nema geldingar og konur þær, 
er drottningunni fylgdu, spurði hann hana forviða, því hún gerði 
slíkt. „Ekki skal yðar hátign furða sig á því,“ mælti hún, „því 
vita skuluð þjer, að þetta er enganveginn fugl, heldur maður.“ 
Konungur hjelt hún mundi draga dár að sjer, en drottning bar á 


364 


móti því með alvörugefni og sagði fyrir fullt og fast, að fuglinn 
væri enginn annar enn Beder Persakonungur, sonur hinnar nafn- 
toguðu drottningar, Gulnare hinnar sæbornu, og hefði Gíohare 
dóttir konungsins í Samandal komið honum í þessar álögur. Hún 
sagði og konungi með hverjum atvikum það hefði orðið og trúði 
hann henni því heldur, sem hann vissi að hún var einhver hin 
reyndasta fjölkynngiskona, sem vissi allt útí hörgul, hvað gerðist 
í heiminum, svo að hann fjekk opt vitneskju af henni um vjelræði 
þau, er nágranna konungarnir bjuggu honum, og gat þannig ónýtt 
þau. Kenndi hann nú í brjóst um Persakonung og beiddi hana 
fyrir alla muni að leysa hann úr álögunum, kvaðst hún fegin skyldu 
gera það. „Herra!“ mælti hún, „farið með fuglinn inn í herbergi 
yðar og skal eg samstundis láta yður sjá konung, sem maklegur 
er virðingar þeirrar, er þjer hafið fyrir honum.“ 

Fuglinn var hættur að eta og hafði hlýtt á viðræðu konungs 
og drottningar. Ljet hann því ekki konunginn bera sig, heldur flaug 
hann á undan honum inní herbergið. Kom drottning á eptir með 
fulla skál af vatni og tautaði yfir henni nokkur orð, sem konungur 
ekki skildi, þangað til vatnið fór að sjóða. þvínæst stökkti hún 
því á fuglinn og mælti: „Fyrir krapt hinna helgu og dularfullu 
orða, sem eg hef mælt fram, og í nafni skapara himins og jarðar, 
sem uppvekur dauða og viðheldur alheimi, þá leggðu niður fugls 
ham þenna og taktu á þig þá mynd, sem þú hefur meðtekið af 
skapara þínum.“  Óðara enn hún hafði talað þessi orð, sá kon- 
ungur standa frammi fyrir sjer ungan konung prýðilega vaxinn, 
og svo fríðan, að enginn í heimi var fegurri, og varð hann því 
öldungis hugfanginn. 

þá mælti Beder Persakonungur: „Enginn guð er til nema guð 
og Mahómet er spámaður hans. Lofaður sje algjörleiki þess, sem 
skapað hefur hið skapaða, og ræður tilveru þess og endalokum.“ 
þvínæst kyssti hann á hönd konungs til að votta innilegt þakklæti 
sitt, en hann faðmaði hann að sjer með feginleik og kyssti hann 
á ennið. En drottning hafði þegar farið burt til þess að Beder 
ekki skyldi geta þakkað sjer. — Settist nú konungur til borðs með 
honum og er þeir höfðu matazt beiddi hann Beder að segja sjer 
sögu sína, og hversvegna Gíohare kóngsdóttir hefði gert það 


365 


illvirki, að töfra svo elskuverðan kóngsson í fuglslíki. En er Beder 
hafði gert sem hann beiddi, sagði konungur, að dóttir konungsins 
í Samandal ætti að vísu lof skilið fyrir það, að hún ljet sjer sárna, 
hvernig farið var með föður hennar, en það gæti hún aldrei afsak- 
að, að hún fyrir þá sök hefndi sín á kóngssyni, sem saklaus var. 
„En sleppum því nú,“ mælti hann ennfremur, „og segið mjer á 
hvern hátt eg get orðið yður að liði?“ 

„Eg á yðar hátign svo mikið að þakka,“ ansaði Beder, „aið 
eg ætti að vera hjá yður alla æfi til að votta yður þakklátsemi 
mína. En af því þjer setjið drengskap yðar engin takmörk, þá bið 
eg yðar hátign fá mjer skip, svo eg geti á því komizt til Persa- 
lands; hef eg lengi verið burtu þaðan og er eg því hræddur um, 
að óregla hafi af því hlotizt, og að Gulnare drottning móðir mín, 
sem eg duldi burtfarar minnar, kunni að vera dáin af harmi útaf 
því.“ Veitti konungur honum bæn sína með mestu mildi, 
valdi hann úr flota sínum eitthvert traustasta og gangfljótasta 
skipið og ljet búa það og skipa mönnum. Var það fljót- 
gert og sigldi Beder burt í góðu leiði. Enn á ellefta degi tók 
vindur að snúast á móti þeim og gekk upp veður mikið, brast á 
geysistormuf svo að skipið hraktist afleiðis en siglutrjen brotnuðu; 
braut skipið seinast á kletti einum og fórst þar allur þorri skip- 
verja. — Sumir treystu handafli sínu og reyndu að bjarga sjer á 
sundi, en sumir þrifu dauðahaldi í skipsflökin og svo gerði Beder. 
Ráku öldurnar hann forstreymis, þangaðtil hann barst nálægt landi, 
ekki allfjærri stórborg einni. Neytti hann þá hinna síðustu krapta 
sinna og komst svo nálægt ströndinni þarsem sjóinn var kyrr, að 
hann gat fótað sig. En rjett sem hann var að stritast við að ná 
landi, brá honum mjög í brún, því hann sá hesta, úlfalda, múl- 
asna, naut og önnur dýr drífa að sjer hvaðanæfa ofanað sjáfar- 
málinu, einsog þau ætluðu að verja honum uppgöngu. Var það 
með mestu hörkubrögðum, að hann gat troðizt áfram gegnum hóp 
þenna og komizt upp á kletta nokkra; hvíldi hann sig þar og 
þurkaði föt sín í sólskininu. 

En er hann lagði á stað þaðan og ætlaði til borgarinnar reyndu 
dýrin aptur að varna honum. þegar hann nú loksins var kominn 
á hin breiðu og fögru stræti borgarinnar, furðaði hann sig mjög á 


366 


því, að engin hræða var að sjá. En er honum varð lengra gengið, 
kom hann að nokkrum opnum sölubúðum og sá að þær voru ekki 
svo auðar af mönnum, sem hann hafði haldið. Gekk hann að 
einni búðinni, þarsem allskonar lystilegir ávextir voru til sölu og 
heilsaði gömlum karli, er sat í henni. Leit hann upp frá vinnu 
sinni og er hann sá að ungur maður tíguglegur og göfuglegur 
ásýndum var kominn, spurði hann með undrun, hvaðan hann kæmi 
og hvernig á þarkomu hans stæði. Sagði Beder honum lauslega 
frá því og spurði karlinn þá, hvort enginn hefði ennþá orðið á 
vegi hans. En er Beder neitti því, sagði karlinn: „Komið þá inn 
og standið ekki lengur við dyrnar, annarskostar getur yður hæglega 
hent einhver ógæfan. Eg skal segja yður seinna, hversvegna þjer 
verðið að vera svona var um yður.“ 

Beder konungur ljet ekki segja sjer það tvisvar, heldur fór 
hann inn og settist niður hjá karlinum. En með því karlinn af 
skipbrotssögu hans gat ráðið, að hann mundi vera matþurfi, þá vatt 
hann bráðan bug að því að gefa honum að eta.  Beiddi Beder 
hann að segja, hversvegna hann hefði varað sig við, en 
karlinn vildi ekki gera það fyrr enn hann var búinn að 
borða. — Hann var hræddur um að Beder mundi missa 
matarlystina, ef hann gerði honum það uppskátt. En þegar Beder 
var búinn að snæða, sagði karlinn: „þjer megið þakka guði fyrir, 
að þjer komust slysalaust til mín.“ „Hversvegna þá?“ spurði 
Persakonungur hræddur og kvíðafullur. 

„Vita skuluð þjer,“ ansaði karlinn, „að borg þessi heitir 
Töfraborg og ræður yfir henni drottning ein, sem er allra kvenna 
fegurst, en jafnframt því hin argasta og háskalegasta fordæta, sem 
hugsast getur. þjer getið bezt skilið, hvort ekki muni svo vera af 
því, að allir hestarnir, múlasnarnir og hin dýrin, sem þjer sáuð, eru 
menn, sem hún hefur tryllt. Lætur hún erindsreka sína færa sjer 
alla velvaxna, unga menn, sem í borgina koma, hvort heldur með 
góðu eða illu. Hún fagnar þeim með mesta blíðlæti, kjassar þá, 
veitir þeim vel og fær þeim fögur híbýli; leitast hún á allar lundir 
við að telja þeim trú um, að hún elski þá, og veitir henni það 
hægt. En ekki lætur hún þá lengi njóta þessarar ímynduðu sælu, 
því þegar fjörutíu dagar eru liðnir, má enginn flýja þau forlög, að 


367 


2 


breytast í eitthvert ferfætt dýr eða fugl fyrir hennar helvízku 
kunnáttu. þessvegna vildu dýrin aptra yður að stíga hjer á land, 
því þau gátu með engu öðru móti varað yður við háska þeim, sem 
yfir yður vofði.“ Við þetta gerðist Persakonungur hugsjúkur og 
mælti: „Æ! mikil skelfileg vandræði lætur ólánið mig rekast í! 
Valla er eg leystur úr einum álögunum, sem mjer ennþá rís hugur 
við, fyrr enn eg á aðrar enn voðalegri yfir höfði mjer.“ Sagði 
hann karlinum þvínæst greinilega sögu sína og duldist hann þess 
eigi, hversu hræddur hann væri um, að hjer vofði enn meira ólán 
yfir sjer. 

Karlinn leitaðist við að hughreysta hann og mælti: „þó eg 
nú ekki haft sagt nema hvað satt er um mátt töfradrottningarinnar, 
þá þurfið þjer ekki að vera svo angistarfullur sem þjer virðist 
vera. Eg er mjög vel þokkaður í borginni og ekki ókunnugur 
drottningunni, mjer liggur við að segja, að hún haldi mikið uppá 
mig. það var því mikið lán fyrir yður, að þjer skylduð einmitt 
hitta mig. Þþjer eruð óhultur í húsum mínum og ræð eg yður til 
að vera hjer, ef yður líkar. Ef þjer ekki farið út, skal eg ábyrgj- 
ast, að yður mun ekki henda neitt það, sem getur gefið yður tilefni 
til að kvarta undan svikum af minni hálfu.“ Beder konungur 
þakkaði karlinum fyrir gestrisni sína og ásjá þá, er hann hjet 
honum svo góðgjarnlega, og settist hann við búðardyrnar. Öllum, 
sem framhjá gengu varð starsýnt á hann sökum æsku hans og 
fegurðar, stóðu margir við og óskuðu karlinum til hamingju, að 
hann hefði fengið svo fallegan þræl og furðuðu sig mjög á því, 
að hann skyldi hafa komizt undan erindsrekum drottningarinnar. 
En karlinn sagði þeim, að öðru væri nær enn hann væri þræll, 
og vissu þeir vel, að hann skorti bæði fje og virðingu til að hafa 
svo fallegan þræl. Hann sagði hann vera son bróður síns sæla og 
hefði hann látið hann koma til sín sjer til aðstoðar, því hann var 
barnlaus maður. —Samglöddust menn honum þá, er hinn ungi 
maður var kominn, en allir kváðust vera hræddir um, að hann ekki 
mundi komast undan umsátrum drottningarinnar. 

Svaraði karlinn því, að sjer þækti vænt um, hvað þeir ljetu 
sjer vera annt um sína hagi, en hann kvaðst ekkert óttast af 
drottningarinnar hálfu, því hún hefði jafnan auðsýnt sjer mikinn 


í 368 


góðvilja, og enda þó hún kynni að heyra sagt af þessum unga 
manni, þá mundi hún ekki skeyta um hann, þegar hún yrði þess 
vísari, að hann væri bróðursonur hans. Lofræður þær, er menn 
hjeldu yfir Beder Persakonungi glöddu karlinn eins mikið og væri 
hann sonur sjálfs hans; lagði hann mikla ást á hann, og fór hún * 
vaxandi, því lengur sem hann var hjá honum og því betur sem 
hann kynntist honum. 

Svo leið einn mánuður; þá var það einn dag er Beder eptir 
vanda sat frammí búðardyrunum hjá karlinum, að töfradrottningin 
Labe (þ. e. sól) reið framhjá með mikla sveit. Óðara enn Beder 
sá hina fremstu í varðliðsfylkingu hennar, hörfaði hann aptur inní 
búðina og spurði karlinn, hverju þetta gegndi. „Drottningin ríður 
framhjá okkur,“ svaraði hann, „en verið kyrr og hræðist hvergi.“ 

Fór nú varðmannaliðið framhjá, búið purpuraklæðum og vel 
ríðandi, með brugðnum sverðum í fjórsettri fylkingu, var það 
þúsund manns og gleymdi enginn af sveitarhöfðingjunum að heilsa 
karlinum.  þaráeptir komu geldingarnir og voru þeir jafnmargir 
að tölu; voru þeir búnir gullsanmuðum klæðum og höfðu enn betri 
hesta; heilsuðu foringjar þeirra karlinum einsog hinir. Á eptir þeim 
kom flokkur ungra meyja jafn fjölmennur og hinir; allar voru þær 
þvínær jafnar að fegurð og gengu jöfnum skrefum með stuttar 
kesjur í höndum, en mitt á meðal þeirra reið Labe drottning 
skrautbúnum hesti, við gullsöðul og geysi dýrmætt söðulklæði og 
glitruðu öll reiðtygin af demöntum.  Meyjarnar heilsuðu karlinum 
er þær gengu framhjá, en drottning staðnæmdist við búðardyrnar, 
því hún varð frá sjer numin af fegurð Beders konungs. „„Abdallah !“ 
segir hún við karlinn, því það var nafn hans, „eigið þjer þenna 
velvaxna og fríða þræl? hafið þjer haft hann hjá yður lengi?“ 

Abdallah fleygði sjer niður frammi fyrir drottningunni, stóð 
síðan upp aptur og svaraði: „Drottning mín! hann er sonur bróður 
míns, sem fyrir löngu er dáinn. Eg, sem er barnlaus, hef tekið 
mjer hann í sonar stað og látið hann koma hingað mjer til 
aðstoðar í elli minni, ætlast eg og til, að hann eptir mig látinn 
taki við því litla, sem eg á.“ Hafði drottning aldrei sjeð nokkurn 
ungan mann, sem í samjöfnuð kæmist við Beder og felldi hún 
ákafan girndarhug til hans. Vildi hún því fá karlinn til að láta 


369 


hann af hendi við sig og mælti: „Faðir góður! viljið þjer ekki 
gera mjer það til vilja, að gefa mjer hann? Synjið mjer þess ekki 
fyrir alla muni, eg sver yður við eld og ljós, að eg skal gera 
hann svo mikinn og voldugan, að enginn hefur svo vel í veg 
komizt. þó mjer dytti í hug að gera öllu mannkyninu illt, þá 
mundi eg samt láta hann vera undanskilinn. Eg tel það víst, að 
þjer munið verða við bæn minni, og það fremur sökum vinfengis 
Yðar til mín enn virðingar þeirrar, sem eg ber og ætíð hef borið 
fyrir yður.“ 

„Drottning mín!“ svaraði Abdallah, „eg kann yðar hátign 
mikla þökk fyrir yðar góða hugarþel til mín og sæmd þá, er þjer 
ætlið bróðursyni mínum. En hann er ekki verður þess, að koma 
svo nálægt slíkri drottningu sem þjer eruð og bið eg yðar hátign hverfa 
frá þessu áformi.“ „Eg gladdi mig í þeirri von, að þjer væruð 
“í mælti drottning, „og því hefði eg aldrei trúað, að 
þjer munduð gefa bænum mínum svo lítinn gaum. En eg sver 


mjer vinveittari, 


aptur við eld og ljós, já, við það, sem helgast er í trú minni, að 
eg ekki skal hjeðan fara fyrr enn eg hef sigrast á mótþróa yðar. 
Eg veit hvað þjer eruð hræddur við, en eg lofa því, að yður skuli 
aldrei gefast tilefni til að iðrast, þó þjer gerið mjer þenna mikla 
greiða.“ 

Abdallah fjell það mjög nærri, að hann neyddist til að láta 
eptir drottningunni. Kvaðst hann þá vera fús til þessa og mælti: 
„Eg treysti fullkomlega loforði yðar og beiðist þess einungis, að 
þjer frestið að veita bróðursyni mínum sæmd þá, er þjer ætlið 
honum, til þess dags; er þjer næsta sinn farið hjer framhjá.“ „því 
skal þá frestað til morguns,“ ansaði drottning, hneigði höfuð sitt í 
þakklætis skyni og fór leiðar sinnar heim í höll sína. 

Þegar hin skrautlega sveit hennar var komin framhjá, sagði 
Abdallah við Beder konung: „Sonur kær!“ því svo var hann vanur 
að kalla hann, til þess að ekki skyldi uppskátt verða, hver hann var, 
„eg gat ekki synjað drottningunni þess, er hún beiddi, einsog þjer 
sjálfur sáuð. En það gekk mjer líka til þess, að eg vildi ekki 
gefa henni tilefni til að beita við yður fjölkynngi sinni, hvorki leynt 
nje ljóst, og ætlaði eg að koma í veg fyrir, að hún af reiði sinni við 
okkur báða, ljeki yður harðara enn þá, sem hún allt til þessa hefur 

Þúsund og ein nótt. TI. 24 JA 


370 


fest hendur á. Eg hef nokkra ástæðu til að halda, að hún muni 
fara vel með yður einsog hún hefur lofað, því hún virðir mig 
umfram aðra menn, einsog þjer gátuð sjeð af kurteisi hirðfólksins 
við mig og virðingu þeirri, er mjer var sýnd. En svo mikið er 
víst, að hún skal hitta sjálfa sig fyrir, ef hún svíkur yður.“ 

þessi óljósu orð Abdallah urðu Beder ekki til mikillar hug- 
hreystingar. „Eg fæ þess ekki dulizt,“ mælti hann, ;að mjer rís 
hugur við að koma nálægt þeirri drottningu, sem þjer hafið borið 
mjer svo margar illar sögur af. Vera má að eg ekki gæfi því 
neinn gaum og ljeti á tálar dragast af dýrð þeirri, er ljómar allt í 
kringum hana, ef eg ekki vissi af eigin reynslu, hvílík ógæfa það 
er, að vera á valdi fjölkunnugrar konu. Mig hryllir við henni, 
þegar eg hugsa til þess auma ástands, sem eg komst í fyrir álögur 
Gíohare kóngsdóttur, því nú sýnist svo sem eg hafi ekki verið 
leystur úr þeim til annars enn að komast í aðrar nýjar.“ 

Meiru kom hann ekki upp fyrir grátstaf, og mátti af því 
ráða, að hann ekki talaði um hug sjer, en karlinn huggaði hann 
svofeldum orðum: „Verið óhryggur! eg játa því, að ekki er mikið 
treystandi á heit og jafnvel ekki á svardaga svo kyndugrar drottn- 
ingar, en það skuluð þjer vita, að með öllu sínu valdi má hún 
ekkert við mjer, og er það mest þessvegna, að hún hefur svo mikið 
við mig. Eg veit ráð til að. koma í veg fyrir, að hún geri yður 
nokkurt mein, þó hún kynni að vera svo hrekkvís að reyna til þess; 
megið þjer í þessu treysta mjer, og ef þjer gætið vandlega ráða 
minna, þá skal eg ábyrgjast yður, að hún ekki mun megna meira 
á móti yður enn sjálfum mjer.“ 
Daginn eptir kom Labe drottning aptur að búð Abdallah með 
jafn skrautlega sveit og daginn áður og sagði við hann: „Faðir 
góður! þjer sjáið hversu ákaft mjer leikur hugur á að fá bróðurson 
yðar af því, hvað fljótt eg minni yður á loforð yðar. Eg þekki 
yður að orðheldni og vil eg eigi ætla, að yður hafi snúizt hugur.“ 

þegar drottningin kom hafði Abdallah fleygt sjer til jarðar 
frammi fyrir henni, en nú stóð hann upp aptur og með því hann 
ekki vildi, að aðrir skyldu heyra, hverju hann svaraði henni, 
þá færði hann sig allt að höfði hestsins, sem hún reið og sagði 
í hálfum hljóðum: „Volduga drottnins! eg vona að yðar hátign 


371 


leggi það ekki illa út fyrir mjer, að eg í gær var svo tregur á að 
láta bróðurson minn af hendi; þjer munuð skilja, hvað til þess kom. 
Nú mun eg að vísu afhenda yður hann í dag, en þess bið eg 
yður, að þjer látið hann á engan hátt kenna á hinni leyndardóms- 
fullu íþrótt, sem þjer kunnið svo frábærlega vel. Eg ann bróður- 
syni mínum einsog hann væri minn eiginn sonur, og mundi yðar 
hátign steypa mjer í örvílnun, ef þjer færuð öðruvísi með hann, 
enn þjer mildilegast hafið lofað mjer.“ 

„Eg ítreka loforð mitt,“ ansaði drottning, „og sver með hinum 
sama eiðstaf sem í gær, að eg skal gera svo báðum ykkur líki. 
Eg sje glöggt, að þjer þekkið mig ekki til hlítar. þjer hafið aldrei 
sjeð mig nema með skýlu fyrir andliti, en með því mjer þykir 
bróðursonur yðar vera maklegur vinfengis míns, þá skuluð þjer 
sjá, að eg er ekki ómakleg vináttu hans.“ Að svo mæltu sýndi 
hún Beder konungi, sem stóð þar hjá Abdallah, frábæra fegurð 
sína, en hann hugsaði með sjer: „Fegurðin er ekki einhlít, heldur 
eiga verkin að samsvara vænleiknum.“ 

Abdallah vjek sjer nú að honum, tók hann við hönd sjer og 
leiddi hann til drottningarinnar svo mælandi: „Hjerna er hann, 
drottning! og bið eg yðar hátign ennþá einusinni ekki að gleyma 
því, að hann er bróðursonur minn, og lofa honum að finna mig 
öðru hverju.“ því lofaði drottning og ljet til merkis um þakklátsemi 
sína fá Abdallah pyngju með þúsund gullpeningum í, og varð hann 
að þiggja, þó honum væri þvernauðugt. Hún hafði haft þangað 
með sjer hest handa Beder og var hann jafn skrautbúinn þeim, er 
hún reið sjálf; meðan Beder var að stíga í ístaðið segir hún við 
Abdallah, að sjer hafi gleymzt að spyrja að nafni bróðursonar 
hans. En er Ábdallah sagði henni, að hann hjeti Beder (fullt tungl), 
sagði hún, að það væri rangnefni, því hann hefði átt að heita 
Sehems (sól). 

Beder Persakonungur ætlaði að ríða á eptir drottningunni, en 
hún ljet hann verða á hlið sjer og horfði á hann, riðu þau svo 
leiðar sinnar. Sá Beder á leiðinni, að allur lýður leit drottninguna 
fyrirlitningar augum og marga heyrði hann bölfa henni og heitast 
við hana. Sumir sögðu: „þarna hefur drottningin fengið sjer einn 


nýjan til að níðast á með fúlmennsku sinni. Ætli guð frelsi þá 
24* 


372 


aldrei heiminn frá illmennsku hennar?“ þá voru aðrir, sem 
aumkvuðu hinn ókunnuga mann vegna óhamingju þeirrar, er fyrir 
honum lá og gekk Beder nú úr skugga um, að Abdallah hefði 
ekki sagt nema satt eitt um drottninguna. En nú var enginn 
kostur að flýja hættu þá, er yfir vofði og gaf hann því ráð sitt í 
guðs hönd. 

þegar töfradrottningin var komin til hallar sinnar, ljet hún 
Beder konung leiða sig og gekk inn með þjónustukonum sínum og 
höfuðsmönnum geldinganna. Sýndi hún Beder sjálf öll herbergin 
og var þar ekki annað að sjá enn gull og gimsteina og afardýrmæt 
húsgögn. En er hún var komin í herbergi sitt, gekk hún með 
Beder frammá gluggsvalir nokkrar, mátti þaðan sjá yfir aldingarð 
einn inndælislega fagran. #Lofaði Beder allt það er hann sá og 
fórust honum laglega orð, en þó eigi á aðra leið enn vænta mátti 
af bróðursyni Abdallah. Ræddu þau mart og mikið saman, þang- 
aðtil drottningu var sagt að búið væri að bera á borð; settist hún 
þá til borðs með Beder. Var bæði borðið og diskarnir úr skíru 
gulli. Var ekki fyrr tekið til drykkju enn aldin og sætabrauð voru á 
borð borin, því þá ljet drottningin skenkja dýrindis vín í skál. 
Drakk hún þá minni Beders og tæmdi skálina, ljet hún aptur hella 
á hana og hjelt á henni á meðan, síðan rjetti hún hana að Beder, 
en hann tók við henni með lotningu og hneigði sig djúpt til merkis 
um, að hann drykki aptur hennar minni. Nú komu inn þjónustu- 
meyjar drottningarinnar með hljóðfæri sín, ljeku þær á þau og sungu 
með fagri rödd, en þau drukku þangaðtil langt var liðið frammá 
nótt, og svo fór að lokum, að Beder gleymdi því, að hjer var 
flagð undir fögru skinni, en heillaðist af því að sjá þá drottningu 
fyrir augum sjer, er fegurst var í heimi. Til þess var og leikur- 
inn gerður af drottningu og skipaði hún öllum að fara út, sem við 
voru. En er allir voru komnir út, háttuðu þau saman. 

Þegar þau Beder og drottningin voru komin á fætur, gengu 
þau til langa. Konur þær, er þjónuðu Beder, fengu honum hreint 
lín og einhvern hinn skrautlegasta klæðnað, en drottning kom 
sjálf til að sækja hann og var hún enn skrautbúnari enn dag- 
inn áður. Gengu þau þvínæst bæði til herbergis síns og var 
þar góður matur á borð borinn; það sem eptir var dagsins styttu 


313 


þau sjer stundir með skemmtigöngum um garðinn og öðrum 
unaðsemdum. 

Labe drottning fór eins með Beder og hina aðra friðla sína, 
að hún veitti honum vel í fjörutíu daga. En aðfaranótt hins 
fertugasta dags stóð hún hljóðlega upp úr rúmi sínu, einsog hún 
hjeldi að Beder svæfi fastasvefni. En hann var glaðvakandi og 
ljet einsog hann svæfi, til þess að sjá hvað hún tæki sjer fyrir 
hendur. Sá hann þá að hún tók upp úr kistli einum öskjur með 
gulu dupti í og stráði nokkru af því í beina línu eptir gólfinu, og 
rann samstundis hreinn og tær lækur eptir því. þetta sá Beder 
forviða og skjálfandi af hræðslu og ljet nú sem hann svæfi enn 
fastara enn áður svo að drottning ekki yrði þess vör, að hann var 
vakandi. Jós nú drottningin vatni úr læknum í krukku, sem mjöl 
var í, og hnoðaði úr því deig. Tók hún og ýmskonar krydd úr 
mörgum öskjum og bjó til köku og bakaði hana í lokpönnu 
yfir glæðum, sem hún tók úr eldi, er hún áður hafði kynt. Meðan 
kakan var yfir glæðunum, lagði hún öskjur og ílát frá sjer og 
tautaði nokkur orð yfir læknum, sem rann eptir gólfinu og hvarf 
hann þá þegar. En er kakan var fullbökuð, bar hún hana inn í 
næsta herbergi og lagðist þvínæst aptur niður hjá Beder. 

þessi næturiðja drottningar minnti Beder glögglega á öldung- 
inn Abdallah, sem hann hafði alveg gleymt í munaðarlífinu. Nú 
þóktist hann þurfa hans ráða við og jafnskjótt sem hann var á 
fætur risinn, beiddi hann drottningu að lofa sjer að fara og finna 
hann. „Hvað er að tarna, Beder minn góði!“ mælti hún, „er yður 
nú farið leiðast í svo fagurri höll, þarsem svo margt er til skemmt- 
unar, og það hjá drottningu þeirri, sem hefur ákafa ást á yður og 
sýnir yður það með svo mörgu móti?“ Beder bar á móti því með 
blíðmælum og brá því á, að sjer gengi ekki annað til að finna 
föðurbróður sinn enn það, að hann vildi segja honum hve fjarska 
mikið gott hann ætti drottningunni að þakka, og vildi hann líka 
sýna honum, að hann ekki væri búinn að gleyma honum; en 
Abdallah hefði svo innilega ást á sjer, -að hann vildi eigi lengur 
fresta að heimsækja hann og þannig gefa honum tilefni til að halda, 
að hann ljeti kulda og tómlæti koma í móti ástríki hans. Leyfði 
drottning honum það, er hann bað um, en sagðist um leið vona 


ð14 


að hann yrði ekki lengi í burtu, ef hann hugsaði til þess, að hún 
mátti ekki án hans lifa. 

Öldungurinn Abdallah varð frá sjer numinn, er hann fann 
Beder aptur og faðmaði hann að sjer án nokkurs tillits til 
tignarmunar þess, er á þeim var, og tók Beder því, svo að enginn 
skyldi halda annað enn að hann væri bróðursonur karlsins. þegar 
þeir báðir voru seztir niður, spurði Abdallah hvernig fallið hefði á 
með honum og flagðinu og hvernig þeim nú kæmi saman. „Enn 
sem komið er,“ ansaði Beder, „hefur hún sýnt mjer hina mestu 
hugulsemi og eptirlæti, til þess að telja mjer trú um, að hún unni 
mjer af alhuga. En í nótt eð var sá eg það, sem að vonum vekur 
hjá mjer illan grun um, að öll blíða hennar við mig hafi verið 
einber yfirdrepskapur.“ þvínæst sagði hann honum greinilega frá 
því, ér Labe drottning gerði áðurenn hún bakaði kökuna og meðan 
hún var að því og hversu það hefði rifjast upp fyrir sjer, sem 
Abdallah hafði sagt honum af illsku hennar. „En eg tel mig sælan,“ 
mælti Beder ennfremur, „að hún þvert á móti von minni var fús 
á að leyfa mjer að finna yður.“ 

„þjer hafið ekki getið rangt til,“ svaraði Abdallah brosandi 
og mátti af því ráða, að hann hafði ekki búizt við betra af flagðinu. 
„En verið óhræddur, eg skalbúa svo um hnútana, að hið illa, sem 
hún ætlar yður, skal lenda á henni sjálfri. það var mjög í tækan 


tíma, að grunsemd yðar vaknaði og að þjer komuð til mín. Af 


því hún aldrei hefur friðla sína lengur enn í fjörutíu daga og lætur 
þá ekki eptir þann tíma frá sjer fara með sæmd, heldur breytir þeim í 
dýr og fyllir með þeim skóga sína og merkur, þá gerði eg ráð 
mitt þegar í gær til að afstýra slíkum voða frá yður. Jörðin ber 
ókind þessa helzt til lengi og dugir ekki annað enn að henni sje 
goldið illt fyrir illt! Flagðið hefur einsog þjer sögðuð bakað köku 
og er hún ætluð yður, en varist að smakka á henni. # Bjóði hún 
yður nokkuð af henni, þá takið við því, en látið það ekki uppí 
yður, heldur skuluð þjer í þess stað neyta annarar af þessum 
tveimur kökum,“ — um leið og Abdallah mælti þetta, fjekk hann 
Beder tvær kökur -- „og hafa svo skipti á þeim að hún ekki 
sjái. En undireins og hún heldur að þjer hafið etið af kökunni, 
mun hún reyna til að breyta yður í dýrs líki, og er það mistekst, 


375 


mún hún láta sem hún hafi gert það að gamni sínu til að 
hræða yður. En niðri fyrir mun henni gremjast og kennir hún 
því um, að kökugerðinni hafi í einhverju verið áfátt. þvínæst 
skuluð þjer rjetta henni hina kökuna, sem eg fjekk yður og biðja 
hana að smakka á henni og mun hún undireins gera það til þess að 
sýna, að hún alls ekki tortryggi yður, þarsem hún þó gaf yður 
tilefni til að tortryggja hana. En þegar hún hefur neytt nokkurs 
af kökunni, skuluð þjer taka dálítið af vatni í lúkuna, stökkva því 
framaní hana og segja: „Leggðu niður þá mynd, sem þú nú hefur 
ogtaktu á þig líki þess dýrs, sem þjer lít.“ En dýrið skuluð þjer 
færa mjer og skal eg þá segja yður, hverju ráði þjer síðan skulið 
fram fara.“ 

Beder konungur þakkaði Abdallah innilega fyrir fulltingi það, 
er hann veitti honum gegn illrætum svo háskalegrar fordæðu; átti 
hann enn tal við hann um stund og snjeri síðan heim aptur til 
hallarinnar. Var honum þar undireins sagt, að drottningunni leiddist 
mjög að bíða hans og væri hún nú í aldingarðinum. Óðara enn 
hún sá hann, hljóp hún til móts við hann og mælti: „Beder minn 
elskulegi! það er mikið hæft í því, sem mælt er, að ekkert láti 
manninn betur til þess finna, hvað ástin er rík, enn skilnaðurinn 
frá þeim, sem hann elskar. Eg hef engan frið haft síðan þjer 
skildu við mig og þykir mjer sem ár sjeu liðin síðan eg sá 
yður, og hefðuð þjer verið nokkru lengur í burtu, mundi eg sjálf 
hafa sókt yður.“ “ 

Beder sór henni, að hann hefði að sínu leyti eins ákaft óskað, 
að hann væri kominn til hennar og hefði svo mjög af skyndingu 
slitið sig frá sínum kæra föðurbróður, að hann hefði ekki tekið 
nema tvær kökur af máltíð þeirri, er hann hafði ætlað að veita 
sjer, og hefði hann tekið kökurnar með sjer til að færa henni. 
Rjetti hann henni síðan aðra kökuna, sem Abdallah hafði fengið 
honum; hafði hann vafið hana í hreinan klút, og beiddi hana að 
þiggja. — Drottning gerði svo og mælti: „Eg skal gera yður og 
föðurbróður yðar, góðkunningja mínum það til vilja, að eta af 
henni; en fyrst verðið þjer að gera mjer í vil og borða dáítið afy 
kökunni þeirri arna, sem eg hef bakað meðan þjer voruð í burtu.“ 

„Fagra drottning!“ ansaði Beder, „ekkert getur komið frá 


316 


höndum yðar hátignar, nema það sem ágætt er, og auðsýnið þjer 
mjer slíka náð, að eg fæ ekki nógsamlega þakkað yður.“ þvínæst 
hafði Beder fimlega skipti á köku drottningarinnar og þeirri, er 
Abdallah hafði fengið honum, braut mola af henni og át og kvað 
aldrei betri bita hafa sjer í munn komið. Nú hittist svo á, að 
þau voru hjá gosbrunni einum og hjelt drottning, að Beder hefði 
etið af hennar köku og ætlaði að eta meira, jós hún þá vatni í 
lúkuna, stökkti því í andlit honum og mælti: „þorparinn þinn! 
leggðu niður mannsmynd þína og breytatu í eineygða og draghalta 
meri.“ En orð þessi urðu áhrifalaus, og brá fordæðunni í brún, 
er hún sá Beder standa óbreyttan, nema hvað hann var felmtraður. 
Roðnaði hún við og með því hún sá, að henni hafði brugðizt 
bogalistin, tók hún þannig til máls: „Beder minn blessaður! þetta 
var ekki neitt, — verið ekki hræddur; eg ætlaði ekki að gera yður 
neitt til meins, — eg ætlaði að sjá hvernig yður yrði við. Væri eg 
ekki allra kvenna örmust og argvítugust, ef eg gæti fengið af mjer; 
að fremja annað eins níðingsverk ofaná svardaga mína, og það 
sem meira er, ofaná slík ástar merki, sem eg hef auðsynt 
yður 2“ 

„ Volduga drottning !“ ansaði Beder, „svo sannfærður sem eg 
er um það, að yðar hátign gerði að gamni sínu, þá gat eg ekki 
að því gert, að það kom flatt uppá mig. Hver má heyra þau orð, 
sem geta komið svo kynlegum hamskiptum til vegar, svo að honum 
ekki verði bilt við? En sleppum því nú, drottning mín! og með 
því eg hef etið af yðar köku, þá vona eg þjer auðsýnið mjer þá náð, 
að smakka á minni.“ Labe drottning gat ekki rjettlætt sig með 
öðru betur enn þessu, braut mola úr kökunni og át. —Óðar enn 
hún hafði etið, var sem fát kæmi á hana og stóð hún einsog 
blýföst í sömu sporum. Sá Beder sig þá ekki úr færi, heldur jós 
hann vatni úr sama gosbrunninum, stökkti því framaní hana og 
mælti: „Viðurstyggilega flagð! leggðu niður þá mynd, er þú nú 
hefur og breytztu í meri,“. og varð Labe drottning í sama svip að 
meri, harðla fagwri. Brá henni svo við það, að hún úthellti 
mörgum tárum og drap höfði niður að fótum Beders til að hræra 
hann til meðaumkvunar. En þó henni hefði tekizt það, þá var 
hann ekki þess umkominn, að brigða því sem gert var. 


sl 


Fór hann nú með merina í konungs hesthúsið og ljet þræl 
nokkurn beizla hana, en ómögulegt var að fá beizli, sem henni 
væri mátulegt.  Skipaði hann þá að leggja á tvo hesta og reið 
síðan til Abdallah með merina í taumi, en þjónn einn fylgdist með 
honum og reið hann hinum hestinum.  Undireins og Abdallah sá 
til Beders álengdar, gat hann þess til, að hann mundi hafa gert 
einsog hann lagði fyrir, og hló honum hugur við, að óhræsis 
fordæðan loksins hafði tekið makleg málagjöld. Fór Beder af baki 
fyrir utan búð Abdallah, gekk síðan inn og sagði karlinum greini- 
lega, hvernig farið hafði. Lagði karlinn þá beizli við merina, sem 
mátulegt var hverjum hesti, og er Beder hafði sent þjón sinn heim 
með báða hina hestana sagði Abdallah við hann: „Nú þurfið þjer 
ekki að vera hjer lengur; farið á bak merinni og ríðið heim í ríki 
yðar. En til þess eins verð eg að ráða yður, að ef þjer fargið merinni 
einhverntíma, þá látið þjer ekki beizlið fylgja með.“ því lofaði 
Beder, kvaddi Abdallah þvínæst og reið á burt. 

þegar Beder var kominn útúr borginni, rjeði hann sjer valla 
fyrir fögnuði, er hann var úr slíkum háska sloppinn og átti alls 
kosti við hina voðalegu galdrakonu. Að þremur dögum liðnum kom 
hann að stórborg einni og mætti í forstaðnum öldungi einum fyrir- 
mannlegum, og var hann á leið til lystiskála síns. Stóð hann við 
og segir við Beder: „Má eg spyrja, herra! hvaðan ber yður að ?%é 
Staðnæmdist Beder þá til að leysa úr spurningu hans, og spurði 
karlinn að fleiru, en í því bili kom að gömul kerling og staldraði hún 
líka við og setti að henni grát og ekka, er hún sá merina. þeir 
Beder og karlinn brugðu þá tali sínu og spurði Beder kerlinguna, 
því hún grjeti. „„Herral“ svaraði hún, „það er af því að merin 
yðar er svo gagnlík meri, sem sonur minn átti, að eg mundi halda, 
að það væri sú hin sama, ef hún ekki væri dauð. Seljið mjer 
hana, eg sárbæni yður og skal eg greiða yður verð hennar og 
þaráofan kunna yðar mikla þökk fyrir.“ 

„Móðir góð!“ ansaði Beder, „því er miður, að merin mín er 
ekki föl.“ En kerling sárbændi hann í guðs nafni, að láta sig fá hana 
og sagði að hún og sonur hennar mundu annarskostar deyja af 
harmi. En Beder svaraði einsog áður að merin væri ekki föl, „en 


378 


þó svo væri,“ mælti hann, „þá munduð þjer trauðlega gefa þúsund 
gullpeninga fyrir hana, og ódýrari læt eg hana ekki.“ „því skyldi 
eg ekki vilja gefa svo mikið,“ ansaði kerlingin; „ef þjer viljið 
ganga að þeim kosti, þá skal eg greiða. fjeð.“  Beder gat ekki trúað 
því, að kerling, sem var tötralega til fara, gæti útreitt svo mikið 
tje, og segir hann því til að vita, hvort henni væri alvara að slá 
kaupum: „Gott og vel! fáið mjer fjeð og þá eigið þjer merina.“ 
Leysti kerling þá óðara poka frá belti sínu, fjekk Beder og beiddi 
hann að fara af baki og telja með sjer til þess að sjá, hvort ekki 
vantaði á rjetta tölu, því ef svo væri, skyldi hún sækja það heim 
í hús sitt, er þar væri rjett hjá. 

Beder rak í rogastanz er hann sá peninga pokann og svaraði: 
„Móðir góð! skiljið þjer þá ekki, að eg talaði þetta í gamni? eg 
segi yður það ennþá einusinni, merin mín er ekki föl.“ En karlinn, 
sem hlýtt hafði á viðtal þeirra, tók nú til máls og sagði við Beder: 
„Sonur kær! þjer skuluð nú verða þess vísari, sem þjer virðist. 
vera ófróður um, að í borg þessari er bannað að tala nokkurt 
ósatt orð og liggur dauðahegning við. þjer getið því ekki komizt 
hjá að taka við fjenu af hinni góðu konu og fá henni merina, úr 
því hún borgar það, sem upp var sett. það er bezt að þjer gerið 
útum kaupin umtalslaust, því ella kunnið Þjer illt af að hljóta.“ 
Fór Beder þá af baki og gramdist honum mjög, að hann svo 
ófyrirsynju hafði bendlast við þessi illu kaup. En kerling var ekki 
sein á sjer að ná í beizlið og taka það fram af merinni, tók hún 
þá vatn í lúku sína úr læk, sem rann eptir strætinu og stökkti því 
á merina svo mælandi: „Dóttir mín! varpaðu af þjer þessari annar- 
legu mynd og taktu aptur á þig þína eigin mynd!“ 

Urðu þá hamskipti þessi samstundis, en Beder fjell í öngvit, 
er hann sá Labe drottningu, og mundi hafa dottið til jarðar, hefði 
karlinn ekki látið hann falla í fang sjer. Kerling þessi var móðir 
Labe drottningar og hafði kennt henni alla leyndardóma fjölkynng- 
innar. —Faðmati hún dóttur sína af fögnuði, og blístraði þvínæst, 
kom þá samstundis ofboðslegur andi, geysi stór og hrikalegur. Varpaði 
hann Beder upp á öxl sjer, en kerlinguna og Labe drottningu tók 
hann í fang sjer og flutti þau þrjú á svipstundu til hallar drottn- 


2 


ingarinnar í "Töfraborginni. Óð Labe drottning þar upp á Beder 


319 


með bríxlyrðum og hótaði því, að hann og Abdallah föðurbróðir 
hans skyldu fá að gjalda þess, er þeir höfðu gert henni. Hún 
hafði nú ekki fleiri orð um þetta, en stökkti þvínæst vatni í andlit 
honum og mælti: „Leggðu niður þessa mynd þína og breytztu í 
andstyggilega uglu.“ ð 

Gerðust hambrigði þessi í sama svip og lokaði ein af þjón- 
ustukonunum ugluna inní búr, eptir skipun drottningar, skyldi hún 
hvorki fá mat nje drykk. En konan bar búrið burt og gaf fugl- 
inum fæðu; fór hún á laun við alla til öldungsins Abdallah og 
sagði honum, hvernig komið var. Sá hann nú, að drottning var 
allrar vægðar ómakleg, og blístraði með einkennilegu lagi; kom 
þá geysimikill andi með fjórum vængjum og spurði, því hann 
kallaði á sig. „Leiptri!“ segir Abdallah við hann, því svo hjet 
andinn, „nú ríður á að forða fjöri Beders Persakonungs sonar 
Gulnare drottningar, ennar sæbornu.“  Skipaði hann honum að 
fara þegar með konuna, sem til hans var komin, til höfuðborgar 
Persalands, svo að hún gæti sagt Gulnare drottningu, hversu hætt 
sonur hennar væri kominn og hversu hann væri hjálpar þurfi. 

Hvarf Leiptri nú í einum svip til Persalands og settist niður 
á hallarþak Gulnare drottningar. þaðan gekk konan til herbergis 
drottningarinnar og hitti þar fyrir móður hennar, Farasche drottn- 
ingu. Öldungurinn Abdallah þekkti þær að því, að þær voru öllum 
mönnum fremri í allskonar fjölkynngi. Fleygði konan sjer fram 
fyrir fætur þeim og er hún var staðin upp aptur sagði hún þeim 
ítarlega frá óförum Beders konungs. Stóð Gulnare þá glöð upp 
úr sæti sínu, þakkaði henni og sýndi henni mikla virðingu.  því- 
næst gekk hún út og ljet berja bumburnar og boða hirðar höfðingjunum 
og öllum lýðnum, að nú væri Beders bráðlega heim von. 

En er Gulnare kom aptur til móður sinnar, hitti hún þar 
Saleh konung bróður sinn, því Farasche hafði kallað á hann meðan 
hún gekk út.  Dró hann að sjer óvígan her úr sjávar ríkjum 
sínum, og alla þá anda, er honum voru undirgefnir. En er allt 
þetta lið var samankomið, þustu þau gegnum loptið til borgar og 
hallar Labe drottningar, og var þar öllum eldsdýrkendum tortýnt í 
einu. Hafði Gulnare haft með sjer þjónustumey Labe drottningar, 
þá er sagði henni, hvernig komið var fyrir Beder. Var henni 


t 


380 


skipað að ná búrinu, sem uglan var í, og tókst henni það. Tók 
Gulnare ugluna, stökkti vatni á hana og mælti: „Sonur kær! leggðu 
niður þessa annarlegu mynd, og vertu sem þú varst áður!“ Óðar 
enn hún hafði mælt þetta, skók uglan sig og stóð Beder sonur 
hennar frammi fyrir henni, vafði hún hann þá að brjósti sjer og 
rjeði sjer ekki fyrir gleði. Hún mátti ekki mæla fyrir fögnuði, en 
því, sem hún gat eigi komið orðum að, lýstu tárin miklu betur. 
Ætlaði hún ekki að sleppa höndum af honum og varð Farasche 
amma hans þvínær að slíta hann af henni, svo að hún gæti líka 
þrýst sínum ástkæra dóttursyni að hjarta sínu; á sömu leið vafði 
Saleh konungur hann í faðm sinn., 

Gulnare drottning ljet það nú sitja fyrir öllu að senda eptir 
valmenninu Abdallah, og þakkaði hún honum fyrir allt gott, sem 
hann hafði gert Beder og gipti honum þjónustumeyna, sem hann 
hafði sent til hennar með andanum Leiptra, og var það með vilja 
hennar sjálfrar. þvínæst gerði hún hann að konungi yfir Töfra- 
borginni og stefndi þeim saman, er á Mahómet trúðu og ljet þá 
sverja nýja konunginum tryggð og hollustu. Við þetta atvik ljet 
Beder Persakonungur í ljósi við móður sína, að sjer líkaði vel 
gipting þessi, er hún var frumköðull að, en ein giptingin væri þó 
eptir og það væri sín. 

þau Gulnare, Farasche, Saleh konungur og hinar konungbornu 
hafmeyjar voru boðnar og búnar að veita honum að þessu máli. 
Skipuðu þau öndum sínum að leita í öllum höllum hafsins og 
jarðarinnar að þeirri kóngsdóttur, sem fegurst væri og boðlegust 
Persakonungi, en Beder beiddi þau að ómaka sig ekki með þarf- 
lausri fyrirhöfn, því engin sú kona væri til, er sjer þækti fegri enn 
Gíohare dóttir konungsins í Samandal; hefði föður hennar nú ef 
til vill snúizt hugur og gildi hann jákvæði sitt, væri það vonandi, 
að hún ekki synjaði ráðsins. En er þau öll voru komin heim 
aptur í höfuðborg Persalands, ljet Saleh sækja konunginn frá 
Samandal, sem allt til þessa hafði verið í sterku varðhaldi, þó vel 
væri farið með hann að öðru leyti.  Ljei Gulnare drottning Beder 
son sinn vita þegar hann var kominn; fór hann þá á fund hans 
og fagnaði konungur Samandals honum með vinsemd. Hóf Persa- 
konungur nú bónorð sitt til Gíohare dóttur hans, en faðir hennar 


3sl 


svaraði því, að hún væri ambátt hans og ætti hann vald yfir 
henni. — Konungur Samandals sendi þá undireins nokkra af 
þjónum sínum; skyldu þeir segja dóttur hans, að hann væri hjá 
Beder Persakonungi, og sækja hana. Leið ekki á löngu áður hún 
kom með þjónustumeyjum sínum, hljóp hún um háls föður sínum 
og sagði hann henni þá, að hann hefði kosið henni til eiginmanns 
Beder Persakonung, sem væri sonur Gulnare ennar sæbornu; væri 
enginn annar konungur henni fullboðinn, enda væri engin önnur 
kóngsdóttir fullkosta honum. „Faðir minn!“ ansaði Gulnare drottn- 
ing, „eg hef ætíð verið þjer hlýðin og er eg enn fús að gera þinn 
vilja.“ Var þá sent eptir yfirvöldum og vitnum, og fór nú fram 
brúðkaup þeirra Beders Persakonungs og Gíohare kóngsdóttur. Prýddi 
lýðurinn borgina dúkum og blómum til viðhafnar á gleðihátíð 
þessari; voru bandingjar látnir lausir úr myrkvastofum, og klæddi 
konungur ekkjur og munaðarlausa, en höfðingjunum í hirðinni gaf 
hann tignarmöttla. Stóð hátíð þessi yfir í tíu sólarhringa og 
var brúðurin níu sinnum leidd fyrir Beder konung, og var í sínum 
búningnum í hvert skipti. En er brúðkaups hátíðin var á enda, 
gaf Beder konungi Samandals aptur ríki sitt og lifðu þau nú öll 
í góðu samlyndi, vinsemd og velsæld, þangaðtil spillir gleðinnar og 
frumkvöðull vinaskilnaðarins vitjaði þeirra. Og lýkur svo þessari 
sögu. Náð vors drottins sje með öllum! 


Endir annars bindis. 


a A 


INNIHALD. 


. 


Frá hundruðustu og fertugustu til þrjúhundruðustu og fimmtándu nætur. Bls. 


Sagansafskryppinsaum slit si 
Sagan, er hinn kristni kaupmaður Sagði ..........00000.....0..0.. lr 
Sagan, er fleskmangari soldánsis í Kaschgar sagði ..... 0 26. 
Sagan, ert Gvórnpurinni sáð ól tr 39. 
Sagan;ser skraðdarinn EðgÓl ss Aa 0 ls #50) 
Sagartáksraliss ns 70. 
Sagan af hinum elzta bróður rakarans „.....e0sssnsnsnsnss 79. 
Sagan af hinum öðrum bróður rakarans .......0.2.0.00.. 0... 0. 
Sagan af hinum þriðja bróður rakarans.......00.00..... A 82. 
Sagan af hinum fjórða bróður rakarans.......0.0sencn senn 86 
Sagan af hinum fimmta bróður rakarans............... a Et 89. 
Sagan af hinum sjötta bróður rakáráis. 0. 000... 0 98. 
Sagan af Alí Schach eða falskalífanum ....0.0.0cccennssvenss gass 107. 
EÐ a OR 127. 
Sagan af Abul Hassan Alí Ebn Bekar og Schemselnihar ........000.... 130. 
Sagan af Kamaralsaman kóngssyni og Badur kóngsdóttur ......000..0... Lið. 
Sagas Amarr AR aaa sd a 231. 
San NA NON a ia skara sta an 263. 
Niðurlasssöaus Amrlaðs öpt ASkAÖ sk 211. 
Sagan af Núreddín og Persameynni fögru ..........00000..0... Sa 281. 
Sagan af Gulnare drottningu hinni sæbornu, Beder kóngssyni frá Persa- 


landi og Gíahare kóngsdóttur frá Samandal.........00.00..0..0.... 328. 


Bls. 


LEIÐRJETTINGAR. 


7630. Bakbúk, 1. Bakbarah. 

7T7l-A. Bakbúk, 1. Bakbarah. 

105!2: miðvitundarlaus, 1. meðvitundarlaus. 

1172: gnll, 1. gull. 

1243: höllna, 1. höllina. 

1277; oh, l. og. 

130 vantar fyrir ofan fyrirsögn sögunnar: Frá 205 til 230 nætur. 
1759: 205, 1. 250. 


Ás 
sí 
“ % 
ál 
Á 


nað IR 1 i 
heritage 


TÁ 


hr 


pr hr 


tr ð 
; 


fle 5 4 


tg 


